ALLWYDD X NEF, 
| N E U 
AGORIAD o'r POR TH, 


1 


BYWYD' TRAGWYD DOL: 


Trwy weddiau Duwiol, ar amryw Achoſion; 
Anghenrheicliol, a Chyſaddas, i bob | 
CHRISTION' FFY DDLON, 


* 1 2 


O gaſgliad. P. P. Off. 


—— - 


8 


Rlaid yw Gweddio hob amſer. S] Luc. p. 18. 
Ac ir hun fydd yn curd, yr Agorir] S. Luc. p. 11. 


Fithr gofynned mewn Hdd, heb ammeu dim. S. 
Iaco. p. 1. 


*, ** 


— r 


SUPERIORUM PERMISSU. 


829282 ⁵˙˙r( ——.:.. ̃ ͤ—— ̃ Ä—1 .. —— . 
ru Þ; & 1-1 


_ Argraphwyd gan I. P. COGHLAN, yu y 
Fueydlyn MDOCLXXVI. 


mms 


2222 
2 — . ** 
* * — 
* Wen 
- 2 2 : 
* 
2 5 2 Ne 


- q 2 6 
# "4 


7 RHAGLELH 
At y Cymry Ffyddlon. 


N I wnaeth yr hollalluog Dduw, y Dyn; 
er un amcan nac arfaeth, er un perwy], 
na phwrpas arall; onid i feli, ac i Addoli ef, 
mewn Yſpryd, a Gwirionedd; onid r Waſa- 
nacthu ei Greawdwr, a't Rhybrynwr, mewn 
Sancteiddorydd a Chyfiawnder, (S Luc. 1.) 
holl ddyddiau ei Eimoes, yn y bywyd khwn; 
a thrwy wneiuthur felly, i feddiannu teyrnas 
y Nef yn y Byd a ddaw. Os cyfattebwn 1 
ddiben ein Creedigaeth, Ni a fyddwa yrr 
Ddedwydd dros fyth : os diffygiwn Atteb iddi, 
Annedwydd fyddwn, yn dragywydd. Vn awr; 
megis, nad allwn. waſanaethu Duw,.nag yn 
ganlynol gyrraedd y Bywyd tragwyddol, heb 
gymmorth ei Ras; felly, nid allwn ynnill 
Cymmorth hwn, heb Weddi. Nid rhaid 1't 
Dyn hwnnw, a fo yn dwys yſtyried, pa beth 
yw; i ddioddef poenau 'r Uffern, yn dragy- 
wydd; neu i feddiannu diddanwch Net, cyhyd 
ag a bo Duw, yn Dduw; ond byrr wahodd- 
ad 1'r ſanctaidd ymarſer © dduwiol Weddi; 
pan gwypo yn ei galon, nad oes un modd 
arall, naill i ochel yr un, nag i Vnnill y 
all. Vn ddiau, nid rhaid i un dyn, onid 
ſynnied ar wirionedd, a chyftawnder, o hen 
adthareb y Chriſtnogion gynt: “ Ni laſur, ni 
a- 2 „Weddia 


iv Y Rhag/th. 


„% Weddia, md teilwng iddo Tara;” Ac ef a 
gyflawna vn ddiwyd ei ddylediwydd, o 
beunyddol Weddi. Etto dracheſn i annog 
Chriftnogion ſwrth i'r duwiol ymarſer, ar y 
Sul, Gwyl, a Gwaith; Tybiars na fyddai yn 
ammherthynaſol, ofod ymmager eu bron, Hu- 
ftiolaethau r Scrythur Lan, ynghylch Ri 
nwedd, Grym, a Nerth Gweddi, 

Mae Fhas trwy Veddi, yn cael glaw o'r 
Nef. g. Bren. 18. 

Mae Moes trwy Wedd:, yn gorchſygu er 
Amalechitiaid. Ecſ. 17. 

Mae Samuel trwy eddi, yn gorfod y Phi- 
bſttaid. 1 Bien. 7. 

Gwardwyd Daniel trwy IVeda:, o ſſau y 
Llewod. Dan. 6. 

Trwy Neddi, gwaredwyd y tri Patentyn o'r 
fwrn da, Dan. 

Trwy Weddi, y gwaredwyd Tonas o fola r 
Morfil. Jonas 2. 

E/ecchiah o drum gleſyd, trwy Weddi, Sydd 
yn myned yn lach. 4. Bren. 20. 

Auna oedd Ammhlantadwy, trwy eddi, 

wyned vn firwythlon. <1. By. 1. 

T:ivy WVeddiau 'r Eglwys y rhyddhawyd 
S. Petr o garchar. Ad. 12. 

Trwy Neddi, 'r adferent D:i/cyblron Chriſt, 
ir Deillion en golws; i'r Cloffion eu cerdd- 
adiad; i'r Cleiſion en Iechyd; i'r Meirw 
eu Bywyd. S. Lac. 6. 18. 

1.wy 


we. 


hrilt, 
erdd- 
eitw 


I. 7 


Y Rhaghith., V. 
Trwy Meddi, mae 'r Publican yn derbyn, 


maddeuant o'i Bechodau. S. Lc. 18. 


Y Lladr ar y Groes, trwy eddi, a galodd 


y Paradwys. S. Luc. 23. 

A S. Stephan ar ei Meddi, a dderbynnwyd 
17 Nef. Ac. 7. 

Madws yw ; rhoddi hanes o honniad y llyſr 
hon; X geirau hyn a barablodd S. Auguſlin. 
Goleuni mawr yr Eglwys, o gylch blwyddyn 
ein Harglwydd 420, a roddafant iddo r Enw : 
Oratio j Clavis eft Cult; Aſcendit Precatuo, 
defcendtt Dei Aliſeratio. Serm. da temp. h. y. 
* Gweddi 'r cyfiawn, yw Allwydd y Net, 
mae 'n Gweddi ni yn dringad at Dduw, at 
Drugaredd yntef yn diſgyn arnom ninnau.“ 
Bydded gwiw gennich dderbyn vn rhadlawn 
yr Anrheg hun o Alluydd y Mf, neu Agoriad 
r Porth, t'r Bywyd {ragwyddo!, yr hon, er 
nad yw Hi, ond o ychydig faint, a gwael 
oddiallan; Etto mae Hi yn rbagorol iawn, ac 
yn brisfawr, canys a'r Allaydd ddedwydd hon, 
yr Agorir drws y Tryſordy- Netol ; yn ſicer, 
Allwydd euraid yw, o uchaf barch a rhagor- 
ſtaint, o ſaerniaeth Breuin nef, yr [un a 
ddyſcodd 1 ni pa beth oeddem i Eredu; yn 
pyſtal, ar modd oeddem ni, i Addoli of. A'r 
Allwydd ddedwydd hon, y neſſawn yn ddi- 
rwyltr at orfeddfainge gras, a Mawrhydi r holl- 


aluog Dduw ; yno, i dewys tyfyrio ei fawredd, 
i{ynnu ei Lendid, i garu ei Ddaioni i broſi a 


blaſu meluſder ei Ras; Yno, 1 ymddiſregu a 
| 2 3 22 


| 
4 
J 
| 
i 
q 


(X 


vi Y Rhaglith. 


Duw, gn 9 1. : cl;yſlwyno 'n Gweddizu yn 
öl ein hangca, ws cfan; naill iofyn Maddéu- 
ant am ein pechad-1, 1 ymbil am ei Ras, neu, 
1 yimll, a derbyn doniau, a bendithion am- 
ſerol, 4 thragwyddol; yn of y geiran nyn, o 
S. Paul; Dausoldeb /yd4d Fndd:o! i bob peth, a 
chenth: 'r Addewid o'r by’ a fydd yr aw: 
hon, ac 0'r An a fydd. (1 Ep. Tim. p. 4. 
8). Os aiterwch chwi'r Alfoydd hon yn 
dda, ac yn lynych: Hawdd iydd i chwi, trwy 
Gydweithiad Gras Duw, agor porth y Parad- 
wys nefol, ac felly mwynhau 'r Tryſor, y 
Diddanwch, a'r Gogoniant a bari byth, 

Mae rwon wedi Cant o flynyddoedd, er 
pan Argraphwyd, llyſr -4l/vydd Paradwys, yn 
gwlad yr Ellinyn; trwy Haelioni, Cymmwy- 
naſgarwch, Traul, a Charedigrwydd rhai o'r 
Saiſon ffydiion, at Genedl, à Iaith y Cymry. 
A gan fod yr un llyſr yſprydol, wedi my ned 
yn brin, yn Anamal 1awn, ac yn anhawdd 
1W gael: Er addyſc, ac adeiladaeth, er cyſſur a 
diddanwych, er daioni, a les yſprydol 1 enei- 
dau ir ffyddloniaid o'r Tarr Tuluith, Bwriadais, 
y flawni hynny o ddiffyg: yn enwedig, pan 
clowais bagad o honoch yn dymuno cael y 
cyfryw Weddiau yn eich Iaith eich hun. 

. Hyd yn hyn diſgwyliais gan eraill, eu goſod 
 thwyntallan; Ond Won, gan 8 yn give- 
led pawb. yn elgeuluſo 'r gwaith, er cymmaint 
yer. Poen, er lleied yw fo ngwybodeeth; 
.. Dis gallwn aingen nathoſturio wrth fyrn Cya. 
| frodonte, 


Y Rhaglith. vii 


rodorion, ac nis gallwn amgen na dangos fy 
ngwyllys da, ich bodloni chwi, yn y modd 
goreu „ Medrwn; O herwydd, nad oes un 
WIAd 'r adwaenaf, trwy holl ardalau Cred, 
mewn mwy o dlodi, ac anghen, o h. ſrau du- 
wiol, o lyfrau 1awn-flyddiog ac o Addy ſe 
yſprydol, na 'r Cymr y. | 

Y prinder hwn, o Iyfran Catholic; uſudd- 
dod i'm Pennaethion, Cariad at Dduw, ac at 
eich Eneidau chwithau, fym Cyd/rod r Chri/t- 
nogol; a'm cymhellaſant i Gafglu, a Chyfan- 
ſoddi y Llyſr bwn; i ddyſcu i'r Ffyddloniaid 
y dull, a'r drefn i weddio ar Dduw, mewn 
hdd, Gobaith, a Chariad : Heb y rhinwed- 
dau hyn, ac heb yr A, modau cantynol o 
Weddi dda, ni bydd ein Gweddi dros eie 
hunain, neu dros eraill, yn gymmeradwy i 
Dduw, nag yn fuddiol na llefol i ninnau: /ef, 

1. Rhaid i ni Weddio, yn enw leſu Ghriſt: 
For beth bynnag a wneloch, ar Air, neu 
Meitlired; Gwnewch pob peth yn Enw'r Ar. 
glwydd Ieſu. (Coloff. p. g. 17). 

2. Mewn ,Yipryd a Gwirionedd; I 
yw Duw; a Nhaid i'r rhai a'u haddolant ef, 
Aadoli mewn Yſpryd, a Gwirtonedd, 8. 
Toan. 4. 24). 

3. Rhaid i ni weddio gyda Goſtyngeidd- 
Twydd, a Chyſtudd Calon ; oblegid fo Duw 


yn gurthwynebu r Beilchion, ac yn 'rhoddi' 
Gras ir Thai % Ce {1 Pet 


or 5. a * 
- dlon 4 otegid; * 


Gyda, Chyſtud 
1 „5 1. 31 ad ylledig, 


* 
- 
. 


- < 2> Lido nai. 7 A” 


42 w&AcS AZ — 
. 


viii Y Rhagith. 


adrylliedig, a g eee ni dary/tyri di, Ar- 
glwydd daionus. Egal. go). : 
4. Rhaid i ni weddio, gyda Suhw, a Synniad 
ar y Geirau, pa beih, ac wrth pwy 'r ydych 
= lleſaru: mae wrth eich Barnwr, eich 
renin, a'ch Duw : o herwydd hyn, i ochel 


trawsfeddyliau; dilynwch cynghor y Do» 


ethwr, O flacn Gwedd: Paratoa dy enaid, ae 
na fydd, fel dyn yn tentto Duw. C Eccluſ. 18. 
23). O achos dy fod yn ymddidan a Duw, 
yonghylch Neges pennaf dy Iachawdwrizeth, 

5. Rhaid 1 ni weddio, gyda Hyder yn Nai- 
oni Duw, a't Addewidion: A hyn yw 'r Hyder 
Hdd gennym, tuac atio ef: ei fod yn ein 
Sando ni, os Gofynnwn yn ol er ax 2 ef. 
{1 Joan. 5. 14). 

6. Ammod arall gweddi dda, yw Hir- 
barhaad ; yn öl cynghor, S. Pawl: Parkewck 
mewn Gwedadt, gan wilted ynddi, gyda Diolchs 
garwch. (Coloff. 4. 2). 


Ar hyn o deſlun, nid oes gennif mwyach, i 


ddywedyd wrthych ; onid hwn yw 'r Llyfr, a 


ddododd Rhagluniaeth Duw, yn mwylo 'n 
Hynafiaid ni; iw Nerthu hwynt i ddioddef 
girad hwrdd lawer Erlid blin, dymma 'r Llyfr 
au cyſſurodd hwynt yn en Carchar, a ddyſ- 
odd bodlonrwydd iddynt yn eu Tlodi, a 45 
Pb Croes, Clefid, a Blinder: dymma 'r Llyfr, 
2 gydymdeithiodd a hwynt yn eu Deoliad, ac 
a'u gwnaeth hwynt yn llon, ac yn llawen ar 
eu Marwolaeth; neu 1 rodd eu heinioes yn 
| | - _wych 


— 


— oe gg — — La ca = 


FI. 


F* 


_ A od and . q dt om. am na, 0 A A 


F Rhaghth, ix 


5 wich er mwyn y leſu. Dymma 'r Llyſr, a 
d barodd iddynt dderbyn, ger bron Gorſeddlainge 
& Gras, yn awr, ac yn y mann, rhyw 3 
0 ſeibiant o Lonyddwch : a Hynn ai hannogodd 
10 bwy vt, i dreulio 'r Oriau heddychlon hynny, 
5 nich mewn gwag, a darfodedig Ddifyrrwch, ac 
* Oſeredd; onid mewn dy ledſwyddau duwicl, 


8 a ſobr ymarweddiad. Mewn un Gair y Livy fr 
len, a'i harweiniodd hwynt, ac a'ch Arwain 


5 chwithau heſyd, os ymarſerwch ef; trwy holl 
i droion a pberyglon v bywyd hwn, ; anghy ine- - 
> widiol dedwyddweh Net 

1 Fym unig Amean yn hyn o gyfanſoddiad 


7 ocdd, i Ennyn Duwioldeb yn eich Calonnau 
chwi, ac 1'ch denu_trwy Ymarſer gweddi, i 
ymadel a'ch drwg fuchedd a throi at Dduw. 


1 Ac yr wyt yn deiſif arnoch er mwyn leſu x 
* Ghriſt; ſöd yn ddiwyd, ac yn ddyſal iw © | 
adarllain, ac i wrando, a Tboi 'r cwbl o'ch y 
: Bryd, ar waeuthur yn ei ol, Wrth gyfiethu Þþ 
. geirau r Scrythur Lan, Mi a ddilynais (neſſa 
* byth y Medrwn), y Copi Lladin, Vulgate | 
of Editiones; Ac, os Methais ddim yn hynny; F 
fo Bid hyp; « | 1 chwi, Na wnenthym hynny, o'm } 
Fl bodd, onid om Ilwyr anfodd, yn ans bodol, 
* ac yn erbyn '“ Ewyllys; Am hynny er wyt yn 4 
K Dymuno, ar y Ffyd, lion. Dyfcedig, wella er | 
> eyfryw Feiau, 
5 Gan ddaroſtung y cwbt v1; 1 Ewyllys, 
n 1 a Barnecigacsh yr Eglwys Lin Gathoki, 
h 1% A Pennactia jon; i ddiwygio, 1 newid, nen 


adi. 


nil _w + D2<— AX - - 


Y Rhaglith. 


* ddiddymmu rhan o hono, neu 'r cwbl me. 
* pis y bo may ar eich Llès chwi, a Gogoni- 
* ant i Dduw.' 

Bellach, Frodyr, Byddwch wych, byddwck 


berfſaith : didduner chun : Sy much yr un 


peth, byddwch Heddyehol. A Duw 'r cid 


a'r hedduch a jydd Ha chwi. (2 Cor. 1 
11.) Gurhuh, /efwch yn y Edd, pans. 
, Y mgryfhewch. Guneky ach gweiilre- 
doedd oll mewn Cariad. (1 Cor. 16. 14. 
O gariad ar Dduw, Gweddiwch am to: 
redd i enaid, 


Eich Brawd a'ch Car flyddlon 


D. PF 


MAE 


AE 


MAE yn y Calendr ymma yn canhu, heb law y Gwy- 
liau ar Seintiau oll or Calendr Rhufemaidd, 
mewn Print neilliuol amryw Saint eraill ira hynod Bu- 
cheddau y rhain fydd hyles iawn i w darllain au gwy- 
bod: gydag ambell rai o Seinliau Cymru, y Rlain 
« Adnabyddir wrth Seren fel hyn * ou blaen. 
Heb law hynny,. mae ar holl Wyliau Gorehymmyne- 
is; anſymmudol ; wedi eu printio igyd a Uythyrenneu 
Prnnodol. 
In ddiwethaf, mae 'r lythyren P. yn aruyddoscau 
ud. E. E/gobs Ab. Abad. Abs. Abades, Off, 
eiriad. M. Merthyr. M. M. Merthyri. G. * 
ſor. C. C. Cyffeſſoriaid, V. Gwyryf. V. V 
wiryfon, Gw. Gweddw, &e, A'r Nod . 55 


ud yn arunddio, hynny yw. Ap. 4þoftol, Mend, 
Neudtuy. Br. Brenhin, 


[X11 Y Caſendr. 
. 
Mae yn y Mis hon o 


2 ů — EE. rs. 


— 


Ddyddiau giIDydd o'r Mis|Codizd haulMach. hay] 
Ymprydiau © 6 8 Awri2 Mig A 48 M 
Gwyliau 2 12 8 Avr 5 Mig A 33 M 
vn y Nos 16A 18 7 Avr 56 MIL A 4M 
Vn y „dd 8A 24 7 Avr 47 MA A 13 M 

go J Avi 37 M4 A 23 Nl 


11DX CALAN, SI Luc. 2) * S. Elvan a Med. C. C. 
LS. Iſidor E. a M. S. Tafred. Doſ. Mil. o Fert! 


PIPLIANI. new, Guy] 18160 VII. 
Ced E. 
Laurens Iuſtinian E. 
lulian, a S. Baliliſſa. 
. Nicanor M. 
. Higin P. a M. 


19] 8. Centigern Cyndeirn E. 
14]S. Hilar E. aS. Felix Off. a M. 8. Bano ORC. 
1508. Pawl y 1 cyntal, a S. dns Ab. 


adair 8. Petr yn Rhuflin 


. Fabian, a S. Sebaſtion M. M. f 


. Agnes, V. a M. 
. Vinſent, a S. Anaſtas M. M. S. Elli. 


. Emercntiana V. a M. 


read S8. Paw! Apoſt. S. Dwyn.. V. 
Policarp Z. Smyrna, a M. 

Ioan Chryſoſtom E. 

. Agnes ailwaith. 

. Franfiso Sales E. S. Gildas ien . Abs 
Martina V. M. * $. Gildas ieua f. . a Meudu)! 
| 18. Petr o Nolaſco. C. 3 


— 


en. 


Marius Martha, ac eraill M. M. ©. 7% E. 


| an 


[ 


, 
| 
| 
( 
t 


| 


- Timothi E. a M. * S. Cadocus 7attwe Ab. 


Ab. 
Meudu: 


— 


Yn yDydd 10 9 24 


F Calendar. XIII 


Gre. 
Mae yn Mops hwn 0 
Ddyddiau 28. Dydd o'r Mis|Codiad haulſMach, haul 
Ymprydiau 2 6 7 Avr 26 Mt AgqM | 
Gwyliau 2 12 7 Awr 15 MA A 43 M 
Yn y Nos 14 A 18 7 Awr 4 MA A 56M 
[ Avr 32 M5 A 8M 
28 6 Awr 40 Mies A 16 M 
151 Ignat. E. a MS. Brigit (h. v) S. Ffraid. V. Abs. Vm 
APoxr DIG. Mais. neu Gwyl Fairy Cankwyllan, Luc 2 
. Blas E. a M. S. Vereburg V. 
S. Gilbert C. * 8. Dilwar. 
Agatha V. a M. 
. Dorothea V aM. 
Romuald. C. S. Augu/ E., M. 
B. Ioan de Matha C. 8 Tiuion Fenin. | 
Apollonia V. a M. * S. Theliaos Teilo E Lland.' 
. Scholaltica V. *S. Hagan C. 
S. Canocus (h. y) Cynog C. 
. Ethelwold. E. 
"9. Donat. C. a S. Dytnog C. 
Valentin M. 
Fauſtin a Iovita M. M. 
Juliana V. a M. 
. Finan E. | 
iS. Simcon E. a M. 
Acc E. 
. Alilared V. 
. Cymbert E. 


255. MATTHIAS. Apoſtol. S. Furfers Ab. 

9265. Victor C. S. Tafaebg C. 

S. Lean. E. S. Elvers E. S Decu. C. S Baruc. Metis! 

O wald E. S8. Llibio E. 
b 


| Yn fleyddyn y Naid, ſe y Biſſext, mae 29 0 ddyddiau i 
Chwrfror : @ Gwyl S. Matthias a gedwtr ar y 2G. 
es y lent. pob blwyddyn arall ar y 24 


- Oz wo z—_ amr. -. 


V F Calenar. r 


Mae yn y Mis hwn o 


Dayddiau g1jDydd o'r Mis|Codiad haulſMach,haul 
mprydian 1 6 
Gwyliau g 12 
Yny Nos 124 18 
Yny Dydd 12A 24 


6 Awr g2 ME A9 M 
6 Awr ge Mg A 41 M 
6 Avr 7 M3 A 54M 

Awr 54 Mͤſäe A 7 M 
80 5 Avr 40 Ml A 21M 


| 
| 


* 


2 2 


D 


1. S. Daviv Ar. Menew ; neu G. Dewipryf.S, y Cymry 
28. Cad E. S. Nonna Mam Dewi ſant. 

3.8. W.rwaloc (h. y) Wenloc Ab. “8. Lili C. 
48 Cilimir C. S Lucius P. a M. 

5.8. Prank. a Meudwy. 

6.5. Colcta V. 

78. Tho. o Aquin. C. D. S. Felicitas perp. M. XI. 
8. S. Joan de Deo. C. S. Felia E. 

9,5. Francilca Romana. 
10% deugain Merthyr. 


Cy 18. Ofwin Fr. 


[ 


128. Gregor Mawr P. a Dettor, 


135. Iſidor o Madrid C. 

148. Matildes Frenhines, 

158. Aritobul E. a M. 

16} S. Deifer (Dier) C. 8. Columꝭa V. M. 
17]* S. Patric E. C. Apoſt. Iwerddon. 

18S. Edouard Fr. a M. 

10S. IOSEPH. C. Tadmaeth ein H. I. Git. 


20. Ioach. C. Tad fend. Vir. Fair. Cyhyd-d. Nos < 


218. Beaed Abad, Tad y Mynych Duon. 

22i9. Faoul E. 

2 58. Efinguar ai Gyſeillion M. AJ. 

24CENNA DWRI MAIR neu G. Far ycyhyded, 
25'S, Lanfſranc E. (ddoe) 

265. A'twold E. 

2757 S. Hſmael E. a 8. Tyfhei M. 

2808. Phremund M. 

205 S. Gundelers Fr, 


e408. Ioan Clinuc Ab. 


1 £31S Balbina V. 


6 


MAWRTH. TI 


' 
x 


| 


: 


2 


un 
iC. 


M. M. 


fo 18 


— 


XV 


Y Calendr. 


; 


I. 


1ſt. 
d. {Nw 


n 


cyh yd 20, 


ä 
4 
15 


10 
. 


" \S Ofwin C. S. Maidulf C. 
1905 
vn 


0h, Agnes de monte Policiano V. 


— 


Ddyddiau 300 Dydd o'r MigCodiad haullMach. haul 
Ymprydiau © 6 5 Awr 25 M[6 A 36 M 
Gwyliau l 12 5 Awr 14 MG A 48 M 
Yuy os 10 A 18 5 Awr 1 M6A 59 M 
Yn y Lydd 14 24 4 Awr 50 My A iO M 
30 4 Awr 39 My A ZI M 


S. Huw E. Ure nb. 
28. Franf's « 2 Paula, C. S. Mari or At. 


5. Vinlent Ferrer C 


S. Caradoc. Off. a Mcu? Wy, 
46. Tiburtius, &c. M. M. S. Lada ina V. 


1 


1 


226. Soter a Ca ius P. P. M. M. 


25. GEORG. M. (G. yn Lloegr ya uuig. 
4 „ Meluus E. 


S. More Efengylwr Dicweſt). 
\ythnos y Paſc). 


| (. Cletus a Murlellin P. P. M. M. 
F. Authimus E, a M. 
| NY. Vitalis M. 
Gy. Petr. M. S. Huw Ab. S. Sanuan C. 


V. * S. Prioc E. (fjrang. F . Brien). 


15, Cath. Sienna. V 


ENI IL 
Mae yn y Mis hun © 


S. Richard E. “S. Tyrnoc C. 

8. Gwier Off, a M-udwy., 

8. Derfcl Gadarn. 
. Elſlan E. * S, Bernac. Ab. 

. Ejiphanius M. S. Llewelin. 

; Duwjanu's C 

. Huw. E. Rouan. 

. Guth/ac C. 

. Leo Mar. P. C. a Dect. 

Mectild V. “S. Jin C. 


WIN 


ſu ue 112 4. 


. 5 E. 
Stephan Ab. 
Aniletus P. M. 


* 


8. 


« Elbheg E. M. 


S. Beuno Ab. S. Anſelm . Cent, 


& . Dyjnan CG. 


(oddievhr yn 


—— 1 


= 44 


- — — wA= r= 


— 


XVI 


Y Calendr. 


\Ymprydiau o 6 

'Gwyliau 2 12 

Vn y Nos 8 A 18 

Vn y Dydd 16 A 24 

1 20 

D IS. PIIILIP, aS. 1AGO. 

|< 28 Athanis, E. a gogoncddus 3 flor. 

7 SCAFFAEL » r GROES lancer. 
q 4 

t 5 S. Pius V. P. 

el e 

Lal 71S. StanNans, E. M. 


M A 
Mae yn y Mis hwn o 


Ddyddian 31,Dydd o 'r Mis|Codiad haull Mach. haul 


S. Monica, Greed dw. S. Mela ug Ie V. 
IS. Dan Ap. ad portam Lat. S. ban Damaſcen, E. 


Vurblangoß d S. Michael ar /ywydd Gargan, 


eo BJ -— A 2 — 29 2 an) 
— . 


— 
_ 
i 


„ "2 — Ay 
0 
I 


8. Gre Lor Nabanſen E. 
T e n ag Epima chns M. NM. 


J. Mamert Eo 


C 
1215, N:orow Achillions Domititlh XI. M. 
8. Ou um E. S. Cailmacl, Ah. a Sultan C. 


Ap. * % Afaþh. . 510. 


I. 


4 Awr28 My A 32 M 
4 Awr 17 MPG A 43 M 
4 Awr 7 MÞ A 53 M 
3 Awr 57 MPA 2M 
3 Avr 50 MB A 10M 


S. IVa. ler Ah. 


— — — —— — —— ot, 


8. N M. S. Fdith. V. Abs 
S. Dympna, V. M. S. Carnntocys h. V Crandc C| 


15. Ubaid E. S. Simon $ 
8. Madern, al.) Maddren C. (Cernyw), 

S. Venant. M. S. Sewal E. 

3. Celeſt. P. C. S. Pudent. V. S. Duaſtan Aicbel 


Bernardin o Sienna C. 


S. Couſtaulin Emerodr, C. 


Iulia V. 


8. 
8. Ivo C. 
8 
S. D ſiderius E. M. 


*S Dwywan Damian 6. | 


. Urban P. M. 


HH. 2 


3. German E. 


— 
Jo 
we J 
— 


500 K. $5 | | 


Elcu. P. M. Ap. Pryd. S. Ph. Ner. C. S. 4. LE 
. loan P. M. S. Beda Ott. 

* 8. T heocus C. 

8. Diubritits Archeig. 

21S. Felix, P. M. | 
J. Petronilta V.S.* Guith, Arch. Lundain. C.460, 


| 
| 


1 
| 


— Yan... n 
1 E H FE F I N. 
| Mae yn y Mis hwn © 
«haul F Ddyddiau 30 Dyddo' r M:|Codiad haul[ Mach. haul 
2 A | Ymprydiau of 6 Avr 44 MI A 16 M 
13 * Gwyliau L 12 3 Awr 41 VIZ A 19 M 
53 M Vn y Nos 6 A 18 3 Awr 38 MB A 22 M 
9 NM vn y Dydd 18A 24 3 Awr 38 Mis A eu M 
my | 30 3 Awr 40 RUS A eo M 
500. je] 1 5. Gregor P. C. - 
Lf] |. Marcel lin, Petr, ac Eraſmis. M M. 
= ol S. Pire Ab. S. Guyver . N 
V. 2 4 * S. Pitroac Ah. k 
; | b 5. Bowiffas E. a M. 1 
cen, E 0 (13. Norbert E. | , 
1D 75. Rhobert Ab. | 
an-. Pp. Wiian E. 1 
1 . Primus, a Felician N. XI. 13 
| eli. Margarct Brenhincs vr Alb 
WF 11] 1. Barnab Apoſtol. 
I -P. Bafilides, 4c. NI. M. 8 Pip xi G. I 
in C. 35. Anton, de Padua C. Eleri. Ab. 
Dis. Bahl Mawr, E. a dos 
W G eh zs. Vitus, Modeftus, &c. M. M. S. 77/9. C. 
f fe. ea Tediita (h. y) Ci ac Eden M. M. 
Js 'W| £11715. Botall Ab. 8. Aen., new Mylltn L. 
: all B. Marc a Marcellin, M. M, 
Arch! i bg. 8 Gerwas, a Protas. M. M. 

2:45. Silverius P. M. S. Timothi, a $. Novat, Olf. 
bes. Alban y Merthyrcyntafo Prydain Faw, 303. 
1 Torr pen. S. Cuenfrewi. V. S. Paulin E. 
| [123 Ari Br. V Abs. S. Mari de Ocgnics, Yup. 
lea CANEDICAETH IOAN, fed yddlver „. 

4 Ioan. C. 

8. A . W128. Amphibal E. M. Athro S. Alan. 594. 
Wi\bl+|<. lou, aS, Peoul. M. M. S. Tuuric. 1wrog,C. 
| J. B. B nevenut C. 
DI. * 3 9. 3 

, 0 -g. PETR, a S. PAOUL. Apoſt. 

in, C40 113o|Cotta S. Paoul. b 3 | 


15 
[ 


Cx. 


XVili V Calendar. 


pe III 


CORKRPHENHAE. 
| dee: yn y Mis hwn o 
Ddyddiau 31]Dydd of r MigCodiad hau}Mach. haul 
Ymprydiau 1 6 3 Awr 44 MIS A 16 M 
Gwyliau 2 12 3 Awr go MP8 A 10 M 
Yny Nos 8 A 18 3Awr 56 MB A 4M 
Yuy Dydd 16 A 24 Avr 3 M7 A 5% M 
go 4 Awr 11 Mp A 42 N 


2 g 178. Iuliis, a F. Jaron, M. NI 

a 2 Golwy Mair tend. * S. Oudoceus, S. Owdoc, 

b 38. Aniclm E. S. German E. 1. e 
C 48. Odo E. * S. Feblic. C. 

5 S. Mrinus M. S. Moden V. 

6, S. Pallad. E. Ap Iſcoedwyr. S. Secſburg Br. Abs 
7. S. Claudius, a S. Peregrinus M. M. 

88. Elf. Brenh. Portugal. S. Aquila, a Priſ. M. VI 
98. Cyrill E. Alecſaudria. 

10,Y aich Brodyr, a S. Ruſſina, a Secun la. M. M. 
118. Pius, P. M. * S. Gower C. 

228. Ioan Gualb. C. S. Nabora Felices M. M. 
13.8. Anaclet P. M. S. Docwan (Doguan M.) 

1 148. Bonaventura E. Dot, S. Hemi Emr. 

15 S. Swithin E. 

a 168. Oſmund E. 

178. A lecſius C. * S. Gynllo C. 

188. Symphoroſa, ai Saith Mcibion M. M. 

19S. Arlenius Ab. C. 

208. Murgarit V. M. yn ©, Autisch. 

EIS. Pracſedes. v 

22S. Mari Mag lal-n 

23 S. Apollinaris E. M. “S. Vodin E. Llundain M. 
b S. Chriſtina V. M. Yrapryd. 

c|255. TACO, Ap. 8. Chriſtopher M. 

Debs. ANN, Mam Mar | lend. 

©2795, Pantalcon,M * S. Toſeph o Arimalſea. 

t 28S. Nafar. Celſus, Victor MM. * Sam; /on E. 
29 S8. Martha V. S. Lob. E obiit 472. 

2308. Abdon a Sennen M. M. S. Tatwin E. 
*b31S. 1 Ian. C.*S. German E. Cam. Harm, . 0b. 440-1 


| 


"—" 3 Y Calendar. => 1x 


7 F. * | 


Mae yn y Mis hwn o = 
haul Ddyddiau 3 Dydd o'r Mis|Codiad haul Mach. haul 
> M Ymprydiau 6 4 Awr 24 Mi Ag6M 
> M Gwyliau 12 4 Awr 36 Mi A 24 M 
4 M Vn y Nos 10 A 18 4 Awr 48 M- A 12 M 
7 x| Yn yDydd 14A 24 5 Awr o MM A OM 
9 M 30 5 Awr12 M5 A 48 NI 


A pe 7 11S. Petr, ad vincula. S. Cinet. Med; 
4 U 41S Stepban P. M. S. Almedha V. M. Birch.“ 
nur. g ;Catfael Creirau 8. Stephan y Merthyr cyntaf 
© | {| |. Dominic, C. Tad y Brodyr Duon. 
B. Mari ad nives. S. Oſwald Fr. 


Ab [a] 6[Gwedd-new. cin H. I. G. S. Lac. 9 Fel. Ag. MAI. 
bþ| -1S. Caietan C. S. Donat E. M. 8. Claudia. 
X. M © SP. Cyriac. Larg. a Smaragd. M. M. 
DI |S. Roman. M. S Huw. E. Eli, Ympryd. 
. M. | MW | 10]S- LAURENS. M. 25%. 
TR 


1 . Tiburtius, Suſanna, M. M. S. Gilbert. E. 

1 | o[1 £[S. Clara V. Mam y Hare ſſau. 

A.) :|12]S. Hyppolit, a Caſſian M. M. 

k 1 14 S. Euſeb. C. Ympryd 

J JCYMMERIAD Mair fend, i'r NEF. 

DP. Hyacinth C. S. Roch. C. 

5B. Thomas. C. 

[[1$]S. Agap. M. S. Helen, Emer. Mam Cyſtenyn F. 
S. Louys E.“ S. Clilacus (h. y.) Chioc. Fr. M. 490. 
Hos. Bernard Ab. ; 

11S. Richard E. | 
| 4221S Timoth, Hippol, a Symphor. M. M. 

lain M. :2]S. Iuſtinian Meudwy, a M. S Alis V. Ymp. 
24/5. BARTHOLOM, Ap. S. Owen E. 

278. Louis IX, Brenin Ftrainge. 1 
26S. Sepherin P. M. [+ 
27/* S. Decuman Muud. a Merthyr. | 

S. Auguſtin E. a Do'tor. S. Hermes M. 
c 29 Torriad pen Ioan Fedyddiwr. 


_ 
* 


E. zo. Felices, ac AdauQus M. M. 
ob. 448% dis. Raimund Nonnatus C. 


J Calendr. mc 5 


Ddyddiau go lydio' r Mis}Codiad hau! | Mach, hay! 
[Ymprydiau 2 6 3 Awr 26 MIS A g4 M 
Gwyiau 3 12 5 Awr 29 MIG A a1 M 
Yn y Nos 12 A 18 3 Awr 31 MG A Y M 
YnyDyddis A a4 6 Awr 4M; A 56 M 

20 |6 Awr 16 Ml; A 44 M 


M . . 
Mae yn y Mis hwn o 


— 
e 


2. 22 


5 


CG.» yg. 2 28. 23— bt 


R 


115. A. gu is, (I. y, Stn Ad. S. Ef heg E. 
LS. Step plan Fr nin Hungari, C. 

6. 10.4, Perc MM S. Aa /. EG. Dyl. S. P. 170 
48. . S. R/ uddlad C. 

58. Dein Ab. “S. Marcell Abs. 

Petz onius E. * 8. Jdlos G. 

© loan M. Vmpryd. 

S/GENEDIGAETH Mair fend. S. Adrian M. 
98. Gorgon M. S. Omer E. 
108. Nicolas Tolentino C. S. Winnin E. 
1188. Prot. a Hyac, M. M.“ Dan. icuaf, (al. Dein. C. 
128 Guido, C. 


38. Eugenia V. M. S. Ana²- Ab. 
a Artderchatae y Groes ſanctaidd. 
158. Nicomedes M. 
108 Corn. a Cyp. EE. a MM.“ S. Nin. E. Ap. Ph. 
Tis S. Socrat, S. Steph. M. M. Gw. 304) Stigin 8. F. 
188. Thomas o Villa Nova E. S. Dunwen . 
(yn Ynys ger llaw Mon. 
1908. Linuarius, Kc. M M. S. Theodor Archeſy, | 
208. Euſtachius, &c. M. M. Ympryd, | 
P. MATHIEU, Ap. 

Mauritius, Ke. M. M. 

38. Linus P. M. a S. Tecla. V. M. 
48. Mair, de Mercede, S. Cuthbert Archeſg, 
| 3 V. S. Meugan C. 
oi, Cyprian a Tultina M. M. 
5 Colmas a Damian M. M. 

[S. Wenceſlau M S. Lioba V. 

90S. MIHANCEL, &c. 


———. 


98 Hicrom, Off. x Dodor: S. Honor Archeſg. 


a — — 


— —ü—ñ— — 
.- I - — 


7 
FF „1 


2. 


rere 


Y Calendr. XX1 


_— 


3. 


fo ma © =o Gow no = 


a — 


2 — 


.. — 


_ HYDREEF. 


Mae yn y Mis hwn o 


Ddyddiau g Dydd o'r Mis Codiad haul Mach. hau 
Ymprydiau 2 6 

Gwyliau 1 12 
Yny Nos 14 A 18 
Yny Dydd __ 24 


6 Avr 28 M[; AgeM 
6 Awe 4 Mis A go M 
6 Awr 33 Mis A 7M 
7 Awr 3 MIA 55 M 
30 s Ar iy M4 . N 


2 Angel Ceidwad. S. TA. o Ilenffordd E. 1282. 
2 1 Gerard Ab. 

{ls Franſ. o Aſliſium C. Tal y Brody: Liwyio:: 
8. Placid, & M AM, 

65. Bruno C. Tad y Carihaf. * 8. Budec C. 
6. Mic. P. a C. S. Scr. &c. MMI. * Ceina V. 490. 
. Birg. Brens. I/. ed. S Cadw. Tr C. S. nog M 
K. Di * "5, XC M : 


. Frin'ts Boi gia, on 8. Pin ok heſs, 

11S. Eaillurg. Abs. Vn Herden $ „ Caufe Ab. 
7258. ei E E. 

126. E lunard Fr. C. 

JS. Caliſus P. M. 


5 = Tc; „a V. 


168. Denicl a't Gyſculien, M. XI. 

175. Hedwiges, Cweddw. 

88S. Luc. Evengylwr. . S. Cen dulina Abades. 
19]S. Petr o Aicantara C. 

20S. Artemius E. M. 

1 8. Urßla a'r 10 mil V. V. M. M. 

AS. M. lun (al. Melon A. E.) * S. Cordula V. M. 


S. Ioan Capiitran. C. 
8. Maglor E. * 8. Ca farc. 


515. Chryſanth, a Daria M. M. 
68. Evariſtus P. M. 

St Ead in E. Ympry1 

85. SIMOM, 2 S. IU D. Ap. 


Beda Ddoeth, Off. Monach, a Doctor. 
. Egelnot hi. E 8. Arvan S. Hlogan C. C. 


rcheſg. 


1 8. Foillan E. aM. ' 8. Dogmael, Dog J. Ab. Imp. 


351 K — 


XX11 Y Calendar. FIRE 


TAU H D ©. ee 
Mae yn y Mis hwn o 

Ddyddiau go{Dydd o'r MigC odiad haul | Mach. hay] 
Ymprydiau 1 6 7 Awr 31 M4 Ang M 
Gwyliau 2 12 Ar 42 MA A 18 M 
Yny Nos 16 A 18 7 Avr 5 Mg A 7M 
YnyDyd48 A 24 18 Awr 1 Mly A. 56 M 

90 5 Awr 12 Mlg A 48M 


a — 
— — 


x IG | OLLI. AINI. neu Gal/an Gaua/. 

e DV wyly Muw, neu Dy yr En. S. Malach E. 
. Gwenſrewi V. M. 
9 15. C. Boron E S. V. Agric. MM. *S.Glar Off. M. 
315 Se X/. (int i. E. 380 S. Doc. Doc um. Ab. (al Cy 
b 6* S. Ozincc, a &. Tita (Titud) Ebyd. 
C; 78 W.::l:brord E. 
D 


— 
—— N... 
wo. 


S. Marcell, Marcellyn. 2. S. 

£1105. Tryph. Reſp. NyinphaM, M. S. A Avelin C. 
8 118 Mart. E To vn Hain, e. 402 S. Menna M. 
126. Märtin P. M 
b. ; Didacus C. S. Crediual, al. (Gradfacl) 
0148 Laurens, E DSꝙνn. 
D135 S. Mac hut, Machudd E. C. (vulgo Malo), 
e 168 Edmond E. 
17 S. Gregor Thaum, E. Neoceſ. S Huw E. Lincoln. 
9 1800 ar. Eglwyſ 8 Petra S. Pavul. Rhufain!. 
4 198 WI ſabeth Brs. Huugari. S. Pontian P. a M. 
bleo S. Ednond Fr. a M. * S. Colman Ab. 
E 92¹¹ Cyflwyn Mair fen |. fend. ny Dem.“ Colum. Ab. 
D122 8. Cecilia V. M. S. Deyniolen. V. 

29'S, Clement P. a M. S. Felicitas M. 
68 CHMryDDgon M. 
8 „S. Catharin V. M. | 
| 608 Petr Eſgob Alecſandris a M. S. Dogo Llan.) 
ie 75. Bar lama Io! ſaphat C. C. 58. Gallgo C. 
4 88 lazo de Maichia C. 


on 1 98. Saturnin M. * 5. Barwe C. Ympryd. | 
508. ANDREAS Ap. S. Th. E. 1. Lan. 185. | 


5 Y pedwar Merth, Coronedig. *S, Ti/ilio Fr. C. 
e g Cyiſ'gr. Egiwys ein Iachawdr “ 8. Pabo. C. 


— ——— 


Y Calendar. 


xxiii 


Ddyddiau gi Dydd o'r Mis|Codiad Py ag hau 
Ymprydiau 2 6 8 Avr 16 Mg A 44 M 
Gwyliau of 12 8 Aur 19 Mg A 41 M 
vn y Nos 18A 18 Awr 22 Mg A g8 M 
Yn y Dydd 6A 24 Troi. y Rh. Dydd. byrr 

30 8 Avr 19 Mig A 41 M 


1 — 8 2 .. 2 


Hg RHAGCGFYRR. * 


Mae yn 3 hwn o 


— 


S. Eligius E. S. Daniel E. S. Gruſt. 
S. Bibiana V. M. In Pijd. 
S. F. Eciav. C. S. Luci (al. Iles ap C.) B. 1.0 Gr. 
S. Barbara V. M. S. Rir Ciryfolog E. C. 

S. Sabbas Ab. S. Gwrda C. 

S. Nicolas E. S. Dion ia M. 

S. Ambros E. Alan, à Doctor. 
SYMDDWYN Mair tend. 

g S. Ethelgina V. Abades. ' 
2 108. Melchiades P. M. 

b i11S. Damaſus P. a M. 8 Rris C. 

128. Elffred V. 8. Flavin's, Fillewin C. 

D 13S. Leuſia V. M. (Cymraeg. S. Llenci.) 

e146. Tuddocus C. (alias S. Iofs Meudwy.) 

f 15 S. Eufebius E. (S. Hilda Abs.) 

2 16'S. Bean E. C. 


—w Com yo 5 


4178. Tetta V. Abs. 8. van, a 8. Tydeeho C. C. 


e198. Macharins Ab. 

D208. Philogon E. Ympryd, 
e218. THOMAS, Ap. 

f. 228. Hiliclid, V. M. 


3235 S. Ithwara V. M. 


2448. Gregor fl. Merthyr, Vm 

b. GEN. CHRIST neu'r Nadolig. S. Auaſt. V. M. 
25S. STEPH. Merthyr qu. S. Tatha, C. (Tatheus 
D2 S. IOAN, A; Een, yur. 

e Y GWIRIONIALD 5 

f29;S. THOMAS E. Cantuari, a M. 

9220S Eguin E. 


r 


2311S, Suvelter Pab, a C. 


- -— 4” — ge. x4 ara. —— 2 
—— 
—— — 


xxiv Dangoſeg i gael gwybod y Cwylian Symmul! 


| Blwyddyn Llythyren Mercher Dydd ' 
ein y y Paſc, 

Harglwydd: } Sul. Lludw. 
1772 E, D Maorth 4 Ebrill 19 
1773 8 Chwef. 24 IEbrill 11 

| 1774 B Chwef. 4x6[Ebrill 
1775 A Maorth 1 |Ebrill 1 
1776 G, F Chwef. 21fſEbll . 
1777 E Chwef. x2{Maorth 300 
1778 D Maorth 4 JEbrill 19 
1779 * Chwef. 17 Ebrill 4 
1780 B, A Chwef, 9 |Maorth » 
1781 6 Chwef. 28 E brill 15 
1782 F Chwef. 13|Maorth 31 
1783 E Maorth 5 |Ebrill 20 
1784 D, C Chwef. @25|Ebrill 11 
1785 B Chwef. 9g [Maorth 27 
1786 A Maorth a [Ebrill 16 
1787 8 Chwef. 21 [Ebrill 8 
1788 FE Chwef. 6 [Maorth 23 
1789 D Chwef. 25 Ebrill 12 
1790 C Chwef. 17 |Ebrill 4 
1791 B Maorth 9 E brill 24 
1792 A, 6 Chwef. 22 [Ebrill 8 
2793 F Chwef. 1g IMaorth 31 
1794 E Maorth 5 Ebrill 20 
1795 D Chwef. 18 Ebrill 6 
1796 C, B Chwef. 10 Maorth 27 
1797 | A Maorth 1 |Ebrill 10 
1798 G Chwef. 21 [Ebrill 8 
1799 F Chwet. 6|Maorth 24 
1800 E Chwef. g6{Ebrill 13 
1801 D Chwef. axg]Ebrill [ 
1802 C Maorth 43JEbrill 18] 


Gwy 


. 
Rheol hawdd i Adnabod y Sul cyntaf o'r Garauys; 


liau Symmudol oll trwy 


T Iwyddyn. 


Ar 


ar ol S. Agatha, (/ef, Chwefror y 3. V Sul neſt 


Gd. Sul ar ol hynny a fydd Dydd Paſc. 
Dydd Tou Derchafael. 


Y 5.x 
Yr ail Sul ar ol hynny, yv 


ArDydd Jou ar ol y Sul hwn; yw Gwyl Corphus 


| 
=. 
{ 15 
th At 
| 20 
1 11 
th 27 
1 16 
1 8 
th 29 
1 2 
1 - 
1 24 
11 8 
dn 
1 20 
I 5 
rth $7 
U 10 
11 8 
rth 24 
1! 13 
I 5 
I 18 
a rau); 
. Ar 
zul neflat 
Y 5. 4 
Any, ** 


pl Corphius 


r . 


ol; lros Des ar Uzam ) Fynyddau. * U 
Dydd lou { Dydd Gwyl | Sul cymaf 
Detchafaclt | Sul Gwyn. [Corpus Chriſt 0 
| Advent. 
Mai 28 Mehetn {every 15{[achw. 1 
al 20{Ma1 30/Mehehu 10|Faciw. 2 

| [Mat 12{Ma1 22 Nl. heſin 2 HTachw. 27 
| Mas 25]Mehefin 4 Mehefin 15 |Rhagt. 3 
Mai 16M 26/1. hefin 60 Rhagt. 1 
Mai SIMai 18 Mat 29[Tachw. 30 
Mai 28 Mehefin Mehehn 18 [Tachw. 29 
Mai 1 3)Mai 23\Mchefin 3Hrachw. 28 
Mai 4\Mai 14\Me1 25 |[Rhagy. 3 
Mai 240 Mchefin 3/Mchefin 14jRhagt, 2 
Mai g9]Mai 19, Mai 30 |Rhagt. 1 
Mai 29 Mchehin 8:/Mchefin 19 Tachw. 30 
Mai 20}Ma: go[Mehehn 10[Fachw, 28 
Ma Mai 15 Mat 26jFaciw, 27 
Mai 2 5Mceheſin 4{Mehcfin 23 Rhagk. 3 
Plas 17{Mai 27jMehefin' 7 jRhagt, 2 
Mai IIMai 11NMlai »* 22{[Dachw. got 
* 21 * 21 Meran 11 1 * 
Mai 1 3!1Mai 2 21 Mehehn 3|12chw, v8 
Meheſin 2fMchefin 12jMeheſin 23 Hach. a7 
Mai Mat 27 Mchenin 7 Rhagf. 2 
Mai — 5 19] Ma' 30 [Rhagt. 1, 
Mai 29!Mehefin 8{Mecheſin 16[Tachw. 30 
Mat 14,Ma1 24|Mehetin 4 Tachw. 29 
” Ia. 1 ;|Ma1 20 [Tachw. 27 

al 25 Mehefin a4|Mehefin 13[Rhagf. 4 

1 17 Mai 2 [Mehefin 7 [Rhagt. 21 
Mai 2;Ma1 12]Mai 23|Rhagt. 1 
Mai 22;Mchefin 1]Mehefin 12[lachW. 35 
Mai 14 Mai 2 [ Mehefin 4JLachw. 9 
Mai 27 Mehefin b]Mchetin 17 [Tachw. 28 


ac yn ganlynol i Adwaen yr holl Ymprydian, a'r 
pz bynnag ddydd y digwyd y Llenad newydd cynta; 
ar ol y Newid a fydd y Sul cyntaf or Garatwys : V 
ol Pafe, yw, Sul y 


Dydd S Gwynn, 


Guweldian, 


Criſis nay Atbennig wyl Sacranont z Allor. 
- 


Y Jon neſlaf, yi, 
Y Su! neſſaf vw Sul y Drindea 


—— —— CCI 


xxvi Dang oſeg i gael y Paſc 
I FF Llythyren y Sul. 0 
necur | ; 
Nifer Eur. A. B. C 
J. Ebrill 16 15 10 
II.  {Ebrill 9 : 4 
nl IMaorth 264 27 28 
| IV. JEbrill 16 5 1 
V. Ebrill 2 £ 4 
VI. {Ebrill 23 2. 25 
| VIL. brill 9 IC 11 
VIII. bru'l 2 Maori 28 
| IX. Fbrill 16 17 18 
| X. © JEbrill 4 10 10 
XI. IMaorth 2 27 2 
XII. brill 16 17 18 
XIII. JEbrill 2 3 4 
XIV. P[Maorth 26 „ 20 
XV. ©JEbrill 16 5 11 
"} AVI. Ebrill 2 Saree 4 
XVII. JEbrill 23 24 19 
XVIII. ]Ebrill 9 10 1] 
XIX. IEbrill ' 2 Maortb 27 20 | 


Gedi cab Uychyren y Sul yn y lin uchdl, I 
y Lythyren h&hge, hyd oni ddelych gogy-Wt 
yn cerdded yn y flwyddyn honno : Ac yuoWe 


by dd y PASC; yn y flwyddyn honno. 


Y Prif eleni yw vi. Llythrennau 'r Sul 
Sul yw, 6. Ac ſelly or pen by 


hyd y Flwyddjn 1899. xxvii 


Llychyren y Sul. 
D. . C. 
1 
— — — — —— 41 — . — — 4 — | 
10 20 14 175 | 
5 6 7 81 4 
29] 73 2441 25% " 
© 13 144 15h 
15 6] Maorth 31 Ebrill 14 
19] 20 21 222 
12 13 14] 4 8 
29 30 311 25 
19] 20 21] | 15 
11 5 6 4 2 
28 29 30 311. 25 
1 9 13 144 4 
9 5 b 11 8 
299 22 23 7 93 25 
I1 | 12 8 13 144 ; 15 
4 5 Maorth 30 -31 |Ebrill 1 h 
199 19 20 21 22 ö 
118 12 13 | 4 3-4 44 So 1 
29 29 20 _31[Ebrill 1 } 


n uchal, | Edrychwch tuag 1 waered yn uniorPoddiwrth 
h gogy - ferbyn a'r Przf, neu'r 2 Eurazid, a fyddo 
Ac yuoſCewch y Mis, ar dydd o'r Mis, ar yr hwn.y 


), ' 


Au ' Sul 


yw E. D. y Prif 1773, yw vii. Llythyren y 


liben y Nitec hyn xis. tros ſyth. 


n 8 1 0 ts OY - 4 5 r #: „*ᷓ v Lats — We 


— a - 


Caf o'r GCwyliav, &c. 1 | 
Y DYDDIAU Gvwrt, 


6 CORCHYMMYNEDIC TRWY'R 


oo WY DD 


ULIA U oll. Enwaediad o'n Harg- 
Iwydd, neu ddydd Calan. Donor 1. | 


- 
0 — — — 
— 


Dyddgwyl Yilwyll. Honor 6. Puredigaeth 
Mair, neu ddydd gwyl Fair y Canbws llau 
L Chuwefror 2. St. Mathias, Chwefror 24. w #} 
* flwyddyn y Naid, gwyl St. Mathias a ged'v.1 1 
Ly 25.0 Chwefror. AMawrth 1. Dydd gw: / 
St. David, neu Gwyl Ddewi Arches. btr« | 
| Cymr 8. St. Joſeph, Mat 19. Colne: | 
| chiad Mair fend. neu Wy Fair y Cyhydedd, 
| Mawrth 25. | 
/ 


Ebrill. 23. St. George. Trwy 1 oll. 
aſſacl 


Maz. 1. St. Philip a St. Jaco. 
o'r Groes ſanctaidd Mar. g. 
Mehefin. 

24. Gnedigacth St. Joan, ſedyddiwr, neu 
ddy*gwyl Ivan yr, haf. St. Peter a St. Pawl. 
Mehefin. 29. 

Gorphen haf. 
25. St. Jaco. Ddy'ewyl St. Ann, Mam 


Talr ſendig. 26. 
Auſſt. 


10. St. Lawrens Merthyr. 15. Atgym- 
hernad Mair lend. ir Nef, 24. St. Bar- 


holomi, Ap, 
Medi. 


8. Genedigaeth Nair fend, 21, St, 
lathew. Ap B 


| 
| 
| 
| 


— 


2 Cof oer GCwyliau, &c. 


29, Gwyl St. Michael Archangel, ney 
wyl- Michangel. 
Hydref. 


23, St. Simon, a St. Jud, Apoſtolion 
Tachwedd. 
1. Gwyl holl Saint, neu Calan Gaui 
go. St Andræas, Ap. | 
Rhagfyrr. 


8. Ymddwyn ein Harglwyddes fendig 


"_—_ ſorwyn, 


. St. Thomas, Ap. 
ri Dydd Natalic ein H. J. C. nal 
Day 4d Nadolig. 
26 St Stephan, y Merthyr eyntaf ar q; 
C 1 | 


St. Joan, Ap, ac Eſengylwr, nel 
ads 5 Ivan Nadolig. | 
28 Ddy'gwyl y Gwirioniaid ſanRaidd. | 
29 St. Thomas, Archeſcob Cent, a Me | 
chyr. | 
0s digmydd ddydd Gwyl ar ddydd Liu | 
mac er Impryd! i'w chadw ar y Sadwrn ( 
flaen. 1 


4 Dyddiau gwyl Symmudel. 


YR holl Suliau trwy r flwyddyn, | 
Dydd llün, a dydd mawrth Paſe. 
Dydd lau Derchaſael. deugain diwrnod Ft 
0] Paſe. 7 
Dydd Nan, a mawrth Sulgwyn, 
'A dy- owyl Corpus Chriſti. 


, ne $++4400+4644+4:4$44-444 


; | Dyddiau YTpryd. 
lion Fe P@Bdydd o'r Garawys, oddieithr y Sulian: 
1 Y Catgoriau; Nos nadolig C. Nos Sulgwyn. 
| Gaul 2 Noswyliau Puredigaeth, Cyfarchiad, (odd:- 
2 ethr pan delo yn wythnos y pace) Atgym- 
meriad, Genedigaeth ein Hargl; fend Mair 
ſendig ſorwyn. Noſwyt Holl Saint Noſwyliau y 
deuddg Apoſtolion, (onzd St. Joan Efongylwr, 
4 St. Philip, a St. Jago.) Nolwyl St. Joan, 
C. nei Fedyddiwr, a St. Lawrens, Yr holl ddyddiau 
Cwener trwy 'r flwyddyn, onid o Nadolig, 
yd at y ſeithſed dydd ar ol yr Yſtwyll, ac 
or Pale hyd at Nos Sulgwyn, o achos nid 
tydyw arfer ymprydio rhwng Dydd Paſe ar 
. FDerchatael, hynny yw tra fo er Priodfab gyda 
nEtaidd. Ini St. Mat. 9. 15. Ac os digwydd rhyw wyl 
at, a MeÞfporchymmynedig ar ddydd Gwener, yno nid 
% arfer Ymprydio, onid dirweſtu, neu ym- 
dydd Uifpalw rhag Cig, ar y dythwn hwnnw. 
Sadwrn Os digwydd dydd ympryd, ar y Sul: mue'r 
Ymprvd iw gadw ar y Sadwrn o er blaen 
canine Dyddiau Dirweſt neu i ymgadw rhag, Cig. 
ol. NR y Gwenerau uchod oll nid ydynt Ym- 
prydiol, Rhaid yw dirweſtu, neu ymattal 
dyn. hag Cig. 
Paſe. Yr ydym yn rhwymedig beſid i ymrthod a 
diwrnod hig ar yr holl ddyddiau Sadwrn try e flwy- 
dyn, ar yr holl Suliau yn y Garawys. 
IgwyN. B 2 Ar 
riſti. | 


ntal ar 


wr, un 


4 r Vinprydiau &c. 3 


. 
— 


— 21 4 


— I —̃ ̃ —— — — ——— 


A a'r Ymprydiau &c. 


Ar y Tri diau yn wythnos y Gweddian ef, 
Liun, Mawrth, a Merchur o flaen dydd lau 
Derchafael. Ar ddy*gwyl St. Mare, (ond pan 
ddelo yn wythnos y Paſe. 

Os digwydda Dydd Nadolig ar y Gwener 
neu'r Sadwrn, yno, nid yw, nag Ympryd, na 
Dirweſt. 

Y Calgoriau. 
* e 7 y dydd Gwener, a'r dydd 
Sadwrn neſſaf ar öl y Sulgwyn. 

Ar ol Sul eyntaſ ofr Garawys. 

Ar 0! Gwyl Y Grog ſanctaidd Mis Me, 14. 

Ac ar ol dy gwyl St. Luci. Rhagſyr 13 
ydynt y Catgoriau ac yn ddyddiau Ympryd 
bob amſer. 

Yr Advent. 
Sul cyntaf o Advent bob amſer, ydyw 
hwnnw a dcel, ar ddydd gwyl St. Andreas 
Apoſtol: neu ar y neſſaf iddo, o'r blaen, neu 
ar 61: hynny yw, » Sul a ddigwyddo ar y 27 
o fis Tachwerd, neu ar y trydydd o ſis Rhag: 
rr, neu ar un or 6. diwrnodau fy rhy: 
nothynt, 
Pa amſer y mae rhydd Priodi. 
AE edmygedd Pricdas, neu gy nnal Nei. 
thior vn waharddedig; o'r Sul cyntafo 
Advent, hyd Ddydd gwyl Yflwyll; Ac o ddydd 
Merchery Lludw, hyd Ddydd Paſe bychan : Ar 


bob amſer arall y gallir ei chynnal hi yn gyfre- 


ithlon. 


Rhec 


Cofe o'r Groyltau, &c. 


3 

; Rieol buchedd i bob Chriflion, 
i ſef, 1 R HAID ir Chriſtion holi ei Feddylian 
lau Geirau, a Gweithredoedd yn ſynych yn en 
pan wedig ar öl mawr ffwdan, ar 6] am! drafferthau 
1 Byd, llioſog barablau, Ymadroddion &c. 


mag y gallo 1awn ganfod a diwygio ei Feiau. 


d, na Bydded ddiſtaw, ac nad ynganed gair, 
mewn pethau nad ydynt yn perthyn iddo, ac 
pan na fo ei laſar na'i Ymalrodd er Gogoni- 

 dydd ant i Dduw, a Daioni n Cymydog. 


Galwed yn fynych i gol et fuchedd gynt, 
a Mylyried ar yr hyn a ddioddefedd ein 
lIachawdwr droſom ni trwy holl amſer ei 
Einioes. 

Rhaid ir Chriſtion fyw megis pe bai hab 
ddim, ac etto yn meddiannu pob peth: A 
chohied mae Bwyd, Diod, a Dillad* yw golud, 


M, 14. 
mpryd 


ö ydyw neu Gyfoeth y Chriſtion. 
Anareas Offrymmweh eich hun, yn gwbl i Dduw; 
en, neu ace er nad ves gennych ddim i dalu pwyth am 
an * ei Serch a't Gariad tuag attoch, onid eich 
s It — hunain; Etto chwi a gyſſurir pan yſtyriwch 
TROM IF y Chriftion. hwnnw, yn rhoi y cwbl oll, a 
i Roddo eihinan. Yr Apoſtolion ttodion a 
di. Ne Adawſant eu Badau, a'u Rhwydau; ac a 
inal 10 dderbynaſant an danynt helacthlawn Wobr. 
. 1 Y wraty weddw dlawd a roddaſai ddwy hatl- 
** "= me yn ung, a't Hoffrwm a gaſfas y rhagoriaeth 


or dy nion Cyloethoccaf. | 
Mae 'r cywir Griſtion yn ymadaw 1 phob 
peth ) n hawdd, a fo bob amſer yn yſty rio bod 


vn 


yn EY re 


Ne 


— —— — — 


- — 
„ OE n 


* 
Wen. —— AC 


6 Rheol buckedd Se. 


megi« yr ydym nineayn Maddeu in Dyledwſe 


yn rhaid iddo farw, a chael ej gymmeryd 
oddiymma, ni wyr pwy eygynted. 

Mewn cyffredin gyſeillach yn y Byd, nad 
ymarſerwch geirau drwg, nag anghynneſin 
nag a fradl n ymarwoldiad, onid ym mhob 
peth dehych fulw ar brudd Fuldra, a Phwyll. 

Vm mbob peth, chwenychweh, a pherctiwch 
yr hyn, a ſyddo mwya buddiol a chymmedrd 
1 Wiſanaeth, a Gogoniant Duw : megis i 
gyfluro 'r Blinderus. i gymmodi 'r Cynnhenus 
neui heddychu r Ymryſſongar, i ymweled a 
Cleifion, a'r Carcharorion, ac i ddiddann : 
chy nnorthwyo Ti lodion, 

Nad ewch byth ir Gwely gydag ur 
aſlonyddwceh vn eich meddwl, onid ameanuch 
hedd ychu eich Cydwybod trwy Gyffes, at 
Ad o Gyſtedd calon, os bydd achos am dan, 
Coffeſoch eich pechodau, o'r lleiaf bot 
Mis; gwnewch yn ſynych Aftau o Gyſtudt 
calon, neu aml Awlau o Etifeirwch am eid 
Beiau; ac arferwch beunydd ochneidia 
Juwiol, neu Weddiau byrrion o'r galon, | 
ada TAKE y vis thraul. 


. AL 


" Cana; * n » Pargluydl; 3 7 fr 
Pater no/ler. 1 


F 1N Tad ni, yr hwn wht yn v Nefoed: hi 
di: Gale dy Ewylly 'S di; mes 71S yn 1 v * 


5 a beuny mg, tol: A mates 1 i ni ein 51e 


1meryd 


-d, nad 
ynneſin 
1 mhob 
hwyll. 

rchwch 
1medrd 
megis 1 
inhenns, 
weled at 
ddann 1 


ydag un 
neanwcl 
yfles, at 
an dano, 
eiaf bot 
Gy ſtud! 
an eich 
chneidla 
galon, | 


eas Pe” 
C ov. oi, 26688 po 


ry 


Nefoed! 
y Devin 
yn y Ne 
ddvw, e. 
Dyledio 
Dyleden 


Yr Athrawiaeth CAriftnegol. 7 


Ac nag arwain ni, i Brofedigaeth : Onid givared 
ni rhag Drwg. Amen. 

* Yr un Wedtdi, yn Iaith Yr Eglwys: /ef yr 
E Jatth y gyffredin, ymmy/e yr hol! i xddloniatd 


| tros wyneb y Ddacar. 


$ Pater noſter, qui es in Cælis; Sanctiſicetur 


1 nomen tuum: Adveniat regnum tuum 2 Fiat 
voluntas tua, licut in Cælo et in Terra: Panem 
noſtrum quotidianum, Da nobis hodie: Et 
dimitte nobis Debita noflra, ſicut et nos di- 
mittimus Debitoribus noſtris : Et ne nos in- 
ducas in Tentationem Sed libera nos a Malo. 
| Amen. | 
Cyfarchiad, yr Angel, a elwir yr 
Ave Mana, 
H Anſſych well, mair, cyflawn wyt ti o Ras ; 
mae'n harglwydd, gyda thi; Bendigedig wyt 
ti, ymmyſe Merched: a bendigedig yw {ſrwyth, 
dy groth di Jeſu. Sancteiddiol Fair, Mam 
Dduw; Gweddia droſom ni Bechaduriaid 
yrwon, ac yn awr Angeu. Amen. 
yr un Wedd: yn Iaith yr Eg/wys, 
AV E maria, gratia plena, Dominus tecum ; 
Beneditta Tu in mulieribus, e bcyedibin 
fruftus ventris tui ſeſus. Santia Maria mater 
Dei, Ora pro nobis peccatoribus nunc ct in 
hora mortis uoſtru. Amen. 
Pyngean, ? Vj dd; a ela ir 
Credo r Apollolion, 
+ Redaf yn Nuw, T Tag hollalluog, Creawdwr 
nef, a dacar Acynleſu Ghritt, ei ung Fab 
el, ein Harglwydd ni; Yr hyn a ymddawvuwyd 
O'r 


14 „* —— 2 0 LO, IT wy 
_ . - 


„ • ur 7 


\ gyfodiady Cnawd, a'r Bywyd Frag wyddy, 


8 Yr Athrawiaeth Ghriinogol. 


o'r yſprvd Glan, a Aned o Fair forwyn; A dd. 
iodd fodd dan Pontiws Pilatws, a Groeſhoel. 
wyd, a fu farw, ac a g'add wyd: Addifey-nod 
i Uffern,ar y trydydd dydd y Cyfododd odd ur 
y Meirw A ddyrchaſodd i'r Nefoedd, ſydd yn 
eiſtedd ar d4cheulaw Duw'r Tad Hollalluoy, 
Oddiyno y daw, ifarnu'r Bywa'r Meirw: Creda, 
yn yr Yſpryd Glan; yr Eglwys Lan Gatholic 
Cymmun y Saint; Maddeuant pechodau, Ad. 


Amen. 
Yr un yn Jaith yr Eglwys. 
2 Redo in Deum, Patrem omnipotentenſif 
Creatorem cœli etter ræ. Et in Jelum Chriſt. 
um Filium ejus unicum Dominum noſtrum, qu 
conceptus eſt de Spiritu ſancto, natus Mari 
Virgine, paſſus ſub Pontio Pilato, crucifixu 
mortuus et Sepultus; Deſcendit ad inſeros, ter 
tia die Reſurrexit a Mortuis; aſcendit ad cœlos 
ſedet ad dexteram Dei Patris omnipotent is; in 
de venturus eſt, judicare vivos et mortuos. Cre 
do in ſpiritum ſanctum, ſanctum Eccleſiam Cz 
tholicam fanctorum communionem, remi 
ſionem peccatorum, Carnis reſurrectionen 

vitam æternam. Amen. 
dengair Deddf. a elwir y. 
Deg Orchymmyn. 

Vfi ywer Arglwydd, dy Dduw di; yr hw 
a'th ddũg di allah o dir yr Aipht, o dy' 

Caethiwed- 
I. Na ſydded i ti Dduwiau eraill ger 
mron i. 


\ 


Yr Athrawiaeth Criftnogol. 9 


Add. , 6 a 

"hoe. Na wna it beth cerfiedig, na chyflelybiaeth 

y odd ; I yr hon ſydd yn yne uchod, neu'r hon 
had yn y ddaear iſod, nac ofr pethan fycd yn 


dd 
iy dy froedd tan y Ddacar: Nad Addola; nad 
lalluog; inrhydedda hwynt: Myh ywr Arglwydd dy 
.Credal Dduw di, Cadarn, ac Eiddigus, yn ymweled 
> atholic anwiredd y Tadan ar y plant, hyd at y 
a, Ad. rydedd ar bedwaredd Genhedlacth ofr riar 
wyddal m Caſant fi, ac yn gwneuthur trugaredd 1 
ö toedd ofr rhai am Carant fi, ac a gadwant 
y nghorchyminynion i. N 
ootenten II. Na chymmer Enw'r Arglwydd dy du 
u Chr oer: canys nid dicuog gan yr Arglwydd, 
trum, qu ** AA Enw'r Arglwydd ei Dduw 
= Mas n ofer. _ 
r 51 3 eee ir dydd Sabbath. &. 
eee ee Dad a*th Fam. &c. 
ad cœlos = A : 
ent is; in Na wna Odineb. 
aa Cre . oe Ladratta. 
7 . Na ddwg gam Dyſiolaet 
* 5 Gymydog. 6.5 es b erbyn 
. 4 dee te weng dy Gymydog. 
. rachwant Fr 
dog, 5 a dim ar ſydd Eiddo dy 

F* IP V Saith Sacramentau. 
. edyd - - - S. Matth 
di; yr bw! atth. 28. 19, 
3 oy Codernydd, neu, FAiydd Eſgob, Ada. 

A : , » - „ 


rail ger As neu Sacrament yr Allor, _— 
* > * 2 3 2 7 
_ end, 3 - Joan. £0. 2g. 


5. Olew 


10, Vr Athrawiaeth Griflnogol. 


5. Olew olaf, - - Jaco. 5. 19 
6. Urddeu, - - Mutth, 26 20 
7. Priodas - - - Matth. 19.6, 
Y tarr Rhinwedd Theologauwl. 
1. F/ydd. 2 Cobaith, g, Cariad pertfaill. 
Y pedatr Rhinweed Cardinawl. 
1. Pwylledd, 2. Cytiawnder. g. Grym 
muſedd. 4. Tymeredd. 
Domau 'r Y /pryd Clan. 
1. Doethineb. 2. Deualledd. 3. Cyngha 
4. Grymmuſdra. . 
5. Gwybodaeth. 6. Duwioldeb. 7. Of 


Duw. 
Ffrwythau 'r Y/pryd Clan. 

1. Carta ith Llawenydd. 
Heddwch. 4 Amynedd, 5 Tiriondeb. 6. D. 
ioni, 7 Hir-oddef. 8, Llarieidd dra. 9. Ffvd 
10. Muldra. 11. Ymattal. 12. Diweirdeb. 

Dau Orchymmyn Cariad perffaith. 
ar ein Harglwydd dy Dduw, a'th holly 
lon a'th holl enaid, a'th hull nerth, athtl: 
feddw] : 

A char dy Gymvdog ſel Eglwys. 

Gorchymmynzion yr Eglwys, 
J. 1 wrando 'r Offeren ar bod Sü a Gwyl 
1 ymarbed rhag pob gwaith diraid at 
dyddiau hynny. 

II. I ymprydio 'r Garawys, y Catgor 
Noſwyliau, a Dyddiau eraill yn ol arter ; 
Gwlad: Ac i ymwrthod a Chis ar bob 8. s 


II 


vn, ac ar y dyddiau eraill arteredig. 


| Yr Athrawiacth Grifinogol. 12 


III. I gyffeſſu 'n pechodau o'r hyn lleiaf 
unwaith bob blwyddyn. 


IV. I gymmuno, neu 1 dderbyn Sacrament 


- "BY 0 endigedig yr Euchariſt, unwaith o'r lleiaf bob 
* . ., Wiwyddyn, a hynny ary Paſe. 

your V. I dalu degwm, i'n Bugeiliaid: canys 
| 'Gy y rhat ſy yn gwaſanaethu r Allor, ſy i fyw 


ith yr Allor. 1. Cor. 19. 1g. 

VI. Na chynnaler neithior Priodas ar am- 
eroedd gwaharddedig, fal y dywedwyd o'r 
laen: ac na Phrioder, oddifewn graddau 
arennydd, neu un Cyfathrach, nag yn ddirget 
eb Dyſt. 

Y faith weithred o Drugaredd /ydd yn per- 

thyn Enaid ein Cymydog. 
. CE Eryddu, neu rhybuddio 'r pechadur. 
, > Dyſeu'ranghyfarwydd a'r Anwyhodus. 

3. Rhoddi cynghor i'r petrus, neu'r Am- 
JeUus. 

4 Rhoddi cyſſur i'r Helbulus, neu 'r rhai a 
ont mewn blinder. 

5 Dioddef cam mewn Amynedd. 6. Mad- 
len 'r Cam a wnaed i ni. 7. Gweddio ar 
dduw dros y Byw, a'r meirw, 1 
VS, faith weithred & Drugaredd had yn 
il a Gwyl a erthyn at Gorph the eg d 

diraid 4 R oi bwyd i'r newynog. 2. Rhoi diod 

ir ſychedig g. Rhoi llettu i'r pellenig. 


Cyngbo 
. 7 Oh 


enydd. 
eb. 59 
= V 
KATE 
Faith. 
th holle 
th, a ch 


8. 


Catgol Dilladu 'r noethion. 5. Rhyddhau 'r Car- 
ol arePPerorion, 6. Gotwyo 's Cleifion. 7 Claddu'r 
5 ar bob \Feirwon. | 

lig. 1 Yr 


12 Yr Athrawiaetſi Griſtn ogol. 


Yr wyth Dedwyddwch. 
. DAN yw r dodi ion, o yſpryd; can 
hwy biant teyrnas nefoodd, 
2. Dedwydd, yw r e canys hwy 
feddiannant tir. 
3. Dedwydd, y rhai galarus; canys nh 
gant cu Cyſluro, 
4. Dedwydd yw 'r ſawl ſydd arnynt newy 
a ſyched am gyhawnder, oblegid nbwy 
ddigonir. 
5 Dedwydd yw, r r rhai trugarog : canys hw 
a gaant trugaredd. 
6. Dedwydd, y rhai glan eu calon; cam 
nhwy a elwir yn blant i Dduw. 
7 Dedwydd,, y rhai heddychol: can 
nhwy a elwir yn blant i Dduw. 
8. Dedwydd yw, y rhai fy 'n dioddefer] 
m gyfiawnder; canys nhwy biant teyrnas 


N refoedd, 


Am Bechod. 
Mae dau fath neu ryw o Bechod. ſef, Pet 
hod gwreiddiol, a phechod Gweithredol. 
Gweithredol, rannir i bechod, Marwol, 
Maddeuol. 5 
Y faith Priſuyd. a eluir yn gyfpr: 
/ » Peg 11 1 Wr 
1. Balchder. 2. Cybydd-dra. g. Godine t 
4. Cenfigen. 5. Glothned. 6, Llid ng 
Ddigolaint. 2. Diogi. 
Y e 18 EG 
1. eee ee a Haeledd. 
Diweirdeb. 4. Brawdgarwch. 5, Dirwelt. 


| 


if 
n 


Yr Athrawiaeth Griflnogol. 19 


neu ymattal. 6. Dioddefgarwch. 54 Dyfalwch, 
Y chwech Pechod fy 'n erbyn yr 
vy/pryd Glan. 
1. Rhyſyg: neu gormod hyder o Drugaredd 
uw. 2. Anobaith. g. Gwrthddywedyd, neu 
adu 'r gwirionedd diammeu. 4. Cenfigenr!y 
laioni yſprydol, un arall. 5. Cyndynrwyc 1 
nt neuumdewn pechod. 6. Anedifeirwch La 
| Pethau anghenrheidiol tr Pechadur 
v NE 
nvs ht. (* Yſtudd calon. 2. es gylan gwbl o'n 
IT C holl bechodau aw Adeadfol ac 
on ; cam dur- dodol Offerriad yr Eglwys lan. 3. Dad- 
Doch, neu Iawn waith. 
cam Gwir gy/tudd calon a fydd, pan bo 'r pecha- 
Pr yn Edifarhau yn bruid am ei ſeias, neu 
\ddeferiyÞÞ fo yn ddrwg gan ddyn ddarfod iddo be- 
teyrnas In; a hynny nid rhag ofn Uffern, ond o 
Gariad ar Dduw; gyda llawn fryd na 
cho byth mwy, a chyflawn ymroad 1 
d. ſef. Pe$vygio ei Foeſau, ac i wellhad buchedd. 
ithredol. Nhedwar pechod /ydd yn gueiddi hyd at y NF 


Marwol, n 


Lladdfa, neu Lofruddiaeth ewyllyſgar; 

FA oyffr:d Ladd dyn yn wybodol, ac o wir ſodd. 2. 

19 hod Sodom. 3. Gorthrymmu, a gor— 

Godinebu 'r Tlodion. 4. Siommi neu dwyllo 
Llid nthwyr o 'u cyflog. 


Naw modd o fod yn Euog » bechod 


un arall, 


d; can 
. 
ys bvy 


s nhwy 


nbwy 


ol: 


neb, : 
I acledd Trwy gynghori. 2. Trwy beri, neu 
Duweſt. amy n. 3. navy gydſyniad, neu fod 

vn 


14 Yr Athrawiaeth Griſtnogot. 


yn foddlon. 4. Trwy gymmell, neu gyſſro. 
5. Irwy ganmol, neu weniaith. 6. Trwy gely, 
Tl! 7. Trwy lod yn gyſrannog. 8. Trwy dewi a lon, 
1 9. Trwy amddiffyn, neu eſglywyn y drug: 
waelo un arall. 

Y tarr Greeithred Dda goruchaf. 

Sl t Flulen. 2. Gweddi. g. Ympryd, 
Wh Y tr: Cynghorzon Efengylol. 

| 1. Tlodi ewyllyſgar. 2 Diweirdeb trag 


wyddol. 
3. Uſudd-dod gwaſtadol. 
Y pedwar peth diwethaf. 
1. Marwolaeth. 2. Barn. g. Nèf. 4. Ufern, 
Cynghor wrth godi'r Boreu. 
V gyntaf dim, wedi deffro, gwna arwydi 
y Grocs arnat, a Gweddia ar Dduw id 
dy Oleuo di a goleuni a'r yſpryd Sanctaidd, i 
na th ddenir di i gydſynniad pechod, ac ſell 
ſyrthio i farwolaeth yſprydol. 
NM ail, wedi i ti wiſgo am danat, Na din 
dy hun i ſiarad fföl, neu wag- ſeddyliauſ 
enid Cod dy galon at Dduw yn ddiſtaw, i * 
darpara dy hun i Weddio, fel y mae 'n can 1 
ymma. 
N drydydd, ar 6] Gweddi, gwna bwrps 
lawn ddiogel, o ymwrthod y diwrnd 
hwnnw, a phob peth ar all digio Daw, ne 
th Gymydog. 
YN ddiweddaf; mae en angenrhaid 1aw! 
ti ddwym ar gof, dy holl orchwylion ao! 
i wewneuthur, ar y dydd hwanw ; a dolpi 


tha t cwbl yn drefnus, iw cyflawni yn 09 


* 
— OY * ww 
- - 
— — — — 322 
— — D 
— * * 2 — 
* — — 


Eynghor wrth Codi 'r Boreu. 15 


gyffro. N 
ygelu c 2 thawelwch yſpryd, ymro ynot dyhun 
ian | dreulio 'r dwihwn hwunw, den oln Duw, 


drug a i waſanaeth. 
SOS DP ODVBSBOUOYVSOW 
E Cueddiau iw dywedyd, pan ddihuno dyn oi 
d. C,. 
D UW ' Tad, yr kwn a ddywedaiſt yn y 
dechreuad, Bydded Coleuni, a gwnacd ef; 
Goleua fy Uygaid i, lal na chyig.it byth mewn 
pechod; rhag 1 ddichellion y Cythraul, ne: 1 
Lygredigaeth fi hun i'm gortl:rechu ryw aner. 
fern, U W 'r Mab, y gwir Oleuni teccaf oll. 
ak ſy 'n goleuo 'r tywyllwch; ac yn difgleirio 
"War hk 5 dy ſod ir Byd hwn; Gyrr ee 
arw yd oddiwrthif holl gymylau 'r Anwybodaeth, a 
aw id Dyro i mi r dyall i allu ynoti, a thrwoti we led, 
aid. AH 2 gw bod y Tad; Gwybod yr hyn, yw byw; 
a gwaſanacthu 'r hwn yw Teyrnalu 'n drag- 


b trag | 


ac ſell 


E ywydd. 
Na ddim Uw 'r Yſpryd Glan, yr hwn wyt a chwan- 
»ddyliat; tau neſol, yn ennyn ewyllys y ſawl, a 
1d ftaw,1 zeilyugi di breſwylio ynddynt, Tywalit I'm 
n canh! Enaid dawn dy Gariad fanctaidd, fal trwy 


ddibriſio holl be thau ofer, a darlodedig; y bo 
hiraeth dibaid arnaf, am wir a thragywy dd 
lawenydd Teyrnas y Neſoedd. 
* Drindod ſanctaidd, un Due; Amddiffyn 
hy dydd hwn, rhag holl ddichellion a, 
thentaſipneu 'r Cythraul, Cadw fi rhag pol: 
hon aln pechod marwol; a Gwared fi rhag Argeu diſ- 
 Joſpu ymmwth, ammbarod; C6d, o Dduw ! Fy 
1 Aghorph, o gyflwr Cyſgadur, am Enaid 6 
* Bechod ; 


1a bw 8 | 
diwrno 
Duw, ne 


aid 1aWh 


a _ m4 
—— —— oa a. * 
pa 


— n _ 


16 Eneddiau pan ddihuno, &e. 


Bechod; i foliannu, a gogoneddu dy Eny 
Sandctaidd di, i'r Hwn mae 'n perthynu Bend. 
ithion oll, a Gogoniant, a Doethineb, a Dio. 
Iwch ynawr ac yn dragywydd. Amen. 
Wrth godi. 
N enw ein Marg dd Jeſu Ghriſt, 2 
grocſhoeliwyd, Mi a godat. Bendithia f 
O Arglwydd, cyfarwydda fi, cadw ſi, a chad. 
arnha fi ym hob Gweichred dda, heddy W, ac 
yn dragywydd, ac wedi pererindod byrr y bit 
golidus hyn, Dwg fiir Gwynfyd a beri byth, 
Amen, 
A Rolwydd daionus, Chriſt Jeſu, Agor fy 
nghalon, a'm gwefuſſau, 1 Toliannu, ac 1 
ogoneddu dy Enw ſanctaidd vr hwn ſy fend- 
igedig goruwch pob Enw. Pura ſy Enaid, o 
bob meddwl drwg a diffaith, fal y bendithien 
fy ngwefulſau di bob amſer, fal y myfyriai fy 
meddwl arnat, ac fal y gogoneddai ly mvivy4 
di 'n ddibaid. Ac oblegid trwy dy Ddatoni 
di, yn unig, fy mod wedi 'm Creu, i folianny 
af i ogoneddu dy En ſanctaidd 4 + Canada, 
at:olygal arnat, imi, yngolwg dy Fawredd Du: 
faw!, dy wasaenaethu di yn fiyddlon ym: a, 
Llawery chu gyda thi yn dnt wydd ar ol hyn, 
yr luen gyda r Tad a'r yſpry d Glan, wyt vn 
yw ac yn teyrnallu, un 8 tros Qeloedd 
Ocicedd Amen. 
Medi ili fyned allan o'r Gwely. 
A Nuvwylat Rhybrynwr, Jeſu daionus, gor 
phwys tragwyddol dy Etholedigion ; Pr 


bryd y daw 'r Awr, y caiff ſy Enaid gofidusi 
fynes 


ly Env 
u Bend. 
, a Dio» 


hriſt, a dy Gyhawader, a Chuddiahi a pliob math o 


dithia fi 
a chad- 
Idyw, ac 


rr y byd iſ 


eri byth, 


Agor fy 
mu, ac 1 
ſy tend- 
Enaid, o 
1d1thient 
fyriat fy 
„ mvtwyd 
Ddaton 
ſolianm 
Canada, 
dd Duw- 
| „im,? a, 4 
a1 ol hyn, 
„ Wyt yu 


Oelocdd 


ly. 
»nus, gor! 
gion; Ii 
gofidus 1, 


fyn 20 


| reddi Pechod. 


wr, wiſzo am dans. 17 


N ſyned 1 mewn, i Ardalau dedwyddlawn yr 


Heddwch ; a'r v ie a ddarparwyd i ni 
yn y Gogoniant nelawl, 
Wrth uiſgo am danat, 


OJ" ſancteiddiol, fel na weler cywilyddfy. 
Enaid pechadurus, Amwiſga bi ag yſginau 


Rinweddau a Graflawn Ddoniau. Amen, 


O daionus, cywir Briodſab f'Enaid i, 


yro 1 mi briod wiſg dy Dduwfawl Gariad, 
trwy berffeithlawn ſerch arnati. Amen. 
IWrth olchi dy ddwylo. 

Arglwydd Dduw'r hwn a'n ceraiſt ni 'n 

gymmaint, a golchi 'n Eneidau ni, yn d 
waed gwerthfawr ; Glanha, Attolygaf arnat, fy 
nghalon a'm dwylaw i, o holl frychau, a bud- 
Amen. 


Wrth olchz 'r Geneu. 
Ddoethineb Duwfawl, yr hyn wyt yo. 
deilliaw o eneu dy Dad Nefaw] ; Attolygaf 
arnat yn oftyngeiddlawn, Glanha fy e 
i, o holl Eirau diſſaith anfuddiol; fel nas 
Agoro fy ngeneu byth onid 1'rh Glod a'th 
Foliant di ac er Lles i rai eraill. Amen, 
Wrth olchi dy Lygatd. 
O ddifglair Oleuni dibaid, yr hen wyt yn 
goleuo pob un yn dyfod i'r Byd hwn ;. 
Goleua lygaid ſy Enaid i, fal y gallwyt weled 
n berffaith, a chyflawni dy Ewyllys bend- 
xedig a th Fodd' di. Armen. 
3 Bendith. 


l - DYW 'r Tad” am Bendithio, Jeſu Gbr 


' 
x 


' — — a 
— 
——— — — 
. — 


:wy Drindod, yr awr hon, ac yu diagy\ yd, 


13 wrth Olchi &c. 
y Bendith. 


am ymddiffynno, ac a'm Catwo fi; Rin, 
wedd yr Yſpryd Glan a'm Goleuo, ad a'm Cy. 
far wyddo i 3 ac yn dragywydd. Amen, 

Alttati y Gwedhiaf yn y Bore, O Arge, dd, 
| 1z a wrandew: fy Llais. Ps. 5, 4. 
Gweddiau beunyddol. 
Y Boreuau. 

* N enw'r Tad, a'r Mab, a'r Yſpryd Gu. 

Amen. 


Bendigedig a fo 'r SanQaidd, a'r dirannal 


Amen. 
Ein Tad ni, &c. 
Hanffych well, &c. 
Credaf yn Nuw, &c. 
O fy Nuw, r wyf yn Credu dy fod Ti, y 
ma yn ſy ngweled i; yr wyf yn ymgr; 
mmu corph, ac Enaid, ger dy fron di; yr wy 
yn dy Addoli di, ac yn dy Garu di, a'm ho 
Galon. Tydi a'm Creaiſt fi, o Ddim; T1: 
Rhybrynaiſt fi, trwy Farwolaeth dy Fab; ty 
an Sancteiddiaiſt fi trwy Ras yr Ylſpryd G 
ac a'm noddaiſt fi y Nos hon aeth hib. 
Am y rhain a'r hael Fendithion craill a be 
tyrraiſt arnaf, uwchaf Glöd, ac iſſelaf DuF: 
wech a roddaf i Ti; *I'r Breniu o holl Oe 
edd, anfarwol, anweledig, 1's unig Ddw 
byddo Anrhydedd, a Gogoniant yn ocs © 
oedd.” Amen, Yr wyf yn Ofirymmu 1 t 
holt ſeddyliau, geirau, gweithredoedd, 
| blinde! 


( 


| — | _ — — — 


Eweddiau beunyddol y Boreuau. 19 


blinderau; ac Attolygaf arnat roddi i mi d 
Ris 1 dreulio 'r dydd hon, mewn Flydd, Go- 
baith, a Chariad, mewn Amynedd, Oln, a 
Gofal am 1achawdwriaeth f' Enaid, fal y 

Amen, Wbyddo ty ngwaſanacth yn gymmeradwy 1'th 
„ vdd, Mtawrbydidi; felly i'm diffyrth yn ddigoddiant, 
4. ac 1 wneuthur dy Ewyllys bendigedig di ym 
uhob peth. Amen. 


Megis a gobeithiaſom ynoti. 
. Gwrando fy ngweddi O Arglwydd, 
A deued fy llef hy d attati. | 
| Gweddiwn. 
Arglwydd Dduw hollallvog, yr kwn a 
yn ying! wnacthoſt i ni ddyſod, i ddechreuad 
di; yr wPrdd hn; Cadw ni heddyw. a'th Nerth; 
Ii, a' holſſell na Syrthiom i bechod, y diwrnad 
dim; lien; Eithr gwna i'n hymadroddion ddeilliaw 
Fab; ib amfer, a chyſarwydda 'n meddyliau, a'n 
ſpryd Glat ſeithredoedd i gyflawni dy Gyfiawnder. 
\eth hcibſſrvy'n Harglwydd Jeſu Ghrifl, dy Fab di, 
-raill a beſfr hwn ſy'n byw ac yn teyrnaſu gyda thi yn 
fſelaf DaFplod yr Yſpryd Glan, Duw tros holl oeſ- 
o holl Oed Oeſoedd. Amen. 
nig Daus G. Bendithiwn ein Harglwydd. 
yn OCs OA. Bid Diolwch i Dduw. 
yam it G. Gwerthlawr yngwydd ein Harglwydd. 
edoedd, YA. Ydyw marwolacth ei Saint. | 
blinde! Mair 


G. Teilynga, O Arglwydd, y dythwn hwn. 
d Chr. A. I'n cadw ni yn ddibechod. 

G. Trugarha wrthym, O Arglwydd. 
Urannal A. Trugarhà warlym ni. 
agy wy 40 G. 3ydded dy Drugaredd di arnom ni. 

A. 

G 

A 


zd Ti, Y 9 


— —_— 


£1 Grr:ddiau Boreuol. 


AIR ſanctaidd, a'r holl Saint, a wedd;. 

ent troſom, 1 nt fod yn deilwng o gael 
eymmorth, a mchaivdwriaeth gantho fe, . 
hwn {ſy'n byw ac yn teyrnalu, tros oeſoedd 
Oeſoedd. Amecn. 

G. O Dduw, diſgwyl arnaf i'm Cymmorth, 
A. Arglwydd bryſia i'm Cynnorthwyo, 
Dywedir hynny derrgwatth, ac yna : 
GO Ou ir Tad, ac i'r Mab, ac i“ 

Yſpryd Glan: Megis yr oedd yn y de. 
chreuad; ac yrwon, a phob amſer, a thro 
oeſoedd Oefoedd. Amen. 

Arglwydd, trugarha wrthym, 
Chriſt, trugarha wrthym, 
Arglwydd, trugarha wrthym. 
Ein Tad ni, &c. 
G. Ac na ddwg ni i brofedigaeth. 
A. Onid gwared ni rhag drwg. Amen; 
G. Edrych ar dy weiſion. O Arglwydd, a 
ar dy weithredoedd dyhun, a chyfarwydda ei 
Plant hwy. 

A, A bydded diſgleirdeb ein Harglwydt 
Dduw arnem ni, a chyfarwydda gweithrede 
edd ein dwylaw arnem, a Chyfarwydda wal 
ein dwylo ni. 

G. Gogoniant i'r Tad, &c. 
A. Megis yr oedd yn, &c. 
Cweddiwn. 
FEILYNGA, O Arglwydd Dduw Fren 
nef a daear, y dydd hwn, gyfarwydd: 
ſandteiddio, rheoli, a llywodraetu'n calonnal 
a'n cyrph ni, ein lynwyrau, ein geirau, a1 


gweithredoedd ni, yo dy Gyfraith di, ac 
gweithredoc 


— 
R 


Gweddiau Boreus. 2E 


7 


weddi. weithredoedd dy Orchmmynion di, fal y gal- 

0 gael pb ymma, ac yn dragywydd fod yn ddigaeth 

> fe, t ac vn gadwedig, trwy dy Gymworth di. Cei— 

ocloedd dwad y Byd: yr hwn wyt yn byw, ac yn teir— 
nan, tros oeſoedd Ocfocd '. Amen. 


nmorth. G. Ein cymmorth ni ſydd, yn enw'n Har- 
Wy 0. glwydd. 

na : A. Yr hwn a wnaeth nel a dacar. 

ab, ac it Y Bendith. 


yn y de. Br ein Horglwydd ni. ac Am- 
a throz ddiſſyned nt rhag pob drwy, a dyged ni, 
1r bywyd tragwyddol, 

A gorphwylent mewn heddwch, Eneidau'r 
Ff ddloniaid, trwy Drugaredd Duw. Amen, 

. Gweddrau eraill 1'w dywedyd 
y Borev. | 
[POELALLUOG Dduw, yr bun wyt yn 
Amen: preſwylio ya y nefoedd uchaf, ac etto 
Iwydd, Wmac'n wiw gennit ddiſywyl ar y Creadur gwa- 
wydda Well ar y ddacar; Yr wy! yn Addoli yn oltyn- 
| gardd dy Santterddio] Fawredd, ac yr wyl a 
arglwyd holl nerthoedd F Enaidd yn Clodſori, ac yn 
veithredoſ Meliannu dy fendigedig Ew; am yr ancirif 
dda walz ſendithion, a dywalltaiſt yn llewn hael arvaf; 
arwy fy ethol yn dy Gariad, a'm Cieu yn öl 
ty lun di dyhun, ac am ü ti fy RKLLybrynu trwy 
fy Fab, a'm ſancteiddio a, th Yſiprydd Glan; 
Em iti ſy Achub yi. whob perygl y bywyd 
wn, a chodi fy- Meddw] i Obeithio am un ſy 
rell; ac yn enwedig am dy ddaionus ymddif- 
yu rhag enbydrwydd y Nos hon, a'm dwyn i 
n1ach ddiaſgen i ddechreuad y Dydd hwn. 
aha O Arglwydd dy Drugaredd arnaf ac 
megis 


ww Freni 
farwydde 
cCalonna 
geirau, 20 
di, ac 
ithredoed 


* — — ——— 


Amen. Dy: 


22 GCweddiau Boreuoi. 


megis a dyhunaiſt fy nghorph o gwſg, felly 
hefid cod ſy Enaid o Bechod, fal y gallwy 
Rodio mewn fyberwyd, a diweirdeb ar hyd 
dydd, ac mewn kollaw] Uſudd-dod yn dy 
Wydd di, 
(5 Yared fi, O Arglwydd! Rhag drygioni y 
Dy dd hwn, a Chyfarwydda fy nhraed, yn 
Ikwy brou | eddwch, Nertha fy mryd yn holl 
lawen, 1 gofleidio pob Artod, o wneuthur da. 
10n1, ac i Ochel yn ddy'al pob math o Acho— 
fion Pechod, yn eavedig. N. a Thai eraill, y 
Rhai a wo trwy hir y maifer, eu bod yn her. 
glus i'm Evaid; A phan try wendid naturiol, 
a gollyngaf di yn Angof, Cofia di fyfi, yn dy 
Drugaredd ; fel os trwy ddrwg Duedd fy nat 
Tiaetiz y {yrthial yn tynich, y gallwyf godi 
dracheſn tiwy gvmmorth dy Ras. Gwna 
yn ddyſal yn ny ledſwyddau ty nghalwad, het 
fod yn rhy-ofalus am Lwyddiant fy Negeſau; 
Onid ym mhob Anhip a chroefineb y Byl 
kwn, y by ddaf yn lawn fodlon i'th Ewyllys 
Duwfol; Ac i ymddiried yn hollawl yn d 
Rhagluniaeth di. Byddent dy Fendithion, a 
ſy ngweithredoedd i, Cyfarwydded dy Ras fy 
Mwriadon i, fal y bo hoil Dreigl fy mywyd 
ac Amean pennaf fy Nghalon, vn tynnu boi 
amſer, i fawrhau dy Ogoniant di, i wneuthu 
Iles i rhai eraill, ac er Iachawdwriaeth trag 
wyddol i'm enaid innau. Trwy Ieſu Ghri 
ein Harglwydd, a'n Ceidwad unig, yr hv 
gyda thi a'r Yſprvd Glan ſy 'n byw fyth, a 
yn teyrnaſu Un Duw, tros Oeſoedd Oeſoed! 


Grveddiau Boreu?l. 23 


Dyro i-mi, O Arglwydd, wneuthur y peth, 
fg, (elly WM» Orchymynnych; a Gorchymynna y peth a 
7 gallwyl WW yony ch. . 
ar hyd y Dyro i mi ddioddef yr hyn a gennadech 
1 yo & ddigwyddo i mi; a Chaniat..a yr hyn a fyn- 

nech. 

ygioni y Endith o'r Duw hollalluog, y Tad, y Mab, 
1raed, yn a'r Yſpryd Glan, a ddiſyynno arnaf, ac 2 
d yn holldrigo ſyth yn fy Nghalon. Amen. 
uthur da WYmannerch traduwol, i'w harferu bob bore 


o Acho- neu ar un amfer arall. 
 eraill, ) Yr wyf yn dy Addoli, ac yn dy Foliannu di, 
| yn bery.fy Drindod fendigedig, Duw hollalluog, y 
| naturiol, 


Tad, y Mab, a'r Yipryd Glan. Yr wy * 
d. 


i, yn dyMOfry e mu fy hun 1th Dduwſawl Fawre 
d fy nato. Nin ddy uno arnat yn oſtyngedig, gymeryd 
yr godifffeddiwrthif, ac oddiwrth dy holl Ffyddloniaid 
Gwna f Pech bynnag ſydd yn dy Anfodloni di; a Rho 
Iwad, bed inter hyn oll ſydd Gymmeradwy ger dy fron 
Negeſau;. Canada i ni wneuthur ymma, y peth a 
eb y Byrchymynnaiſt; Ac yn öl byn dderbyn y 
u Ewyllyeth en 
l yn df] ti, O Arglwydd, yr wyf yn gorchymmyn 
Abies | fy Enaid, *% Corph (fy rs 2 lors 
dy Ras rhàd, a'm mam fy rodyr, a'mchwiorydd,) fy 
fy my wydgheraint am Cymmwynaſwyr,  annwyhon 
tynnu 4 mcyfeillion,a phawh oll, trosyrhain yrwyſyn 
- wneuthu 


IWwymi W eddio. Gorchmynnafi ti, heſyd, 
glwys Lan Gatholic. It, racked 
heyrnas hon, a'n Graſol Frenin. Caniada, 
0 Arglwydd. i bawb dy Adnabod di, dy Foli- 
wu di, dy Anrhydeddu di, dy Garu di; A 

bod 


1acth trag 
leſu hn 
r hw 
K {yth, a 
1 Oeſoed! 
Dyn 


2 — —— — 


24 Gweddiau Boreusl. 
bod yn Garedig genniti. Tydi yw'r F/ord! 


Gwirionedd, a'r Bywyd, Arwain eilwaith it 
ffordd, y ſawl ſy'a Cyfeiliorni. Tydi yu, 
Bugail Da, Dug drachefn i'th Gorlan dy 
Ddefaid erwydriaidd. Diddymma, pob He. 
refi; Ymchwel, a Thro pawb ir unig wir 
Flydd, ſydd etto heb dy wybod di, Dyroi 
ni dy Ras O Arglwydd, a Chadw ni yn dy 
Heddwch; Bid dy Ewyllys ſanctaidd di, A: 
nid ein Ewyllys ni. Cylsura, y ſawl 651 
dwyn eu bywyd mewn Triſtwch, Adfyd, 2 
Thentaſiynau; Ac yn drugarog Yſcaſnhi 
blinder hwynt pabynnag ai Ye 2rydol, ai Cor. 
phorol. Vn ddiweddaf yr Mo, yn Gorchym. 
yn pawb yn hollawl ith ymddiffyn a'th Nod. 
ded ſanctaidd di, fal y bo Teilwng gennit roi 
Maddeuant o'u pechodau i'r Byw, a Gorph- 
wys tragwyddol i'r Meirw Ffyddlon. Amen. 

Un arall. 

Arglwydd, trugarog, anfeidrol, ith 

Ddwylo di'r wyf yn Gorchymmyn fy 
Enaid, a'm Corph, fy Synhwyrau, am Geiran, 
iy Meddyliau, a'm Gweithredoedd, gyda hol 
Lede £777 fy Nghorph am Enaid,f y 
Mynediadau i mewn ac allan, ſy Ffyrdd, a'm 
marweddiad, Treigl a Diwedd ſy mywyd, 
ydd, ac Avr fy marwolaeth, ſy nghorphwys 
a'm-Hadgyfodiad gyda'th Saint, ach Ethole- 
digion di. Amen. 

Gweaddt, i Barhau mewn Dation:. 
(0 Aniada i mi, O Arglwydd leſu Ghrilt, 


barhau mewn Bwriadon da, ac yn dy 
waſanacth 


- 


Ffordld, 
aith bt 


li hu. 


lan dy 


ob He. 
wg wit 
Duo 
1 yn dy 
di, Ac 
vl ſyn 
alyd, a 
aſnha u 
al Cor- 
rchym: 
h Nod- 
nnit roi 
Gorph- 


Amen. 


Jl, 1th 
myn fy 
Geiran, 
yda hol) 
naid, ) 
dd, am 
mywyd, 
Orphwys 
Ethole- 


"LP 
Chriſt. 

c yn ay 

aſanacth 


Vp Athrawiaeth Grijtnogol. 25 


waſanaeth ſanctaidd di, hyd at ſy Marwolaeth: 
A dechreu o honof yn berffeithlawn y Dydd 
preſennol bwn, canys nid ydyw dd.m yr Hyn - 
a wneuthym hyd ynawr. Amen. 
Gwedd: at dy Angel Geidwad. 
O Angel Duw, i ſanctaidd Ymgeledd yr 
* Iwn, am gorchymynwyd ſi, trwy dda- 

ioni'r Goruchaf; Goliua, Amddiſſyn, a Rhe- 
ola fi heddyw, ymmhob Meddw], Gair, a 
Gweithred. Amen. 
PEndithia ni O Arglwydd, a Chad ni rhag 

pob Drug, a dug ni i Fywyd tragwyddol: 
A Gorphwyſent yn Heddwch Eneidau'r Ffyd- 
dloniad trwy Drugaredd Duw/. Amen. 

Bendiuh. 


TJ Angneſeds ein Arghvydd Ieſu Ghriſt, Rhi- 


nwedd ei Ddicddefaint ſanctaidd ef, Ar- 
wydd Grog lan, Anllygredigacth, a Goſtyngeid- 
drwydd Mair forwyn ſeudigedig, Amddiſſyn 
vr Angelion, a Gweddi'r holl Saint, ac Etho- 
ledigion Duw, a fo gyda mi, ac a'm Catwo ft 
rhwon, ac yn awr Angeu, Ieſu daionus. Amer, 


r Boreuau, Canol dydd, ac or y Godechwydd, 


pen camr Clock, Cyfarchiad Mair; Dywed- 
wel fal hyn. 
i Angel Duw, a ſynegodd i Fair, a Hi a 


jmddiwwynodd o'r Yipryd Glan. 


Hanffych well Fair, &c. 
2 Wele, waſanaethyddes ein Harglv yd 


* Bydded i mi yn 6l dy Air di. 


: Hanffych well Fair, &c. 
HE uy 1 * 
3 Ar Gaira waaed yn Gnawd, ac a dil 


odd ynom ni. 


D Ha nff z< 


* 
- 
= _ RG” OO Ou - 4 
- _ = mm > — . 


bl Fa 
[ 


f 


| 
th 
, 
, 


46 8.144 o Auen bayl, Se. CA, Yſgolhei rim, 


Hanfych ucell Farr, &c, 
9 

Tals O Arglwydd, attolygwn arnat, dy 
Ras i'm Eneidau ni, fal a gallom ni,) 
rhai a gawſom wrth cyfarchiad yr ngel wy. 
bod Vmgnawdoliaeth dy Fab di, trwy ei Ddi. 
oddefaint, a'1 Groes eb geel ein hebrwng i 
ogoniant yr Adgyſodiad. Trwy'r un Chiilt 

ein Arglwydd ni. Amen. 
A gorphwyſent yn heddwch, Eneidiau e 
Ffyddloniaid trwy Drugaredd Du. 


Amen. 
Wrth fyned allan o'r Ty. 

D Angos i mi, O Arglwydd dy ffyrdd. : 

Dyſe i mi dy Iwybrau, Cyfarwydda f, 
21ghamrau yn 0] 4 Air di, fel nad Arglwyddia.- 
tha dim anghyhawnder arnaf. Perffeithia { 
agberddediada yn dy Iwybrau di, fal n 
chyffroir fy nghamrau. | 

Bend:th o flaen bwyd. 

REendnkia ni, O Arglwydd, a'r Rhodd:on 

hyn hefyd; y rhain a gymmerwn ni 0 «| 
Haelioni di, Trwy Ieſu Ghriſt ein Harglwydd, 


Amen. 
Gras ar ol buyd. 
R Hoddwn diolwch i ti, O Dduw hohle 
=> lluog, am dy holl ddoniau, a'th Ddaion: 
yr hwn wyn wyt yn byw ac yn teyrnaſu y! 
dragvuwydd. Amen. 
"P Eilynga, O Arglwydd, roddi i'n Madwys 
nenen Cymmwynaſwyr oll, er dy Em 
Hh, ferwyd tragwyddol, Amen. 
OT A gorphwyſen 


GCuedde: Vg ollieigion. 27 


bel gi. 
A gorphwyſent mewn Heddwch eneidiau 
'r flyddloniaid trwy Drugaredd Duw. 
Amen. | | 
nat, y Gwedd: i Yſgolhergion o flaen Aſludrwydd. 
m m, Reawdwr net a daear, Duw anymgyffred, 
gel wy- gwir flynnon y Goleuni, ac unig Awdwr 


ei Ddl- pob Gwybodaeth; yr hwn o dryſor dy Ddoeth- 
brwng i ineb, a ddoſparthaiſt ac a drefnaift holl barthau 
m Chrit Ir Byd, a rbyfeddol Gyſſondeb; Teilyngs, 
attolygaf arnat, olcuo fy Nyall a phelydr dy 
Ddilgleirdeb, a gyrru holl dywyllwch pechod 
x anwydodaeth oddiwrthif; Tydi 'r hen wyt 
firaethu taſodau 'r Anymadroddus, ac- yu 
wi ſynwyr yr Hurt, Addyſga fv Nhafod, 
fyrdd. 2 W a dikidla gras dy Fendith ar fy Ngweſuſau. 
vydda ty O i mi Yſpryd ufudd a diwyd, pry fur- 
wyddie. deb deall, cot a phwyll i gadw, a dibaid 
feithia . borth dy ſanctaidd Ras, fal y gallaf gyſiyllu 
i, fal n pob peth oll at dy Anrhydedd di, ac at trag- 
wyddol iachawdwriaeth fy Enaid, Trwy Jelu 
IChriſt ein Harglwydd. Amen. 
Rhod9d:on BEndich Duw'r Tad, Gris ein Harglwydd 
n ni o Teſu Ghriſt, Cyſſur a Diddanwch yr Yipryd 
arglwydd,M Clan, a fo gyda ni, ac a drigo yn ein Calonnau, 
yn dragywydd. Auen. 
aw holla Hwyr, a Bore, a IIdener dydd y Grieddian, 
Ddaion Acef a glyw fy Lem dd. Plal. gg. 18. „ 
ey rnaſu yi Gweddiau q Nos. 
1U dywedyd cyn mywed i Glow 
N enw 'r Tad, ar Mab, ur Yipryd Glan. 
Amen. f | ; 


1dian 'r 


d Duw, 


1 Madwys 
p dy Em 


B Kaligedig, 


Da 


orpliwyſen 


28 Gweddiau r Nos. 


BEadigedig. a 2 r Drindod ddirannadwy, 
ynawr, ac yn dra dd. Amen. 
| Ein ws Ke. 
3 well, &c. 
Credaf yn Nuw, &c. 
O Dduw tragwyddol, hollalluog, Anfeidrol 
gogoniant yr hwn, nid ydyw Net y Nefoedd 
yn abl i gynnwys, Edrych i ar dy Waſamae- 
thydd anheilwng, yn penlinio ger bron dy 
Drugaredd di, Ac yn oftyngedig, yn Cyffeſn 
i ti, yngwydd dy holl Angelion bendigeiig, 
a'th ogoneddus Saint, Drygioni, a Gwagedd ly 
Muchedd; ac yn bendifaddeu Beiau 'r dydd 
hwn, yn enweddg N. a N. trwy 'rhain a di- 
iais yn ddiweddar dy Fawredd di, ac y clwy. 
is t' Enaid yn ddirfawr. 
Ac o herwydd hynny, Cyfleſaf i Ddu 


| Hollalluog, i fendigedig Fair forwyn bob amſer, 


1 fendigedig Fihange] Archangel, i fendigedig 

Ioan Fedyddiwr, i'r ſanctaidd Apoſtolion Petr 

a Phawl, ac 1'r holl Saint; ddarſod i mi Bechu 

yn rhy fawr, ar Feddwl, Gair, a Gweithred; 

trwy fy Mai, trwy fy Mai, trwy fy nirfawr Tai. 

Vmma holwch eich Cydwybod yn ſantul, a 
Chyffeſroch eich pechodau 1gyd, o Leda, 
Garr, a Gweithred, o wall, neu e/geuluſdra; 
ac yna dywedwch. 


M AE un Edifar 1awn gennif am y Pechodau 


hyn, a'm holl bechodau eraill, ac Mae 'n 
ddrwg gennif, o waelod ſy nghalon, am bob 
NMeddiyl, Gair, a Gweithred, trwy 'rhain yt 
Anfodlonais dy Ogoniant di, ac y cymmetlais 
dy Lid, a'th Ddigolaint yn fy erbyn; yn eme: 


dig 


annadwy, 
N- 


\ nfeidrol 
» Nefoedd 
VW aſanae- 

bron dy 
n Cyffeſu 
ndigedlig, 
vagedd ſy 
u 'r dydd 
lain a di- 


c y clwy- 
i Dduwy 


ob amſer, 
endigedig 
2lion Petr 
mi Bechu 
weithred; 
rfawr Tai. 
ſantul, a 
» Ledde, 
reuluſdra; 


Pechodau 
ac Mae n 
am bod 


- *rhain yt 
vmmellais 


yn enwe- 
dig 


29 
g. am fy Anufudd-dod i Gy fraith mor San- 
tuidd; a'm Anniolchgarwch i Dduw, mer 
Ddaionus, a Thirion. Yr wyf yn eydnabud 
hun, O Arglwydd yn Anheilwog © 'r Trug- 
redd lleiaf ac yn Euog o'th Farnedigaeth: 
Irymmat oll; Ond, Tydi a ddangoſaiſt dy hun, 
n Dduw, o drugaredd, a daioni; gan Faddeu 
mweddau y rhai ſy 'n wir Ediſeiriol; ac yn. 


Gwedtziau 'r Nos. 


yddhau y ſaw] oll, fy 'n ewylyſgar-yn Barnu 
hunain, yn Euog. Am hynny o galon 
ſtuddlawn, a gwir Edifeiriol, yr wyf yn 
;Heſa i ti Euogrwydd fy Nghydwybod, ac 
1 oltyngaidd yn Offrwm i ti y gweddiau hyn, 
c. yn Benyd arnaf. 
mma dywedwch rhyw weddiaun, neu wncwch: 
rhyw dduwiol weithred mewn Penyd; ac yna 
dywedwch:. 
JND oblegid {od ly Anheilyngdod, a'm 
hamryw Feiau, yn fy attal ahag ymddiried, 
yr hyn-a wnelwyf fi fyhan : A bod dy Dru- 
iredd cyfoethog di, wedi treſnu i ni nifer 
awr o Gyiryngyddion eraill cymmeradwyach 
nniti; Am hynny: Yr wyf yn dymuno ar 
digedig Fair forwyn bob amſer, ar fendige- 
s Fihangel Archangel, ar fendigedig Ioan 
dyddiwr, ar y SanQaidd Apoſtolion Petr, 
thawl, ac ar yr.holl:Saint weddio trolok at 
1 Harglwydd Dduw. 
UW hollalluog a Drugarhao wethym ni, 
a chan, Faddeu i ni ein Pechodau, a'n 
eco in 1fywyd Fragwyddol: Amen 
R hollalluog,. a thrugarog Arglwydd, a 
roddo i ni Faddeuant, Oblugdod, a Rbyd- 
ad o'n holl Bechodau. Amen, 
D 3 


Ac 
» w- 


| 20 Gueddiau 'r Nos. 


Ac ynawr, O dra-daionus, a hael Ddoniyr 
pob Bendith, yr wyfa holl nerth, ac a cliyflawn 
ally fy Enaid, a'm Corph, yn Moliannu, : 
yn Mawrhau dy Euw di; am dy Roddion mayr 
ac aneirif, ſy 'n deilli-w c'th unig Ddaioni 
di; er Iles anſeidrol i mi. Ac yn enwedig 
am ſy nghadu heddyw, ynghanol cynnifer o 
beryglon damweiniol i'm Helynt i, ac am! 
Ti fy Achub rhag cymmaint o Helbulon, a 
Blinderoed(, a'rydyntddyledusi'm Pechodani, 
s i Y DI wyt y Creawdwr mau, O fy Nuy, 

a'm caredig Geidwad: Tydi ydwyt deber 
olaf, ſy Hanffod i, a goruchaf perſfeithiwr fy 
Natur: Tan gyſgod dy Adeunydd di, y mat 
tragwyddol Orphwys, ac olewyrch dy wync 
di, y mac dedwyddwch, a Llawenydd dibaid yr 
deilliaw; bid Moliant a Gogoniant i Ti; bid 
Addoliant, ac Ufudd-dod i Ti, oddiwrth | 
Creaduriaid oll yn dragywydd. Amen. 

A Co herwydd i Ti, dreſnu y Dydd i ni, 
Weithio; a' Nos, 1 ni Orphwys ; meg; 

r wyf yn dy Foliannu di, am Fendithion} 
odd hwn aeth | etbio, felly, 's wyf yn. Attolw; 
dy amddiffyn y Nos hon ſydd i ddyfod. G. 
hed golwg dy Ragddarbod arnaf1, a gwerſyllen 
yr Angelion fanttaidd o'm hamgylch, ſel) 
gallwyt, wedi ir ymwared © bob peryg|, 2 
wedi gorphwys ovſg cymmbeſuro}; Gyflaun 
'n well anghenrheidio} orchwylion fy nghi- 
wad, am cyflwr, a Pharhau 'n ffyddlon : 
nyledſwyddau dy Waſanaeth di; Ac ſel 
Wwvddo beunydd, a gorchlygu gwyniau * 
Natur, a chy flawni yn well dy Orchymy nie 

| ben ligec 


Gueddiau r Nes 31. 


Ndoniwr j bendigedig, hyd y gallwyf, wedi treulio fy 


tyflawn Nyddiau yn dy Oln di, eu Gorphen hwynt 
annu, 2: vrch dy Fodloni di, a llawenychu byth gyda 
on mar | thi vn dy Deyrnas Nefawl. Trwy Ieſu Ghrift 
Ddaiom ein Harglwydd, a'n Ceidwad unig, yr hon 
enwedig i ly 'n byw, ac yn teyrnaſu, gydy thi a'r 
ynnifer o 8 Yſpryd Glan, Un Duw, tros holl ocſoedd 
, ac ami Oeſoedd. Amen. 

Ibulon, 2 Tνιν dywedweh y Weddi: Vr wyf yn dy 
echodau e Addoli di, Sc. megisy mae yn TIudal. 22. 
fy Nux, Awl o Gyſtudd calon. 

vyt deben WW 

eithiwr hy () Arglwydd ofnadwy, a Thad trugarroc- 
di, y ma: cal, Myſi bryſedin gwael a Bechais yn 
dy wync I erbyn Nef, ac yn dy wydd di, Ac nid ydwyf 
| dibaid yu bellach deuiwng i'm galw dy waſanacthydd di, 
i Ti; bi a lei teiheng o lawer i'm cyſrif yn Blentyn i 
ddiwrth j u, wedi talu o honof ſawr ddirmyg am gym- 
nen. maint o Ddaioni, ac Anmolchgarwch am gyn- 
ydd 3 ni nifer o Fendithion. Pa le y caf ddigon o 
ys, meg Goſbedigaech i ddial fy Mhechodau. Im 


ndithion i mba le y caſ ddigon o ddeigrau i Olchi ym- 
yn. Atoll maith ſy Camweddau mau? och fi, nid yw yn 
vod. Gui ddrwg gennif er dim poen a allwyt ddioddef 
gwerly!lco um ly ngwrihſel, a'm hafreolacth; Hyn yn 


ylch, fel | ly 'u rhwyga fy nghalon, ddarfod i mi yn ang- 

) perygl, haredig ddigio'r Duwyrs hwn a ddylid ei Anr- 
Gy flaun hydeddu, ai Garu uwchben pob peth, 

n fy nah} Pa beth a ddywedaf, O Arglwydd daionus, 
ſſy ddlon y [1 ddangos ſy mod yn Caſhàu ſy Mhechodau? 
; Ac ſeh Bech a wnat i'm hattal rhag ail lithro iddynt? 
gwy niau " Onefol Dull, fe a gaiff golwg Pechod o hyn al- 
rchymy nie lau fod yn gaſſach ger fy mron nag Uffern ddu, 


ben liged ar 


32 Eweddiau 'r Nos. 


er Tentiad lleiaf yn fwy dychrynedig ny 
| Angeu. Maddeu i mi. hollalluog Gariad, 
Maddeu i mi, Ac na cliofia Bechodau fy my. 
chedd a Aeth heibio. Paham y digllona 7 
Arylwydd yn erbyn Gwrthddrych mor wael 
a dilfriyth ? O Dduw, Edrych arnaf, o ymyl. 
Ts rom dy Drugaredd, canys Tydi wyt ein 
BY a1, a Nyni ydym dy Blant di: 1ydi wyt ein 
| Gwneuthurwr, a Nyni ydym y Clai yn 
| Ddwylo di. Tydi a elli, a'r dyfroedd a dr. 
| nir allan o Ffynnonnau'n Iachawdwr, lanhay 
ö fy mudreddi; ic hefyd ag un defnyn o'i waed, 
Ef a all ein aiblunio drachefn i Leſtri o Anh. 
ydedd. Genniti yn unig, O Dad trugarqg, 
yr wyf yn Attolwg, ac yn Gobeithio an: Fad. 
de ant; Attati yu umg yr wyf yn gweiddi, z 
yn diſgwyl am borth, a chynnorthwy, fel} 
gallwyf o hyn allan, dy waſanaethu di bob an. 
ſer, trwy gywir a ffyddlon Ufodd-dod, Ac; 
Chariad pur perffaith Lynn wrthoti yn dds 
hanedig, tros oes Oeſoedd. Amen. 
Gweddi tros y Matr. 
O Dduw, Creawdur a ee &c. Ib 
dal. agg. 
V. Dyro tragwyddol orphwys iddynt, C 
Arglwydd. 
N. A diſgleiried arnynt y Goleuni dibaid. 
V. Gorphwyſent yn Heddwch. 
R. Amen, 


— I —— 2 
— — 1 
A nd * * 
- mf. - 
_ 


— 2 ___ 


* » — 


Emyn. 
Te lucis ante Jerminum. 
Cyn tywyll Nos, O Arglwydd Nef, 
Adylal:lef o'r Galon, 
*Erchwa arnat, Ceidwad Cu, | | 


| Gweddiau 'r Nos. 
Tn cadw rhag Peryglon. 


2dig nap a 
; Gariad, Npiled ſherdd pob breuddwyd fo], 
u ſy mu. A phob gwag eilun Feddwl, 
gllona beg budredd corpe, Ho! Gwared ni, 
nor wat ! Gorthrecha 'r Gelyn, gwbwl. 
„o ymy Wyjro Dad o bob Trugaredd, 
| wyt ein [ Irwy leſu Ghriſt ein Gweddi, 
li wyt en ſaun barch fo, i'r Yſpryd Gian, 
ai yu Tri mae'r un Goflti. Amen. 
Id a dyr- AD W ni O Arglwydd yn effro, ac amd- 
r, lanhay diffyn ni, yn Cyſgu; fal y gwiliom gyda 
o'i waehuſt, ac a gorphwyſom mewn Heddwch, 
i o Anth."'”- i 5 : 
trugarog, . Cadw ni megis Cannwyl dy Lygad : 
o an Fa R. Ac amddiflyn ni tan gyſgod dy Adeun- 
rweiddi, 2 d 


bwy, ſel)V. Teilynga, O Arglwydd, i'n cadw ni'r 


di bob an hon yn ddibechod. 

dod, Ac R. Trugarha wrthym, O Arglwydd, Tru- 
yn ddivs E 2 

; V. Bydded dy Drugaredd arnom, O Ar- 


ydd, 
N. Megis yr ydym yn Ymddiried, yno T1, 
.O Arglwydd, gwrando fy Ngweddi. 
R. A deued fy Llef hyd attati. 

Gweddiwn, 
Mwel, attolygwn arnat, O Arglwydd, y 
drigfa hon; a Gyrr ymmaith ymhell od- 
nbi, holl ddichellion y Gelyn: Preſwyli— 
h Angelion ynddi, y Rhai a'n Cadwent 
ewn heddweh, a bydded dy Fendith ar- 
uni böb auifer. Trwy'n Harglwydd Ieſu 


nit, Amen, 
Ce ddi 


r, &c. 1 
iddynt, 0 


uni dibaid 


7 


| 


Cweddiau 'r Nos, 


Cweddi at y Fendigaid Wyryf Fair. 
ſan&taidd ac ogoneddus Wyryf Fair, Y: 
wyf yn gorchymmyn Enaid a'm Corp, 
i'th ſendigedig cghuid y Nos hon, ac yn drag. 
ydd, ac yn anad dim ar awr Angeu: Ith 
doſturiol Gariad yr wyt yn Anrhegu ly hol 
Obaith a'm Cyflur. Fy holl Adtydd, an 
Goſid, f Einioes, am Diwedd, fal trwy cy 
Eirioledd ſanctaidd di y cyfarwyddier fy ho 


34 


Weithredoedd, yn ol Ewyllys dy Fendigedg 


Fab. Amen. 
Gueddi at yr 8 Cardwat. 

O Angel Duw, i fanttaidd ymgeledd ya 

hwn a'm gorchymynnwyd, fi, trwy dds. 
ioni y Goruchaf, Goleua, Amddiffyn, a Rhe. 
ola fi, y Noſwaith hon, rhag pob Pechod, a 
Pherygl. Amen. 

Y Bendith. 

Dover Tad a'm Bendithio, Teſu Ghriſt an 


ymdiffynno, ac a'm cadwo fi, a rhinwedd 


yr Yſpryd Glan a'm Goleuo, ac a'm Sancte. 


iddio fi y Nos hon, ac fytb, tros oes Oeloa, 
Amen. 
I'th ddwylo di, O Arglwydd yr wyf y! 
gorchyminyn. fy Ylſpryd. : 
O Arglwydd Ieſu, cymmer di fy E naid, 
Pan elo dyn ir Gwely dyweded. 
* N enw ein Harglwydd leſu Ghrift, a Gro- 
elhocliwyd, Gorweddaf ymma i Orpi- 
wys: Bendithia fi, O Arglwydd, Amaddifhn 
a Rheola fi; ac wedi'r Percrindod byrr, i 
goſidus hwn, Dvg fi i'r Gwynfyd tragwyddo. 


Amen, a 
Greedh 


; al pe 
eint 5 
1 da 

br hy 
dba 


Rhybudd pan nas galli Gu. 35 


11 Cweddi wrth ymroi i Gyſqu. 
1 O leſu Ghriſt, llygad anniffygiol yr hwn, 
| ni chyſga, ac ni heppian un amſer, Eithr 
1 wilia yn ddibaid, i warchad ar dy waſanaeth 
al | ddynion, Cymmer fi, aitolygaf arnat, i' th Am- 
„ | ddiflyn, a chaniada tra fo 'r Corph yn eyſgu, | 
„ i'm naid rodio gyda thi: Ac yn ol hyn wel- | 
o | £4 y Bywyd nefol gwynfydedig honmv lle 'r 
1 | wyt Ti, gyda 'r Tad, a'r Yſpryd Glan, yn 
„ hwodraethwr tragwoddol, a lle mae 'r An- | 
gchon gyda r Eneidau Bendigedig yn Dina» 
ſu tros fyth. ew, 
hybudd pan nas gall: Gyſgu. 
= 0 54% di 3 5 heb 2 Cy/gu, 
7 ymarf-r rhyw fyfyriad duwol, megis wrth 
' 4d wedyd dy Baderau, neu ryw Weddiau eral, 
Cour o Gre yd, o Ddyſe, ac o rhin weddau 
ner, in Cynghor: i ddyn pan nas gallo g 
„e e: er muyn gyrru ymmaith eilunau, neu 
de. Vlanſtaſau drwg : Feadul, fal pe bar yn goſod 
00h „ nav, wrth yr Archoll, yn yſtlys ein Tachaw- 
a Bendigedig; Ac yno wrth Anadlu yn fyn- 
ue neon, ac allan, ddywedydd IESU, yn ei 
FW F-ddu! yn ung, heb lafaru dim. Er eſampi; 
1, with dynn ei Aned! atto, dyweded IE, ac eil- 
Watt wrth ollung ei Anad! oddiwriho, dywed- 
Gro % SU, Ac felly Anadlu *n fynych yr Enw mee 
„% bund, Hyd oni ddelo ey/gu arno. 
ihn ©5 4 gwydd 2 Tt ddihuno li nos, Meddwl; 
rr. 1 fe bart ynghanol Corau 'r Angelion, a'r 
dad, „, Ac a chycgerdd ddifymmwyth Cydgana 
N yda kynnt yr Uymn hwnnw, (yn dy feddul 
ed Y leis a Ganant hey ddydd a nos, yn 
dibaid gan ddywedyd. Sanct 


3 Cynnefin Ofprymmiad, &c. 
San, San, Sant, Arglwydd Dd 8. 


boath. Mae 'r Nef, a'r Dlacar ya llawn ot. 
Fawre dd, a'th Ogon:ant di. 
eu ddywed. 
 Cogoniont i'r Tad, ac i'r Mab, ac 1'r V. 
ryd Glan: Megis yr oedd yn y Dechreuxd, 
ac ,yrwon, a phob Ainler, a thros oeſoedt 
Otloedd. Amen. 


WE KN NN NN MN EE N NN NN, 


Cynnefin Offrymmad on hunain t'r Hollallu; 
5 Dduu, a wieir pob Bore, a Nos. 
'T Rugaroccaf Arglwydd, a Thregywydd:! 


Dduw! Wele, Yr wyf fi greſynol ac af 


niolchgar Bechadur, yn vmgrymmei ger d 
fron, yn dy Addoli di, ac yn Anrhydeddu d 
gan Offrymma i Ti, a chalon oſtyngedig anfz 
rwol Foliant, a Diolwch am dy holl Fenditl 
ion, yn benna dim, am i Ti o'th Gariad anni} 
acthadwy, ac o'th anſeidrol drugaredd, ddanfo: 
dy unig-genhedledig Fab i'r Dyffryn byny 
Daeigrau, er eg" Prynedigueth ni Trax. 
ywyddol Arglwydd Nef, a Daear, Yr wyf 1: 
Clod fori, oc yn Mawrhau dy En gogonedt: 
di, am Y mgnawdoliaeth a Genedigaeth dy fer: 
digedig Fab, am e'i Dlodi ai wirionnaf Yr: 
arweddiad, am ei nefol Athrawiaeth a'i Writs 
jau, am ei Adgyfodiad a'i Ddyrchaſael, 

Pob Moliant a Dioloch a Roddaf i Ti, ar 
y Duwfol Ddirgeledd honno, o'th Gorph, at 
Waed gwerthfawr yn hybarchus Sacrament! 


Euchariſt, a'r hwn a'n Porthir, a'n Glanha: F 


0 v » 


odd! 


52. 
tl 


Le 4 Fendithion, 
cla. „n i'm N gael ei hela thy bev nydd, 


Cynnefin Offrymmiad, &e. 9 


xc an Sancteiddiir, ac a gwneir ein Eneidau 
n Gyfrannog o bob neffol Ras, ac yiprydol 
tendith, 

Goſlvrgeiddiaf Daiolwch or galon, a Rod- 

dafi1i; am i ti foddlom ſy ngwneuthur o 
nel o Lwch a Dim, yn ol dy Lun ath 
Jarych dybun, ac am ya. cylarparu 1'th drag- 
wyddol Ogoniant; er ynnill hon, Tydi a 
deilyngaiſt vn gyntaf fy nglanhau ar olchfa 
idwfr Bedydd er Maddeuant or pechod gwr- 
-:44diol, yr hwn a lygrodd ein Rhieni cy -ntaf 
ar holl ddynol Ryw, Ac wedi byn Tydi am 
dugaiſt i Ymarſerion, a GwWe hredoedd Uni- 
„an Flydd, heb orphwys cynuyddu beunydd 
vr Un ynof, trwy Athrawiacth ac Addy 5 dy 
Eglwwys Lan. Bid diolwih mawr, heſyd. 
Ti; am i 11 fv mhorthi a'm diiladu o'm Crid, 
hyd at vr ar hon; gan ſy nigoni a phob peth 
anghenraid er Cynnortlwwy a Chynhetliaeth 
or Corph | breuol hwn. 

O dyn allan Clodforaf a Mawrhàaf dy Enw 
ſanctaidd, am i Ti o'th fawr Drugarcdd [ym 
arbed hyd yn hyn, ac am iti ddiſgwyl ain 
dana mewn amynedd; Nes trivy dy Ris, am 
teifroid ſi o Gwig Pechod, ac am geliwid yn 
vom Gwagedd, o'm Otered: |, ac om Buch- 
0d allan. Canys pe gw caerþit i mi yn 61 
'; Haeddiant, yn ddian f Enaid dan bwys 
aneirif © Bechodau, a ſualai er yitalm, wedi ci 
2 * mewn tragwyddol Ddinyitr, 

Mewn yſtywriacth o'th holl Drugareddau 
Chwenychal vn ollyngeid- 


i, ſal 


NY * unrein 94 Iinmiad, &c. 


v gallai hi adrodd helacthach Deyraged 0 
177 1, a Diolchgarweh i 11, nag a wnauth h 
hu yn hyn. 
Of Arglvydd Ddaw, a'm Trugaroccaf 
Dad, Na ad fi byth 11M hum, an, cithr byd dec 
dy ſandlat ad Oin bob amſer yn fy meddwi, i'm 
attal ac 1'm cadw oddileun cylchedd dy 
Uſudd-dod, fal nad ofnwn ddim vn y Byq 
cy:nmaint, ag, 1th ddigio di, o'r lleiaf: Byd- 
edd, dy Gariad ſanctaidd i m cymmedrol fel. 
ly, dan yr holl helbutlon ar Profedigae hau a 
ddigwyddant i mi, fal na'm gorchlyger ar un 
amlcr, gan Un o honynt; canys Tydi a wyd: 
doſt mor freuol wyt o'm hunan, ac mor ddid- 
dym yw fy Nerth. 

Heb law hynyy, Trugaroccaf Dad, Attoly- 
caf arnat, trwy anoddyn oltyngeiddrwydd dy 
unig Fab Iclu Ghriſt, i'm cadw fi, rhag pob 
Bale ider. a Gorm odedd. rhag pob Hunan- 
gariod, a Gwag-orfoledd, rhag pob cyndy n. 
ext jon ac Anuludd- dod. Gyrr allan o'm 
Caion, Attolygal arnat, yr yſpryd o Lythincb, 
AC Aflendid, yr yſpryd o Ddiogi, ac Annuwi- 
ol-iab yr yſpryd o Lid, a Chenſigen, vr ylprv 
o Gaſineb, a Dirmyg, fal na ddibrifiwn byth 
un oh Greduriaid di, na chyirit ſy hun yn 
woll nag eraill o falchedd, eithr bod yn ddiel- 
wigh ob amfe: yn fy ngolw fy hun; ar ogwy dd 
*erldwl y goreu am ddynion eraill, ac 1 far 

1 71 waethaf an ſy huan. 

Dillada 6, Santteiddiol:f Dad, a Phrioad:: 

5 ly Garcdig r rab, //, + garuengs Rinwe« 

uy 1 10 } . wiad, fal * Caren di, i Arghwyd1 
du. 


Cyrnefin Off yrermiad, Re. 39 
Dduw, a'm hull Gaton, a'm holl Enaid, zac a'm 
koll Nerth, fal rad alt na Bywyd na Marw 6 
laeth, na Llwydd, nag Atfey dd, nag un pet! 11 
arall byth tym gwahann odd wrth Gertic ! 
Da, yr hun fydd yo Ghiik Ieſu ein Jo! of . 
wydd; gan bynny Cauiatta, i bob afrco). 
ſerch tuagat Pethau dar! fodedig „ Byd hun. 
dreulio bcunydd ynof, la y gellit Ti loch unig 
Hyirydwch, a Diddariwch fy Enaid. Rad- 
Joaaf Dduw, i2yro 1 th was, oſtyngedig, ory - 
lliedig ac ufuddgar Galon. Dyro iddo Ddeait 
bob amfer yn Mwynbs au neu bob amſer ac 
waich mewn gwirion a duwiol Feddyliau, Dyro 

iddo Ewyliys hydyn, ac vn due- Idol bob am. 
1 i wnenthur datuni, Dyro iddo Anw thx 
tawel a chymmedrol, a pw tlidwrus warc 3 . 
eth ar el Synhwyran, fal na bo Feched 
Ilithro i'r Enaid trwy'r flenenti hvnny; D. _ 
uido gyiluwn Lywodraeth ar ei Dafod. fal 113 
bo lalaws ac anweddu s Iaith ya tarddu oi 
Lnau, ac na bo fi byth yn Erlhbio nog vi 
Abiennu neb, nag yu yia 3 mdraferti; : Iy En 
vnghylch Heis zu a chareddan YON erai.! 
onid 8 88 rio'n gwbl ar ddiwygizd on Belau 
ty n! In 

Ac yn ddiweth, f, Caruadd Arglwyadd! 
2 550 ag a'm attaliir yn y Carchar inen om 

, Bydded hyn m Criiir vn 

015 180 a My ed tr widyan; | 
Colon a Digriiwch y Bywyd hen, y pallaf 
ellduno ly nun yn gi bl ith W aonzeth di; 
gan ſylwi a (ynniau bob amler, ai Gy 2 Ne] 
Atbrawizcth, ac ar ddaionus vmeyFiroatas dy 


E 2 15 70 


40 Duunoc AT o ddryluad calon. 


Yſprvd fanftaidd. Yn y peraidd Ymarferion 
hyn, Paa i mi dreulio neilltuolh oriau fy Attal 
gy dag Amynedd, gan ddiſgwyl am gloedigacth 
o'm Dvddi au, ac am ddedwydd Orphen vr 
Bywyvd goſidus hwn. 

A Chaniadba, O Huwd: gar Rhybvnwr y 
Dyn 75 Ryw, F' Arglwydd a@'m Dui! pan 
dattodir fy nacarol Babell, 1 mi gaclh bod vn 
hdd. od drvrth pob Budred: Ii Pechod, trivy 
bor lan Ltiſen web, neu dadthocced Gvitudd 
calon o Garlad am Danw, a thrwy Rinwedd 
Sacrament vr Eybvvs, $a an. umi gael ſy nglu- 
lrif vn Raid „ Eneidau bend, ge lig, v Khali 
try Jy nhyglddiannan ath Dad ſelaint Gi, 
a tyatlant teuwung i devinatu gyda thi, ec 1 
Seddiannu 89020. IC: dus Oheg, Oer Orindad jfen- 
digedig, I *. l, it Nan ary ory d Glan: Ir 
non * a thy dir pob Xlollaut, a Gogontan!, 
a Diolcngarwch, gan vop Creadiir 
 Ddecar, tros hull oeſocdd 


nub £21 
Ani e Net 
0. oe, 


on 


* 
1 * os Lat 5 Gros 1 


I 4e ar 1 

Juen. 

Iwvad, ſy Nute! 
f | 


\lediianna iy Euaid, 


O Argiwy Ad, by 
Mead! Ia! iſ ? 


y dd. 41 to 


1 
We 
Och, ac yu drag 
AMON. 
! U Act 
24111; ( 6 Lor 
Et el: wen A Polen calon 
Holialine pu ext " gy ga lawn fwriad, a_Gliiri; 
Tim 041 ya ddlaien of on th Muy ich. 
) MJ Nu! a du * O 1 0 allo! O Ein Tk 
On By wd\ 5 AC ON t Oi! vad * 011 * ri V1 
a ddigiuis cyhmaint! Cy mmalnt, o ſ Nuw, 


— 


neu Aal, 0 Durytiad cabon 
i gyliro yn ein eneidau dilrn 


a "1 


ann unt ddigio 


Duwiol AR o ddryllitad caton. 11 


am Arglwy 4d, nad all y Tywod ſydd ar lan 
y Mör Ser y Netoedd, Blodau er Maes, na 
Dail y Coed, gylartalu diderlyn rhitedt, neu 


annbraethol amrywiaeth ly Mhechodan 1. 


Mi a bechais, O Argl vydd, Mi a'th ddigiais 
di; Mia wneith of ddrwg ynghwydd y Net 
ar Ddicar;: Myſt a ymadawais a'th Gytrauith 
di: Myſt a droais fy ngheln ar dy Ras, a 


hoddolais yr hy n oedd yn dy Anfodloni di, 
mwnacethym Flil, neu Erdol o'm Chwaitau, ac 


a Redais heb of: na chwi alvdd, ar hyd 
I'wybrau Twili, Gr cvanedd, a Din yitr: Ha! 
Fy New, am „m ver golled ‚'th Ras mae f'ar- 
ry lleth, fy ngh, ar, ty nghriddfan, a'm gore! lid 
ed, am 1 mi 1'th ddigio cy umaint! Mae 'n 
Laifar gennif, am fy mod ya Edifaru mor 
(oh dig. pan font v Camwed4au, a wneuthof 
„ 4; erbyn, nor ddirſawr: Mae gennif fwy 
© Gy undd, a blinder \ 'pryd, am Jawredd yr 
9 = lehgarwch, trwy 'r wo y Pechats; nag 
aw're _ y Poenzü a Hacddiais. Eithr. 8 

1 50 wvad, Pa beth a dd wedaf 7 O. fy Nuw, 
U { vw f Edifes weh, na'm Dolur calon, yn 
pi) ſartal i'm Pochad. Nid y ſe dim OI. 
ur nid vw va libennu l' Einibes, nid Viv 
D lur. Gofid nid yw yn rhwyg9, neu yn 


| 0:1 llio 'r Enaid ein f, Nid yw Wiz 7 


10 yw yn malurio fy ny14 on, nid yw, 
zel ei gy Tif yn Gyttid1; ol nnw:ir od y 

nitwch am fv maechodau cymmaint a'r 
boden euhun; My nnwn od yr Aa !odlon 


nud. am i mi dy Anfoddhau di, yr! Gym- 


Keorul a'rDiicra a waetthiol yn ay erbyn dis 
E 3 Moynne 


42 Duuol Act o darylltad calon. 


Mynnwn ſod Anaclé r Enaid yn gyhaſal a! 
Drugaredd di: Mynnwn alaru 'n ewyllyſgar; 
Mhechodau maith, a deigrau © waed, . 
l. trach am y Cam, a'r Sarhaad A Wi, ruth 

i Ti; nag am y Niweid s r Colled a ddygas 
1 mi; Dymunwn O, Ae megis ue 
droſeddu yn dy erbyn mae fy Mh echody 
Anteidrol, felly, trwy Edifaru am dano, P. 
wunwn 10d fy Nghyltudd calon yn Anfeidr, 
Lither o ba le y iynnal y fath ord win Dis 
nedd onid o ffynnon dy Ras yn unig? Ym nn; 


vn y gwybodaeth) vn unig oth ddirtawr Dil 

toni di, ac o'm dufawr Darvs SIONL innau? 
ba le mae 'r dergrau bynny i darddu, a 450 
onid o For dy Drugarcdd di ? Wele, 'r 5. 
cyrchu at dy Dracd : Nad vilyria ym . 
amler, ua pha mor dwyred; Y livria'u uni; 
mod ya dyiod. Ha, “ Ar; olwydd, mor | 

bujus wyf vn dyſod! mor halog! mor tha 


2 


* 


Le y cal y cyfryw Ddolur calon ag Alar, on. 


mewn hagr wiſe, a hy!Idra ly Mhechod. 
wed: 'm vorchuddio a brynti ſym Cammwed: 
vn Hawn o bob flicid- dra, a budreddi! 
aps” Eithr oblegid at dy Draed dier 

dyſod, O fy Nuw, yr wviyn dyind g 

1 o caffuel yn dy Drugaredd ny 
Foreb, yn dy Diriondeb amddiflyn, vn 
Doſturi nodded, ac yn dy Ddaioni Vedi 
iiarth, Gan bynny O, Arglwydd, me 
dychryn oth Gyfiawnder, uid wyi yn cc 

un Achles arall onid dy Drugaredd « 1 
n demuns un Cyſgod onid dy Pol. 
* 1 II. derat, O. ſy Nuw ; ; Canys er i 


5 — 1 


Bech. 


— — 
FF OF RR. 


A H 2. + bs + yo 


9 1 


2 


? . Duwiol Act o daryillad calon. 43 

ath Bechod. i mi golli 'r naws, ar Uchelſraint o 
ar Fab i 11; Eito ni chollaiſt ti, O, Arglwy dd, 
„ M1 daionus, y Naws, ar Anſawdd oedd gennit o 
hor Dad. Par O Arglwydd, 1th anſcidrol Ras 
ga „ flawni tr weitlied hon vnol, a ddechrenodd 
Ti dy Drugaredd, Par, i'tn Doſturi, a'th Dir- 
d yi wndcb ddylod i Gymmerih dy erclynol Gre- 
NI adur; Toſturtiæ, a Tlrugarka writh l' Enaid 
try, trnan. Yr wyl yn Bwriaqu trwy dy Ras, 
che ddiwygio ly Nluchedd, cylicſu fy NIcian, 1 
x nh barhat yn dy Walanacth, i faddeu Camwrion, 
„ Ori chef achultun Pechod, i ddygn-gaſhau, ac 
D% i freiddio lym Dry gioni, i dalu mewn cy fiawn» 
1! der i bub den ci Eiddo, ac i Edhiyd iddo ei 
ü 4 beth, mor nefiei ag v gallaf, Ac yn öl ſy 
„Ihn nyledſwydd, XImroali gdw, a chiflawm d 
n w. | Orchymmynion ſectatidd di. Fy Hyder, G, 
Ting 8. Arglwydd, tydd vn dy anfeilrol Ddaioni, 
wi 4 Madvew fy holl Bechhodau i mi, trwy Far— 
nach woleeth, aDiofdetaimt” Arghwydd Iefu Ghriſt. 
bos 1 Canys erfad yn ei Archollion, gyfiawndes i'm 
ede 4 Coſpi; Eto yn yr un Archoilion, mae Frug- 
e aredd heivd, i Faddeu 1 ml. Tragaredd ! Trug- 
"4h arcdd Tingaredd! Annwylaf loſu, 
was 4 Dangol 1 mi dy Drugaredd ; 
a | ; A Dyro i my dy Iachawdwriaeth. 
vn 


+$$0+0+0$04+0+0+ 
| Gweddiau ar y Sul, 
Aruaidd Arplwyed, a thrugarog rea- 
wdwr, zw ele ſi pechadur truan a gofdus yn 
ey ſvyno iy hin ym grynmu ger bron dy 


ty gat 


. 


44 Gw-d au dros pov dydd o'r Hin. 


Iyzaid ti, gan Attolwg arnati za oftyngediy, 
oth anfeitrolt Haelom, deilyagu i mi dy Gyn. 
northwy, art ni Sznsteiddio y diwrnod ten 
yn oO! dy Orchyminvanon di, a deddſau 'r Eg. 
l,] Lan: Dyro im O Arglwydd, wir Etite. 
wwch a chyſtud! Calon ain yr holl bechodad 
a wneithiof en dy crbyn di, 'm Cy ydog, 
mewn Met lwl, Gair, neu weithred neu men 
Eſycnluhed or cyirvw fath o weitlireduedd da 
a ddylyſem ea gwneuthur, 
Ac Aitol. gat araat ti Anwylaf Teſu, beidig 
Ay ried amalder fy mhechodan, omd coſio d 
auſcidrol Drugaredd: Camatta i mi dy Ri 1 
dreulio r wythnos ganlynol hon, ya Cibe. 
chol; ac ermwyn dy Farwolaeth a'th did. 
deſaint, dyro i bechaduriaid oll wybodaeth a 
Gras, i waeuthur Penyd yn y Byd hun; ac 
yn bendifaidau yrbiliwn yn uludd arnat 
ddangos dy Drugaredd 1'r fawl y mae dy Ev. 
wys Lin yn gorchymmvn i ni off, „mmu cin 
gweddiau droſtynt y dythwn hon, fal y gall 
pawb o henom yn ei chorlan Bi, fod yn gyſrag- 
nog o anfſeidrol rhyglyddiannau dy Ddiodde- 
faint launctaidd di. Amen, 


Antiphon, 
” Chwi holl Seintau Duw, teilyngych 21c:g! 


dros ein Iachawdwriaeth ni, ac eraill oll. 
Gwerſig. Byddwch lawen, a hyfryd y1 yr 

Argiwydd, chwi rai Cyfiawa; 

'  Alteh, Ac ymogoneddiwch chwi rai Uniaw! 

o Gelots Ps. 31. 11. 


C We Ad wi: 


A 
. ( 
lion 
90 
. 

A 


Cueldiau ar y Sul. 45 


8. Cmeddinn. 
n. Au n O Arglwyda dy Bobl a alwant 
® arntl, a CHanatee ir thei oll a hyderant 
g. a dy drugaredd di, ac yn © Nawdd dy Apoſto- 
. Petr a Haul, a'r Apoſtolon eraill, ymd- 
ad 0. Itynta gadarn a Nodded beunyddol. 
Y, Attolygw n arnati O Arglwydd, 1th hol] 
in 8ů¹ it ein cynnort wyo ni ym mhob man; ac 
da ſom nt vn clodfort yn hybarchus eu rhypl- 
* y . len ni fud yn deimhdwy Ou 
li Nodded: Cantada ini Heddwch yn ein dyd— 
ay n ni, a Gyrr ymmaith pol drygioni oddtw- 
si ni dy Eg ys di, Cvlaru ydda ein ffyrdd, cin 
be. Frei. nredon, a'n bwriadon oll, a chamrau dy 
od. IV. on ar he ybrau dy Iadwriaeth ; Dy ro i'n 
hal er pob math o Fendith, ac 1'r Meir 
ae 1 Alon 0: phwy ſclra tragwyddol, trwy ein 
na D Herahbevdd leſu, &c. Amen; 
Zul. C. © Argbvydd ora rd fy neweddi. 
ein! A. A Ge aed fy let Ly 1 attatt. 
gall G. Benanbkiwn vr Arglwydd, 
ae. A. 1 Edguy bo er Diolch 
Ide. | 6. Gerphwyſent mewn heddwwch Eneidau 
THyddioniaid trw; y drugaredd Dduw. 
LA, Amen. 
Ermy4, Aaler Card. 


nc T1 


iriol ! Amrywlacth a ſydd riwng Cariad at Ddiw, 


Than iad at Gicaduriaid; A. pha Goridd 2 
. ac a ſydd gan De "and at y rhai a'1 carant, 
41 g aſanacthant ef, In ſlyddlon. 

6 | Ver WER , medd yr A, gl "Yay: Ce aun J) 
5 . 1M) NLON. 


(1 wit: 85 Dan. 


1 
f 
N 


46 Cue ddiau ar y Sul. 


S. Dan. 14. 13. 

1 Os carnal y Creadur, ni Idichon yt 
pa cymmaint, 1ag ym mha wedd y, fy ng}; 
riad; Eithr os caraf D.luw, mae fe yn 2 wybel 
mare! 1 ty ngbalon, yn well na Myff ly hung 

> Os caraf un Cread: Ir, ni dert ynn il 
fy 8 na thäl, na gwohr: Fithw os car 
Dduw, mac fe'n oy obru ar y Ganfed. 

3 Os caraf un Crcadar, nid allaf et gaelh 
amſer, neu mor fynych ag y mynn-ivn, ic. 
allaf lafaru wriho, mor lynych ag y Cinwen 
chwn, ac y bo anghen yn gofyn, nag nid 
yn rhoi clult i'm Geirau megis yr w f1 
dymmuno: Eubr os carl Dai ww, Ef a ſy 
gyda ti bob arnſer; Mi allal Lafaru wrtho 
mor fynych ag v mynnai, ac Ef wrando 
fy ngheirau a dymuniadu ly nghalon b 
am ſer. 

Os caraſ un Creadur, mac'n peri Gos. 
blinder i mi yu ſyrych, ac yo ﬀ rhwy ke in 
3 w | 
ſy ngweddlian, ain wid fo Fleddwl „n ret! Mo, 
arno: Fiihr os carat Daw. mae Fe yn dw 
heddach i'm Colon a'n C ywy 2: od; Ac 
Moddyliaf am dano e, 1 238 V dylwn at 
ngwedd! au, Ea ro gihun ui, r hwn yy 
Sankteide ru ya | Uchaf. 

5 Os carat un 8 realur, yr wyt yn gofa'l 
fynych am dano: Eithr os carat Dduw, M 
ie yn Golaly : am danaſi. 

6 Os c Wa! 'y Cre 2aduriaid, nid wyfi yn gv 
bod, e * rinachan: Fithr os caraf D 
mae te 1.42 WA dio i mi yn fynych y Gun 
nedd, o'r hell bethau dirgel a chuddiedig. FE 


7 { ,» 
* 


. 
Ti t1 
7 aw, 


1 
2 6 


Gweddiau ar y Sul. 47 


; 
4 


Os caraf un Creadur nid y yn rhoddi i 
i ddymuniad fy nghalon : Eithr os caral Dd- 
EH a roi mi ſy holi ddymuniad yn achlan. 


| 0 Os caraf un Creadur, mae oddiallan i mi: 
Wan ahr os caraf Dduw, mae fe yn preſwyho 
es, a Minnan ynddo yntef. 

Cat; 


$9 Os caraf un Creadur, nid yw yn gwybod 
holl negeſau a'm trafferthau, na'r pethau 


el my ſy 'n perthyn 1 mi: Eithr o caraf 
eg. Mae fe 'n gwybod yr hol! bethau hyn 
it well na Mi fy hunan. 

ud! 


10 Os caraf un Creadur, Mae 'n fy Siomo- 
vn ſynych: Eithr os carat Dduw, mae fe 
l Sieerhau mewn Swirionedd. 


1 ; 
% Þ $1 caraf un Creadur, mae 'n fynych yn 
" | triſtwch a dolur i mi: Eichr os caraf 
I 


Di, Mae 'n rhoddi i mi lawenydd a 
vſſur. 
12 Os caraf un Creadua, mae fe 'n eeiſio 


i w ſudd ac elw iddo thun: Lüthi os carat 
rue 


n d 

Ac 
n a 
n 50 


| Os caraf un Creadur, mae 'n f ynych 
ymadaw a mi, ac o herwydd hyn, ni OCs 
11 ond byrr Lawenydd a diddanwch o hono: 
br os caraf Dduw, Mae ſe yn aros gyda 
\\Þ Ac yr wyf yn meddiannn pob llawe ny dd 
'V, iddanweh; cyhyd na bo fi 'n Euog o Be- 


fal 


% Marwol. 
"© I; Os carat un Creadur, ni's gon os ydwf 
„ . OT gantho ; ; Eithr os caral Ddduw, 'r 
5 n Sicer oi Gariad ef, | 
185 ( | 15 Os 


Eu, mae fe yn dymmuno budd a lleſhad 


ot. 4 — 


48 Gweddiau ar y Sul, 


* 1 
15 Os caraf un creadur, mae fe 'n Griff BB f 
ac yn diflannu ar fyrr amſer: Eithr os cf u 
Dduv, mae fe yn trigo ac yn preſwy lio ut 
'n dragywydd. 
16 Os caraf un Creadur, cehvyddog » 
fynych yw, gwammal ac anwadal yW ; Ei 
os caraf Dduw, eywir yw Ef mewn gwirig 
edd, a'i ewyllys ef ſypd. ddiyſgog 1 Diamvu! 
17 Os carof un Creadur, yr wyf yn {yn 
yn canfod ynddo yr hyn ſydd yn fy Anfodg Þ ©! 
n!: Eithr os carat Dduw, Nid allafi gam at 
dim ynddo fe, 'r hyn all ſy Anfoddhau. Þ F B 
18 Gan hynny 'r wyf yn cymmeryd, a'Þ & 
dewis ein Aarglwydd Ieſn, yn Gariad ac & © 
Briod i mi, yr hon o'i Haelioni yw fy EA 
fi, a minnau ei Eiddo yntef, Ac nid oes :1Þ PG 
mor Ddaionus 1 mi, mor deg, mor lwys, dj 
lan, mor Ddoeth, mor Drugarog, mor Dir I Ir 
ac mor Garuaidd, ag y fy ſerchoglawn (F. 
ad leſu: Vr hwn ſy'n byw ac yn tey rm 
gyda'r Tad, a'r Vſpryd Glan, Un Duw, n 
hol! oeſoedd Oeſoedd. Amen. BL 


Awlau o Rinwedd. | d1 
Awlau o Gariad Duzw. 3 
1 O amy laf Ieſu, Brenin o bod prydt: 
ch ac Ardderchowgrwydd, nid y fi yn H 
uno un Etiſeddiaeth arall onid Tydi: Ol. 5 


fy nghoruchaf Ddaioni, nad i fi Garu un 
yn y byd yn ſwy na thi, a per i mi Garu ff 5 
peth arall yn unig ar dy ſwyn di. a” 
2. O wiliadwrus Arglwydd, a Cheidwa BY 
Enaid, cymmer feddiant Won o'm Calpe 
yr hon a grewyd 1 Ti, a thrywana hi a ne 
Wei 


Gueddiau ar y Sul. 49 


2? weliau o Gariad purlan, fal yr edwinaf bob am- 
© {cr mewn cardig uchencidion am danati, ar pa 


mae ſy Naioni oll yn pwyſa. _ 
ws 4 O Daw o anſeidrol ddaioni, yr wyf yn 
few i Ti, yr hyn oll a roddaiſt i mi o'th 


f Haelioni dirfawr, ac yn offtymmu ſy hwn yn 


Aberth ar allor ſy neon, fal y gallaf wrth 
d di. 


byn rhyngu dy fod 


Awlan o Gariad tung at ein Cymydog. 
1. Trugaroccaf Arglwydd, Attolygaf ar dy 
anleidrol ddaioni felly i Oleuo calonnau pech- 
aduriaid oll, fal y dygir hwynt 1 wneuthur gwir 


* Benyd am eu pechodau, ac ith geiſio di a 


mawr Ofal a phryder, yr hon wyt unig ddai- 


oni ein Eneidau ni. 


2. Iachawdwr tirion, Attolygaf arnat, gwra- 


ndo fy nghweddiau dros pawb oll ſydd wedi 'u 
| ht bo au dally mewn Hereſi, ar iddynt ed- 
ſry 

Fam yr Eglwys Lin Gatholic. 


a dychwelyd dracheſen at ein ſanctaidd 


3. lachawdwr tirion, Madden i bawb oll 


7 am erlidiant fi: Caniatta, iddynt dy Garu di 


ar dy Ddaioni a'th Drugared 
| 2 Gannau dy Farwolaeth a'th Ddioddefaint, yr 
$7 wyt yn eryf Obeitkio yn dy Ris, am Faddeu— 
ant a Rhyddhàad o'm holl Bechodau, ac am y 
* bywyd Tragwyddol. 


, [ ac or cy flafan mwya dybryd 2 Vneid er dech- 
| F 


yn y bywyd hw, ac ar öl Angeu i'th fed- 
diannu di yn dragywydd yn y Net. 


- Awlau Gobaith. 8 | 
1. Rhadlawn Dduw, gan eg ar dy Allu, 
, ac ar Rhyglyd- 


2. Ped faerani yn Euog o'r holl bechodau 


reuad 


50 Garddian ar y Sul, 

reuad y Byd hyd y dydd hedpiw, Etto nil 
Anobeithiem o'th Drugaredd di, yr hen: 
Addawaiſt i Bechaduriaid, yn yr awr pa byn. 
nag y dychwelent atta Ti. 


3. O Argheydd o anfeidro] Drugaredd'] 


Megis ag na bu pechadur erioed a Alwedd yr 


brudd arna Ti, ir Hwn ni ddangoſiaiſt dy 


Drugaredd ; felly yr wyt yn Gobeithio y cym. 
meri P drugaredd arna ſſunan, fydd yn llefaig 
arna Ji, o eigion fy Nghalon. 

Cyſfcs o'n Fſydd Ghriſtonogawl, a celui 
vn gyffredin. 


Credo S. Athanaſius, 
PW byrnag a ſynno fod yn Gadwedig, 
o flan pob peth, rhaid iddo gynnal y 
Flydd Gatholic. 
Yr hon Flydd, onis eeidw pob dyn yn gy- 
fan, ac yn ddihalog: Ddiammeu y collir cf yu 


dragy wydd. 
A'r fy dd Gatholic yr] hon: Fod i ni Addo! 


un Duw yn Drindod, a a'r Drindod yn Undo, 
Nid cymmyſgu o honom y perſonau: NA 


go ahanu y ſylwedd. 


Canys un perſon ſydd i'r Tad, arall i'r Mu, 4 


ac arall i'r Yſpryd glan. 


Eithr 8 y Tad, y Mab, ar YſpriiÞ: 


glan ſydd unrhyw gogoniant oogyfurdd, mau. 
ihydi gogyd- tragwyddol. 


Unrhyw v 'r Tad, unrhyw yw r Ma 


unrhvw yw Tr Yſpryd glan. 


Digreedig Dad, digreedig Fab, digreed!y 
Yſpred plan, 


Anfeicri 


reed! 


C wediau ar y Sul. 87 


Ao dceidrol Dad, anfeidrol Fab anſeidrol Vf. 
1 pry glan. 


 Tr:;ywyddol Dad, tragwyddol Fab, tragy- 
wyd lol '[pryd gia, ä 

Ac ctto nid ydynt dil tragywyddolion: Onid 
un tragywyddol, 

Ac tel nad ynt dri digreedigion na thri anfe- 
idrolion; onid un digrèedig, ac un anlerdro}. 

| Fully yn gyffelyb. Hollalluog yw er Tad, 
' Hollall:og yw 'r Mab, Hollalluog yw er Yip- 
yd glan. 

Ac etto nid ynt dri Hallalluogion; onid un 


Hollaluog. 


Felly y Tad ſy Dduw, M ab {y Dduw. ar 


 Yſpryd gan ſy Dduw. 


Ac etto nid ynt dri Duwian; onid un Du. 
Felly y Tad ſydd Arglwydd, y Mab ſydd 
Arglwydd, a'r VI pryd glan ſydd \rglwydd. 
Ac etto nid ynt dri Arglwydd, onid un Ar- 

glwydd, 

Oblegid megis a'n cymmellir trwy 'r Ghriſt- 


nogaidd wirionedd, i gyſaddaf fod pob perſon 
o honaw eihun yn Dduw ac yn Arglwydd: 
Felly a'n gwahcrddir trwy r Gatholic grefydd, 


2 ddywedyd, fod tri Duwiau neu dri Arglwyddi- 
Tad ni wnaethpwyd gan neb: Ni's ereiw- 


yd, ac nis cenhedlwyd. 


V Mib ſydd o'r Tad yn unig: Heb ei wne- 
uthur, na'i greu, eithr wedi ei genhedlu, 


BAC Yipryd glan ſydd o'r Tad ac o'r Mab : 


LI eb el wnauthur, na't grèu, na'i genhedlu, ond 
In deilliaw. 
| F 2 


lein 


* 1h 


32 Cweddiau ar . Sul. 


Wrth hynny, Un Tad ſydd, nid tri Thad, 
Un Mab mid ui Mab; Un Yſpryd glan, nid 
tri Yſpryd gian. 

Acyny Drindoa hon, nid oes uu gynt neu 
gwedi ei gilydd, nid oes un mwy na llai na i! 
gylvdd: Ond yr holl dri pherfonau ydynt o 
gydtragywyddol a gogylurdd. 

Filly ym mhob peth, fal a dyweded uchod; 
Yr Uudod yn y Drindad, a'r Drindo yn yr 
TIndod ſydd iw Haddoli. 

Pwy bynnag gan hynny a ſynno fod yn Gad. 
wedi: Synnied felly am y Drindod. 

Y mae helyd yn an ner i dragwyddol 


A 


1achawdwriacth; Gredu o ddyn yn ffyddlavn, 
ymgnawdollaeth ein Arglwydd Ieſu Ghrift, 

Canys yr 1awn Ffydd yw Credu a chyffeſſu 
o honom, fod ein Harglwydd ni, Ieſu Guilt 
Fab Duw, yn Dduw ac yn Ddyn. 

Duw o ſylwedd y Tad, wedi ei genhedlu 
cyn yr ovlocdd: a Dyn o Sylwedd ei Fam, 
wedi ei eni yn y byd. 

Perftaith Dduw, a pherffaith Ddyn : o enaid 
rhehymmol, a dynol gnawd yn hanfod. 

Gogyſurdd a'r Tad, n 0] el Dduwdod: 4 
Ilai na 'r Tad yn ol ei ddyndod. 

Yr hin, er ei fod ya Dduw, ac yn Ddya: 
er hynny, nid yw ef ddau, onid un Chriſt. 

Un nid trwy droad o'r Duwdod yn gnawed. 
Onid gan gymmeryd y dyndod at Dduw. 

Un i gyd oll, nid gan gymmyſeu y Sylmed?: 
Onid trwy undod perſon. 

Oylegid megis a ma 'r enaid rheſymmol a! 
cnawd yn un dyn: felly Duw a Dyn {ydd unf, 
Chriſt, V. 


&weddiau ar y Sul. 5 


Fr hien a ddioddeſodd am ein 1achawdw- 
Fizcth ni, a ddeſcynnodd 1 Uffern: a gyfod- 
dd y trydydd dydd oddiwrth y meirw. 

A ddyrchafodd 1'r neſoedd, ac mae yn eiſ- 
eu 44d ar ddeheulaw Duw'r Tad Hollalluog : 


* '} pddiyno a daw i farnu byw a meirw. 

8 Ar ei ddyfodiad, y cyſyd pob dyn yn eu 
4. #rph euhunain; ac a roddant gylrit, am eu 

* weithredoedd eu hunain. 


* A'r rhaia wnaethant dda, a ant i'r bywd 
W bagywyddol a'r rhai a wnaethant ddrwg, i'r 
lat tragywyddol, 

Hon yw'r ffydd Gatholic; hon pwybyn- 
| bag ni's Credo yn ſſyddlon ac yn ddianw ada, 
17 pid all of ſod yn Gadwedig. Gogoniant ir 
| Fi, ac i'r Mab, ac 1'r Y fpryd glän. 

Magis yr oedd yn y dechreuad y mac'r awr 
þon, ac y byydd dros oes Oeloedd. Amen. 
= Awlau o Fydd. 

SD 1. Fy Arglwydd a'm Creawduer, yr wyl fi 
pn Credu yn ddiammeu yn y Drindod fendic- 
a, Tri duwſol Berſon, yn Uninig Dau, 
oruchaf, Galluoccaf, Ogonedduſaf, a Chro- 
yn yr holl byngciau eraill y rhain v 
ha er Eglwys Lin Gatholic yn eu Credu, am 
rhain yr wyf yn barod i Golli f Einioes. 
| 9. Arglwyd Daionus, yr wyf fi yn Credu 
wy q: Ivddlawn fod dy wir Gorph a'th Waed: 
I ddilys gerbron, neu'n wir ac yn ddiam- 
ea: un brefenno] yn Sacrament ſancteiddio- 
Er Allor; a Hyn a gyſaddefaf ynghenol y 
Jan, ac ym myſe mil o Gleddyſon. 


F 3 9. F 


— — — 


54 Gweddiau ar y Sul. 


| 3. Fy Arglwydd, a'm Iachau dr Ieſu Ghrif, 
yr yt fi yn Creda, mae, Tydi ydwyt Tragu. # 
yddol Fab Duw, Perſſeithlavn Dduw a Dy: I 
mewn Un unig Berſon; am ba Wirionedd i. 
wyt yn barod i ddioddef pob math o Artaitl, 
Poen, a dihenydd a'r ellir eu dychymmyg, 
Awlau o Bendyd a' Chyſtudd calon. d 
1. Arglwydd Trugarog, yr wyf fi yn lhuyr 
ou ac yn ymwrthod am holl Bechodau, 9 7. 
erwydd cu bod hwyntyn dy Anfoddhau d, 
ac ymroaf yn ddewr er dy fwyn di, i wnev. iſ 
thur Penyd am danynt. 3 ynn: ga 
3 Dduw rhyw Benyd neilltuol a frortadech « po 
wneutnur.| | 
2. Anwylaf Ieſu, O pe gallem ddileu 5 MW po 
mhechodau dirfawr am Gwaed! Yr wyii W of 
n bwriadu o hyn allan na wnaf un pechol th 
8 na Maddeuol chwaith, er y galls: | 
with hynny ynnill, yr hyn ſydd gwerthfas: 
roccat ar y Ddaear. In 
O, Anſeidrol Fawrhydi ! Chwenychwn fc 
wedi marw, pe buaſai o'th ewyllys bendigedꝭ WF 2g 
di, cyn + mi erĩoed dy Anſoddloni di! yn Sic i  ( 
o hyn allan Mi a ddioddefat mil 2 11 
n hytrach na phechubyth mwy yn dy erbynd 
e Lithid # FirioleFdrbs P 4 ben 
„Na chofia O Arglwydd ein Anwiredd aus Fec 
' ha Throfeddau ein Rhieni ni; ac na ding 
ddtal am ein Pechodau ni. 
Arglwydd, Trugarha wrthym ni. 
Chriſt, Lrugarhà wrthymm. 
Arglwydd, Trugarha wrthym ni. 
leſu, gwrando ein gweddiau ni. 
Arglwydd Ieſu, caniattà ein Erfy nion . 


Jauny 


hen? 


thiau; 


bendigedig .nef a Folwch a llawenyd 
; Pechaduriaid 3 . , e e A 


Cweddiau ar y Sul. 55 


| D W 'r Tad, Creawdwr y Byd, Trugarha 


wrth Prydatn. 

Douwe Mab, Rhybrynwr y Byd, Trugarha 
art Pri dai. | 

Duw 'r yſpryd Gläàn, Perſſeithivr o'r Ethole- 
dig, Triugarka wrth Prydain. 

Trindod fanctaidd, Tri Pherſon ac un Duw, 
Trugarha wrth Prydain, 1 ] 

Sanctaidd Far Mam dduw, 

Sanctaidd Farr Brenhines yr Angelion, 
galluog eirioled yr hon fydd yn difethu 
pob Hereh ; ; | 

SanQtaidd Fair, wyryf y Gwyryfon, 
godidog lancteiddrwydd yr hon, a urdd- | 
o1d ein Hargtwydd a chymmaint o Wyr- 


— 2 
* οαẽ,m #04p vπν 


St. Michael, Tywyſog yr Eglwys; 
Sant Cabriel, y go £5, Ph 1 o } 
Ymgnawdoliaeth ein Iachawd wr, 


Saint Raphaet, Blaenor ſtyddlon o'r rhai 


| 2a gollaſant eu flordd; 


O Angel Duw, i ſanQaidd ymgeledd yr 


ben y Gorchymmynwyd ein Hardul ni; 


Chwi Angelion ſanktaidd oll ac yſprydion 
| \Troad 


9 44 


+854, 4 oy 


1H; Wo. . 


9 "4 * 


Geddian ar y Sul. 


56 


St. Jan Fedyddiur, Nhagflaenvr y! 
Meſſias, mawr cilun neu äàngraiſſt o 
Benyd; 

Chwi y Patriarchiaid a'r Prophwydi 
ſanctaidd oll, 

Ceraint Duw, a Mawrbygwyr o 
Wirionedd; 

1 Tywvyſog o'r Apoſtolion, 
a'r Bugail uchal ar ddefoid Chriſt, ar y 
ddaear , 


St. Paul, Athraw y Cenhedloedd, yr , 


” 4 
1274» 


7 7. 


nou} 2237 


hwn o Erlidiwr a ddaeth yn Bregethwr; 
St. Andreas, Diſeybl cyntaf Chriſt, 
2 di anwadal Garwr o'r Groes; 
Chwi Apoſtolion, ac Efenrgylwy 
ſanRaidd oll, Planwyr pennaf y Ffydd 

htiſtnogol, a chynnfiliaid gwreſog o'r 
undeb Catholic; 

St. Elæutlieri, y ddegddegled Eſgob ar 
61 St. Petr, yr hwn a dderbynnod llythy, 
ran oddiwrth Luci Bre nin y Britaniaid, 
gan erchi ei dderbyn ef at Ddeiliaid 1 
rifedi 'r Chriſtnogion. ] 

St. Fuguic, a Damian, y Dyſgedig 2 
Duwiol wyr Apoſtolic, a ddanfonwyd 9 


] 


rp Ci, SOAP FCH. 


© „ 


— T — — 


Rufain, i Blannu 'r Elengyl hyfryd, yn 
myſe yr Hen Frutaniaid Gweddiwch d, 
Pyydain. 


wel, 


Gade 


* *% >» 


St. Alban y Merthyr cyntaf yn ynys pre. 5 


dain, yr hwn am ei haelionus gariad o Lett'9 
Ofleiriad Chriſt, a ddodwyd i farwolaeti. 
St, Georgi, dewil-] ſant y Saeſon, glews? 
Sr hn a barnaodd yn Anorfod yngher! 
cymmaint o Boenau. 2 


83s 1. g 


. 
24) 


7 7 


» nou 1/ 


pp lai] SOAP { Yo 2p P22; 


Gweddiau ar y Sul, 37 


St. Thomas, Arccheſgob Cent, yr hwn fal 
Bugail ffyddlon a oſododd 1 lawr ei fywyd dros 
ei Ddeſaid. 


Holl Merthyron ſanctaidd o'r deyrnas hon, 


y rhain a gollaſoch eich bywyd ymma 'n 
ty l gar, iw chael hi drachefen mewn tragwy- 
doldeb o lawenydd nef. Gweddiwch &&. 

St. L, y Brenin cyntaf o'r holl ] 
Vd, vr hon trwy gyfiredin fam a chyd- 

niad cihun a't holl bobl, a droddodd yn 
grhoedd o Baganedd 1'r Flydd Gatholic. 

St. Deui pryftwn Sant ? Cymry, yr | 
en tua diwedd y bummed oes o Ocd- 
nn Chriſt, trwy ei Gynghorion duwiol, 
ei Bregethau efengylol, a'i Wyrthiau 
nefol, a waredodd et Frodorion rhag 
Hredigreth Hereſi. Gweddia, &. 
St. Gregor, gwiliadwrus Efgob, a Phen 


N go g vippanty 


Buzail a'r yr Eglwys oll, yr huwn a ddanſonodd 
QOffciriaid o Ruſain o'i dduwiol gariad i droi 
Hynahiaid y Saeſon i'r Ffydd. 

St. Auguſtin, neilltuol Apoſtol Lloegr yn 
anicr y Sacſoniaid paganaidd, y rhain a ym- 
gy oddi wrth Paganedd ac Anffyd- 

q N e * 


St. 


58 EedTian ar y Sul. 


St. Beda ddoeth, ac hy barehns Gyf-? 
feſſor, trwy Grefyddol Fuched, a dyf. 
gedig fcritennadon yr hwn, yr ymied— 
wyd, ac helacthwyd yn rhagorol y Ffy ad 
Gatholic vmmylſe y Saecſon. 

Chwi Eſgobion a Chyſſeſſy ddion ſin- 
ctaiddoll, trwy Dadoethineb a Santteid 
drwydd y rhain, y bu gynt yr Yoys hon 
yn Hadle llodeuog r 0 Greſy dd. 

St. Helen, b ſanctaidd O Ac- 
hau Prydain a dedwydd Fam i Henin 
fawr, yr Vmmerawedr cyntaf o Griſtion. 

St Ur/ula, fendigaid Ferthyr, yr hon 
a ddioddeſodd Angau, am ei chlodfawr 
ymddifiyniad oi Flydd a'i D:weirdeb. 

St. Gwenfrew:, wyryt rhyfeddol, ac f. 
etto mw Aruthrol mewn gwyrthiau, yn 
Oes 8 hon. 

Chwi Seintau bendigedig oll o'r deyn 
hon, y rhain ymmyſe afrifed lawenydd f 
ydych byth ya achleſu neillduol Gariad 
Jachaw :dwriaeth Chriſtuogion ein Gwlad n, 

Chwi Seintau bendigedig oll o bob gor- 
ror Byd, y rhain a ddoſparthwyd ymma || 
mewn amryw Ardaloedd; etto a U yd 
yn yr un Flydd, ac a ſedianinant rWon 
yr LE cyF-fredin ddediwyddwch. Liz 

Bydd Drugarog, O Arglwydd, ac 5 N 
Arbed ni. | 

Bydd drugarog, O Arglwydd, a Gwr- 
endo nt. 

Nhag: y Coſpedigaeth. "1 ydynt 7 
cyſiavn ſy gwth ein pechodgu ni. Guy, 


ed Prydain O Arglwydd, 


Gweddiau ar y Sul, 59 


3 Rhao yſpryd Balchder, Gwrthrin, ac Ap- 
Rafi. Fats Prydain O Arglwydd. 5 
Rhag yſpryd Rhagrith a gweniaith, Annu— 
oldeb, a Chyſſegr-ladrad. Gwared ry dain 
Arglwydd. g ; : 
4 Rhag rhyfygu ar em priod Farn, a dirmygu 
u dibriſio awdurdod yr Eglwys Lan. Gwared 
Flain O Arg/oy1d. 

#Rhag Yſchiſm, Hereſi, phob dallineb Calon. 
ared Prydain O Arglwydd. 

Rhag gloddeft, meddwdod, a'r gan Rydd- 
o fuchedd afluniaidd, Gwared Prydain 


Argluy dd. 


Nyni Bechaduriaid Attolygwn arnat Ewr— 
% 12. 

Teilyngu o honot ebrwyddo Troad o'n 
ge ſy nol Wlad, ac ad uno ei Phobl a'r hen 
ad, a Chymmun dy Eglwys dy Attolys wn 
nat, Gwrando ni. 

$1 cilyngu o honot drugarhau yn enwedig 
Fein Tras, ein Ceraint, a'n Madwyr oll, ac 
or eu llygaid 1weled Pryd ferthwch dy 
Wnedd di, ac iw Amgofleidio ef Atte yg wn 
Pat, Gwrando ni. 

eihyngu o honot Uniawni calonnau ein 


Iaddogion oll, 1 ddeuall cin Crefydd yn 


n, ac 1 yſtyried yn ddwys ac yn ddiduedd 
goddefon ni; Ac a pha ddygn erlid y 
meiliant ni, Per i ni byth gyflawni eim dy- 
Wiwydd tuag attynt hwy a manol ffyddlon— 
. Attolygwn arnat Gwrando ni. 


eib nau o honot gyſſuro a nerthu dy wei- 


a ddioddefant un cam neu golled, un 
camwri 


Go Eweddiau ar y Sul. 


camwri neu derdra am w y Fſydd Gathy, 
ac nadoddef 1'r gwannaf o honynt, trwyu it 
un proſedigaeth pa bynnag, i ſyrthio ym 
aith neu i lithro oddiwrthit ti, a'th Wir 
edd. Attolygwn arnat Gwrando ni. me 
Teilyngu o honot gynnorthwyo a'th h ac 
orol Ras, y Bugeihaid dainus hynny, a (| fs 
diant golli eu bywyd, dros eu Deſaid, a ch do 
nydda beunydd ynddynt, y Tan o'th G 
di, a Chynneua eu Zel, i Vail. Eneida off Jaw 
Dduw. Attolygwn arnat, Gwrandd ni. W. 
Teilyngu o honot gadw Catholigion y By 
yours hon, rhag pob pechod, ac Yſcand:; $i ; 
arddu en bnchedd, a dwys dduwioldeb, ! 1 


gan weled ein Gweithredon da, y Noe ; 0 
ant ein Gelynion di, in Tad Nefol. % Pecl 
gun arnat Gwrando ni. 0 


Teilyngu o honot ganiattau i ni r C Pech 
fwynhau pob trallod, ac amſcrol golled, 2 J 
= gwaſgu yn dynn arnom, megis cyfle on: 
Ituedd, megis ac lyſur cyfaddas i Wed, 
CHEE ſwyddau ; gan ddigoni n ang 
o gynnulleidſaoedd cyhoedd, a mwy o (ys 
wch mewn Duwiold-ob dirgel. Atte 
arnat, Gwrando ni. | 
Teilyngu o honot i 'n llywodraethu n, . 
Yſpryd daionus, fal y derbynnem y A. 
ſath o lonyddwch a Rhydd- did, a fo gwiv 3G. 
nnit ei rannu 1 ni, gyda Diolwhch, 24 A. 
fwyn hau gyda Muldra, ac i beri i era, 
uall trwy ein ym ddygiad ni, nad oes dil Ol 
rhyngu bodd 1 ni, oddeithr ei f0d yn tue ne 


Cuecdetau ar Sul. Gs 
ith Ogoniant di, a daioni 'n Cymydog. At- 


tolygun arnat, Gwrando ni. 
' Teilyngu o honot Oleuo calonnau Yſchiſ- 
maticciaid oll, ydynt yn byw ullan o'rgEglwys, 
ac i amgyffred o dd iſrif calon perygl eu cy- 
e wr, a mawr bwys Jachawdwriaeth tragwyd- 
M gol. Attolygun arnat, Gwrando ni. | 
au  Teilyngu o honot yn crogarog Edrych i | 
uz har o'r Naf ar ddeigrau 'r Tralludus, ac ar 
Waad cymmaint o Ferthyron a gollaſant eu 

„D Bywyd ac a Oddeſaſant ferwolaeth, i'n Trot 
41 * attati. Atloljgun arnat Gwrando ni. 
b. Mab Duw, Attolygwn ar nat, Gwrando ni. 
h Oen Duw, yr hyn wyt yn dwyn ymmaith 
. Pechodau r Byd. Arbed ni O Aagtwydd. 

| Oen Duw, yr hyn wyt yn dwyn ymmaith 
107 1 r Byd. 4 nz yn ddaionus 0 


rglwydd. 
% 4 Oen Duw, yr hon wyt yn dwyn ymmaith 
edlifÞechodau 'r Byd. Trugarha wrihym, 
n ant . 4 trugarha wrthym 
ache hriſt trugarhi wrthym 
to; Age trugarha wrthym. 
in Tad mi, &c. 


8. Ac nac arwain ni i Brofedigaeth, 


ume 

y ein A. Eithrgwared ni rhag Drug. Amen, 
vis f . O Arglwydd, gwrando fy ngweddi. 

b. „ A. A deued fy lief i Attati. | 

rail Gw¾eddiion. 

.s din WW Ollalluog a Thragwyddol Ddww, dy far- 
tuen nedigaethau ydynt gyfion, a'th Gyngor- 


n Anchwiliadwy, yr hwn wyt yn ym- 
led anwireddau 'r Rhieni ar cu Plant, hyd 


at 


Gy Che Adiau ar ddy, Lun. 


at y arydydd ar bedwerydd Genhedlaeth, x 


etto or diwedd ydwyt yn coſio Trugaredi | 
Maddeua, Attolygwn arnat, bechodau 'n Rh. l 
eni, a thro ymmaith dy Ddial oddiwrth e. 8 
Eppilion; Gwared yr Anwybodus rhag ca: t; 
ei Hudo gen Gau. Athraw on, ar Dy ſeed; al 
thag cael ei gam arws ain gan ei anwydau ar; J. 
gionus, ar holl devrnas 'rhag yſpryd Croc a 


ddedl, Penrhydd- deb, ac Anghydfod ; fal yi! x 
ur am Rwygiadau a newidiaethau mewn Cre 
dd, dan v rhain yr Cbant rwon, y dyclnv|, 
hiyynt iracheſn ir Undeb home o Galon; F 
Meddwl, i dflianwadalwch Fydd, a Ilonys 


dwch Cydwybod, yr hun nid yw mewn !: chu 


man iw geilio onid oddifewn Cymmun | f — 
Eglwys Lan, nac iw gael onid trwy gie! ! 
wyddid dy Ras. yn 


Tragwyddol Dduwy yr bwn yn y Dils 3 
mawr hyn o Hereſi, ſydd gwbl yn. Ilifo ach wr 


orchuddio bron wyneb ) Tir, a deilynge 8 
etholi rhifedi fechan ith hunan, ac i C = 
Iwynt yn dy ſanctaidd Arch, rhag y cy lire! uhh 
if neu Ry/erthwy: Nyui a ſolianmen, Wc). 
Glodforwn dy anfeidrol Ddaioni, trwy yr! E dia 
vn unig ) meddianmyn y Cy Tur, 0 2 ' Ms 


unuemdiol Gred, yn rhyd: 4 oddiwrth an? 
Irwydd y rheim a ſydd heb un Atteg, Onid 
Phantaſi, au Mympwy cuhun; ac ſelh 
3 yma ac accw dros ennyd, ac! 
dyed ya ſoddi mewn cadduglyn Anflyd 
deb: Gena ni yn Yſtyriol O Arglwy dd,“ 
Fendithion anrhaethadwy, fal megis 5t 
* nom di trwy freer Ei da, y Carem 
pherſſe::.. 


Wadi 
U.. ac 1 
| Gwe 
18 
doſti ( 
beryg] 
ryd-at 


u, heb 


= 


Aj lat 


Dil" 
ac \: 
1 Nat 


Ca 


rec: 


„ N 


yr h 
darn 
NY 
ond 
mall 
0 ac + 


Hyd 


vdd, 


5 yt - 
rem! 


. 11 
| * 1 
Ted 


Curddiau ar dd), Llun. 63 


pherſſeĩt lawn Gariad; a gan oſod ein Coba- 


ith vo gwbl oll ar llawen dd y Byd a ddew, y 
| godde ele; gydag anmy: ucdd yr ina gant. at- 


taiſt i ni ymma, ac felly pryfſurem ym mlaen 
at yr hyn a \ Jfiawaiſt i ni ar ol hyn; Trwy 
Icin Ghriſt ein Harglwydd, a'n ung lact- 


ae r. Amen. 
NN NN NCL A ROUTE BEI N 
Gweddiau ar Ddy Llun. 
TY Arglwydd a'm Duw, am Haelaf Tac? 


awdwr Ief Ghrifl, vr hu n, pan nad oed- 

chen yn y byd, mid yn vnig a'm Crea. {t fi, ond a 
roddailt i mi hefyd v Gallncdd 1th ſeddian nu dt, 
y Goruchaf ar unig Ddaioni; ac panvroeddwn 
yn Gacth-was 1 Bechod trwy dro{edd ein Rhi— 
eni cyntaf, Tydi am Nhybrynaiſſ fi a'th werth- 
fawr waed, ac u cholled o'th {fywyd ſana: id; 
gan ddioddef y Go pedigacth ddiledns i'm 


adds; ,1mrhiyddhay ac i'm gwared hod- 


di wrtho: Ami yrhain O Arglwyd; * a'th annrh- 
gethol Fendithien craill, Rhod8af itiy gollyng- 
r ch o'm Calon, gan Offrwwm fv hun 


n gwbl, Ti megis dy Eiddo li ydwyt, Atto- 


ao hehd arnat 1 'th anfeidro! Druviredd i'm 


[adv ſi y drzrnod hun rhag dy Anfoddhan 


. ac 1 gyfarwyddo fy hol! Fedd: lian, Geiraun, 
d Gweithredocdd ith dragwyddo] Ogoniant 
bi. Fy nahyflwr a'm g. alwad fvdd, fal y gwv- 
ioſti O Arglwydd. Yn gor end dan law er 0 
zeryglon: ac o achos fy Arferon d rug. a m 
ryd- anwydau anſad, anhawdd jawn a fvdd. i 
dit, heb dy rhagorol gymniorth. dreulto Einioes 


G 2 hon 


64 Gweddiau ar dd) Llun. 


hon heb dy Goddi di. Llonna gan hy nne, 
O Arglwydd, awdurdodau fy Enaid a gwlith 
dy Dduwfol Ras, a dyro i mi nerth i ymlad! 
yn ſwy glew, ad i Orthrechu pob annogiad 
ddriwg, o dyn allan. 

Mewn pob goſtyngeiddrwydd a phurdch 
Calon, yr wyf ar Oddeu (trwy dy radlawn 
ſerch) na throſeddaf dy ddeddfau na'th Orch. 
ymmynion di byth mwy o'm bodd; Yr wy 
yn ffieiddio ac yn Ilwyr gaſau pob pechod | Pa 
bynnag, a phob peth ſydd mewn un rhyy 
ifordd yn dy Anfoddhau di. Yr wyf vi 
chwenychu 1'th Garu di, i'th ofni di, ith 
waſanaethu di, ac i gy Feirio fy boll weith. 
redon 1'th Foliant a'th Ogonlant di. Cynnor. 
thwya fi, O Arglwydd ath Ras, a chyſoethogr 
ſyn Tlodi a chytlawnder dy Ryglyddon di: 
Am hynny mewn Undeb a chyttundeb a' 
Cariad hynny, yn yr hwn y deigynaiſt i Jzwr 
o'r Nef i Groth y Fendigedig Forwyn Fair, ac 
ar öl hyn a Offrymmaiſt dy hun ar y Groez, 

yn Aberth am ein pechoga1 ni, mewn Un- 
deb a hyn o'th Gariad anymgyflred, yr wyf vn 
Offcwm i ti pa beth bynnag a wnaf, a Feddy- 
liaf, a lefaraf y A kedd:y, gan attolwy ar dy 
Ddaioni trugar i lywodraerhu ac i'm cyſar- 
wyddo fi felly, fal y gall ſy holl Amcanior 
dueddu at gynnydd o'th Glod di, at ddaton, 
ſy Nghymy dog, ac atlles im Enaid. I ti hn 

zeraidd am unig Iachuwdwr Ieſu Ghriſt, a bo 
pob Anrhydedd a Gogoniant yn drag wydl. 


Ame 2. 


Guweddtau ar dy Liun. 65 
Duuiol Qffrum o', Corph a'n Onaid ot 
Hlollulluoge. 
Dquw. 


* Drindod ſaindtaidd, Un Duw, Trugarba 


wrthl, a Chi nnorthwya h yn awr a phob 


amſer, fal na bo 6 yn vmlyſrydu mewn Oler 


a darfodedig bethau er Byd wn. 
O Arglwydd bendigedig yr wyf vn Addoli 


dy Fawrhydi duwſol, a holl Aclodan a Synh- 
y rau r Corph, ag a holl Alluvedd a Nerth- 
od yr Enaid: Ac vr wyf vn eu Offrymmu 


hwynt oll yn ufudd i Ji, oddiwrih vr hwn y 
derbynnais hwynt, i wucutlur ac i ddioddef 


try dy Ras pa beth bynnag a fo 'n gymimer- 


adwy i Ti; gan Attolwg arnat fal na bo i un 


o'r pethau hyn y rhain ydwyl yr wr hon vi 


cal Cyſlegru 1'th Waſanaeth TauRtaidd di, by Ur 


1th Goddi di mwynch. 

Caniatia i mi O Arglwydd, Attal ſy Nhafod 
rhag ſagurllyd a phechadurus ymadrodd, ty 
Nwylaw rhag dihir weithredon, fy Nghalom 
rhag drwg chwantau, fy Llvgaid rhag 
gorwag a pheryglus givrthddrychon, iy Ngluſ- 
tau rhag gwrando ar yr hyn ſy wael, ſalw, a 
chamweddus, a'r Dyn yn gyfan gwbl o'r tu 
lewn ac o'r tu allun, oddiwrth pob peth ſydd 
yn dy Anſoddloni di. 

Caniatta i mi O Arglwydd dy Ras, felly i 
wrihwvnebu profedigaethau 'r Byd, y Cnawd 
ar Cythraul yn y bywyd hw, ſal i'm derby- 
nair ar ol hyn i dragwyddol Lawenydd dy ne- 
lol Deyrnas. Amen. 

& 3 Y 


ſ 


66 Ceddiau ar ddy” Llum. 
Y Litani dros y Meirw ffyddlon. 


Arglwydd Trugarha wrthym. 
Chriſt Trugarha wrthym 


Arglwydd Trugarha wrthym. og 
leſu derbyn ein Gweddiau ni nt 
Arglwydd Ieſu, caniatta 'n Goſyn. ie 


Dduw r Jad, Creawdr y Byd. Trug. 

arha wrth Eneidau y Meirw Ffydlon. 
O Dduw 'r Mab, Rhybrynwr o'r Dyno 
Tyw, Gwared Eneidau y Merrw Fffyddlon, 

O Dduw 'r yſpryd Glan, Perffeithiwr of 
— Gorphenna wynfyd y merw Hd. 

on. 5 

O Drindod ſanftaidd, Tri Pherſon ac Un 
Duw, Dyro orphys i Eneidau y Meir yddlon. 

Mai wen, Bendigaid Forwyn, yr hon truy 
neilltuol rhagorſraint dy Ras a gmerwyd mewn 

orfoledd i deyrnas dy Fab. Gweddta dro; 
Leiden »y Merrw ffyddlon. 
Angelion Fendigaid, y rhai'n trwy dreſny 
yn iawn y weithred cyntaf o'th wyllys di, 
ſefydlwyd yn ddioed mewn anghytnew1diol 
yflwr o ddedwyddwch, Gweddzwch dros Ent 
idau y Merrw ffyddlon. 

Patriarchiaid bendigaid, yſpryd y rhain 2 
lenwyd a llawenydd, pan dygoedd y Dymu- 
nedig o'r hell Genhedloedd Rhyddhhad | 
chwi o'ch hir Gaethiwed, Gweddiwch dr: 
Eneidau y Meirw ffyddlon. | 

Prophwydi bendigaid y rhai'n a ddiſgey. Gab 
lech mewn amynedd am ddyſodiaid y A ö 
J 


Gueadiau ar dd) Llun. 67 


ah, a lonaychwyd o'r diwedd a dedwydd 
fOfwy o'i dduwiol Berſon, Gweddiwch dros 
j £1! 1dau V Ale y W Fyddlon. 
O chwi Seintau bendigaid oll, y rhai'n ar 
ogoneddus Adgyſodiad o'n Iachawdr, a dros- 
tolwyddwyd gantho fe o ſynwes Abraham, 
n eglur Olwg Duw, Gwedazwch dros eneidau 
y Merw yddlon. 
g Apoſtolion fendigaid, rharn ar y diwethaf, 
; ac Ofnadwy ddydd, a eiſteddwch ar ddeudde 
noh Orſedd, i farnu deuddeg Ilwyth J/rael, Cres, 
diuch dros encidau y Meir ffyadlon. 
0˙1 Dy{gyblion ſendigaid ein Harglwydd, 5 
5d. chai'n mP Olrhain ei gammrau, ar hyd y 
iwybr cyfyng i Berffeithrwydd, a cuthoch 
Un yn gymmwys 1'r nefol Jeruſalem, Gweddiwch 
lon dos encidau y Merrw «gag 
Ty Merthyron fendigaid, y rhai'n wrth fyned 
ewnſÞ trwy Mor cock eu Gwaed, heb ymdeithis 
dra trwy anialwch maith, aethant yn ddioed 1 dir 
r Addewid, Gweddiwch dros eneidau y Me- 
eln rw fyddlon. 
di, 2 Cyfleſyddion fendigaid, y rhai 'n gan ddi- 
dia Þriſo coegni a Gwagedd y byd hwn, a gan 
Eu: dſod eu ferch yn. gwbl a'r lawenydd Nef 
* eiſoes wedi gorddiwes llawn feddiant o'u 
ai'n off Roll ddymuniadau. Gwedd:wck dros eneidau 
ymu· y Meira 22 
Had i + Gwyryfon fendigaid, y rhai'n gan wilied 
; dro 1 ddibaid ei'u Lampau yn llawn olew, a 
uont barod gyda llais 5 o'r diwair briod- 
iſgwy. Gab Net, i ſyned 1 mewn gydag ef, i'r yſtaſell 
; N Briodas 


63 Gwrddiau ar dd) Llun. 


Briodas. Gweddiwch dros eneidan 'r Meiru 
#) ddlon. 

Chwi Seintau bendigaid oll, y rhai 'n gan 
na chadwech ac na chy nalech un ymlynt ad 
nag aſreolus ſerch at un Creadur, ar awr Ay. 
gau; a gwbl teddtaennech dioed Undeb. ach 
Creawdwr. Gweddiwch dros enadauy Muy, 
fy ddion. : 

Bydd drugarog, O Arglwydd, A mada:, 
id dunt eu Pechodau. 

Bydd drugarog, O Arglwydd, A Gur: 
do 'n Credo nt. 

| Rhag cyſgod Angau, ym mha le'r eiſted. 
dant mewn irad Golled, o ddedwydd Oleum 
dy wynebpryd di. Gwared hwynt O Arg! 
1) J. 

bag y coſpedigaethau, a berodd eu diſſig 
o Hun- n a Marwolaethon yn y bie 
hwn, iddynt eu dioddef yn y byd arall 
Gwared hwynt O Arglwydd, 

Rhag dy Didgofaint di, am eu heſgeu]ul- 
dra alu hanniolchgarweh, am y rhain y Co. 
fudiant ynawr, vn rhy hwyr, iddunt eric 
dy Goddi di. Gwared kwynt O Arglwydd. 

Rhyg cadwynau pechod, yn y - rhain 3 
maglodd eu drygchwanf ac y rhwydodd en 
Awydaſryd alreolus gynt. Gwared huwynt 0 

rolwydd. 

oo! —4 poenau 'r Purdan, yn y rhain y cy 
fiawn golpir, hwynt dros amſer, am ca Cat 


eddau, Gwared kiwynt O Arglu 54d. 
Rbag 


'Eweddiau ar dd) Llun. 65 


1 Rhag y carchar oſnadwy o'r hwn nid oes 
dyſodiad allan hyd oni thalunt y ffyrlling ei- 
11 thaf, Gwared hwynt O Arglwydd. 


al Rhag en holl boenau, yn {wy yno'n ddig- 
n. ymmar na'r dolurion llymmaf yn y bywyd 
ch hun. Gwared hwynt, O Arg/wydd. 

70 Trwy an der dy Drugareddau di, 'r hwn 2 


edangoſaiſt Toſturi bob amſer ar wende 
is  dynol Natur. Gware:! hwynt O Arglwyde. 

TIrwy anfeidrol Rhyglyddianna dy Far- 
an wolacth ar y Groes, pan adgyn' ſaiſt y Byd 

2th Dad neſol. Gwar-4 hwynt e Arglwydd. 
e | Trwy dy ſuddugau! diſgyniaid 1 Uffern, 
um ddryllio ac i ddattod c wynau 'r Angau, ac # 
5 w addhau y cyfriw rai veddynt yngharchar. 

Gwared hwynt O Argli dd. 
fs Trwy dy oguneddu: Adgyfodiad o'r Bedd, 
by pan agoraiſt 'Teyrnas » Net i'r Ffyddloniaid. 
ral. Gard hwynt O Ar; ly dd. 

Trwy dy orfoled::us Dderchafiad i'r Nef, 
al. pan y caethgludaiſt aethiwed, ac yr addaw- 
Go- aitti barotoi lle ih weifion di. Gwared 
1000 lwynt O Argluydd. 

d. Trwy dy frawychus Ddyſodiad i farnu 'r 
n ) yd, pan y profir Gweithredoedd pob un 
en uvy Dan. Grard hwynt O Argloydd. 

wt 0 Nyni Bechaduriaid. Attolyg wn ar nat guwre 

6100 Its 

y C'* WF leilyngu o honot ebrwyddo dydd ymweled 
y Fiyddloniatd attaliedig yn y trigfaoedd hyn- 
ny o boen amſerol, a'u troſplwyddo hwynt 
ir Ddinas o dragwyddol Heddwch, Attolygwn 


arnat pwrando ni. 


Teil— 


70 Cre ddianu ar ady' Llug, 


Teilyngu o honot fyrrhan 'a amſer o ddy. 
hnddiant am en pechod, iu, a'u derbyn hwynt 
yn rhadlawn ith Gyffegr ſanta! d, lle nid 
all dim flan lyned id. Attolyg wn arnat 
gurando ni. ; 

Teily ngu o honot, trwy weddiau ac c. 
ennaur Eglwys, ac yn enwedig trwy anghy. 
werthydd At erh dy Allor ſanctaidd, dder. 
byn hwynt i'r Pab-!] o Orphwyldra, a chor 
oni eu hir Obatth a thragwy ddol Fwyniant, 
Attolygun arnat gre ande nt. 

Bendigaid olwg © T leſu cyſſured hwynt, a 
gogoneddus 5 r Groes di'glemied arn. 
ynt; Attolygwn arnat gwrando ni. 

Dygent yr Angy lion ſanftaidd hwynt i dir 
y bywyd; a chyflwyned oguueddus fene; 
y Saint, hwynt, ger b'on dy orſeddfainge 
di. Atto/yguin arnat g rando ni. Cy Carſo- 
dent yr hybarchus B:::iarchiaid a hwynt, 2 
Ilwcny chent yr hen Brophwydi oll i gweled 
hwynt. Attolygen arnat gurando ni. 

Agored hy fryd Gor yr Apoſtolion pyrth 
dedwyddiwch iddunt; a thwyſed buddugav! 
Lu y Merthyron hwynt i th Lys di. Ae. 


4 — 2 
353 42 89:46 5 — 1 4 32 


Goſoded tyrka fe: adig aid y Cyfleſyddion 
hwynt mewn gorſeddau 'r tragwyddo! Ogoni- 
ant, a cÞhroc awed y dihalog oſgordd o WW vir. 
fon eu dviodiad, a moliannau Nefol. Alt 
Aden arnat owrando ni. 

Edmy ged vr holl Eglwys orfoleddu,, ) 
I:61/i, ou Rhyddhàad; a chanent hymna! 


o lawenydd, Corau oll o'r Angvlion, am e. 
nc vac 


is | 
Un- 


Air 
mes 
nde 
irlo- 
it, 2 


eled 


* th 
Can 
411d 


1101 
gon 
V yrs 


of ' 
4 + 
A. 1605 


8 
m udd 
am £4 


4 
1 1 
„en 
4 


Cweddiau ar dd) Llun. 71 


newydd, a'u diderfyn Ddedwyddwch » Altol- 


ven arnat gwrando nt. 
/O oy 


Ymmyſc yr boll Orfoleddau hynn, Addo- 
lent yr Eneidauc a ryddhawyd allan, ogon- 
ed:lus Awdur eu Dedwyddwch; ac yn eu 
gwifciadau gwymon, cannent Allelutah ; yn 
dragywydd: Iachawdwriaeth i'n Duw, ſydd 
vn ciſtedd ar ei Orſeddfainge, ac i'r Oen 
a'n rhybrynodd ni ai Waed, ac a'n gwnaeth 
ni yn Frenhinoed, i deyrnaſſu gydag ef yn 
dragywydd. Attolygwn arnat, gwrando ni. 

Mab Duw, Attolygwn arnat, gwrando nt. 

Oen Duw, yr bon a ddeui gyda gogoniant 
i ſarnu'r Byw a'r Meirw, Dyro orphuys 2 
Enndau 'r Merrw Ffyddlon. 

Oen Duw, yngwydd yr hwn y Ddacar a 
ſyflir, a'r nef a doddir ymmaith, Dyro orpl- 
wys2: Enadau 'r Marw Hyddlon. 

Oen Duw, ym mendigedig llyfr Bywyd yr 
hwn, mae eu henwau oll yn icrifenedig, Dy- 
ro 0rplwys i Eueidau r meiru EHddlon. 

Yr Anliplion. 

Gwared ni, O Arglwydd, a'th Ffyddloniaid 
oll, yn y dydd hwnnw o Dychryn, pan y ty- 
wyllir yr haul a'r Lleuad, a'r Ser a ſyrthiant 
or Nef; yn y dydd hwnnw o Helbul, ſynn- 
dod, a braw, pan yſgydi ir y Nef eihun, a 
Cholofnau 'r Ddaear a ſyflir, a gogoneddus 


| Fawrhydi r Je/u a ddaw gydag aneirif o An- 
gylion i ſarnu 'r Byd trwy Dan. 


G. Gwared ni, O Arglwydd, yn y dydd 


oſnadwy hon. 


A. 


79 Cweddiau ar ddy! Llun. 


A. A goſod ni gyda'r Bendigedigion ar 0; 
law 1 yn a yal 2 55 : | 
S8. O Arglwydd gwrando fy nghweddi, |S; 

At. A deued fy llef hyd attati. 

Gwedadi dros y Meirw. 


O Dduw, yr hwn wyt Rhoddwr madden. E, 
ant, ac yn Ewyllyſu iachawdwriaeth dynion;Þ K 
Attolygwn, ar dy Drugaredd ; trwy gyſrwngÞ Bu 
Mair fendigedig Forwyn bob amſer, gyda i Fu 


holl Saint, Caniatta 1'n Brodyr o'n cynnull. 
eidfa, ac i'n Ceraint, ag i'n Madwyr, y rhaiſÞ ? x 
ſy wedi myned allan o'r Byd hwn, Ddyfod iÞ gar 
feillach y gwynfyd Tragwyddol. Troy A 
eſu Ghriſt ein Harglwydd. Amen. 
: Un arall. n 
| Dduw, Creawdwr, a Rhybrynwr y Fh. 
ddloniaid oll; Dyro . Len &þ wa- 
ſanaethwyr, a'th waſanaeth-ferched Rhydd. 
haad o'u holl bechodau: fal trwy gannerilMk!) : 
o'n goſtyngedig ymbilion a'n gweddiau duh 


10], y Cafſent y Maddeuant a ddymunaſanthy1a! 
bob amſer. Yr hwn wyt yn byw ac yn teyr-fiho b. 
naſu gyda Duw'r Tad yn undod o'r yſprydh dd 
Glan, Duw tros holl oeſoedd Oeſoed. Amen ni! 

G. Dyro orphwys tragwyddol iddynt Och 
Ar lwydd. enn! 
A. A diſgleirient arnyn y Goleuni dib- Wy 
aid. | os 

G. Gorphwyſent mewn Heddwech. : 

At. Amen, mu 


C . dd˙νe] 


G weddiau ar Dad) Mawrth. 72 
RUGAROCCAF Dqduw, Caniada i mi 


r df Awydd.ſ1yd greſog 1 ddymuno * cyſryw 
ach bethau ydvunt gya:meradiwwy gennit, a 
. {ino!deb fyddlon, i chwilio ain danynt: 


Dyroimi Gallineb iv dewis hwynt, a Gras 
% cyſlawnni; er moliant a gogoniant oth 
deu. nw bendigedig di. Cyfarwydda di gamrau 
oni fy mywyd felly, ag i mi gael Gwybodaeth, 
ung r de a Gailu, i wneuthur bob amſer yr 
da 1 yn ſy dd fwya wrth dy fodd di, a mwya bud- 
null. giol i'm Enaid innau. 
rhat | Bydded fy Fford attati, O Arglwydd, yn ſa- 
10d i Edwy, yn gymmwys ac yn berflaith, fel na bo 
Tre ahd. nag yn peri i mi leſgan, na Llwyd- 
ant, yn peri i mi ſyrthio ymmaith oddivwr- 
hit: nag yn chwyddo gan falchder trwyv 'x 
Fh. Jun, nag yn tramcwyddo i Anobaith, trwy 
y Wa-. Hall; onid gan roddi diohych i Ti am yr 
hydd. n, a gan Arſogu fy hun ag Ammynedd yn 
mer: y llawenychem mewn dim onid yn yr 
| duv-fln ſydd yn ſy nwyn yn agoſach i Ti, An- 
nalantWeylal Jun, nag y Tiyithem am un peth onid 
n teyr. hyn ſydd yn fy ſymmud i oddiwrthiti ; ſol 
yſpryaßz daymunem boddloni, nag ofnem anſodd- 
Amen. Ini neb, onid Tydi, ac eroti: Bydded pob 
ynt Och darfodedig, er dy fwyn di, ya ddiyflyr 
Inniſi; a pha bynnag beth ſydd gymmer— 
ni dib · Mwy ith Wyllys di, bydded Hyſryd i mi; a 
d di O fy . yn hygar genniſi yn anad 
; fal na bo un llawenydd i mi heboth, na 
muniad o un peth onid Tydi; Boed pob 


veddiat H poen 


vedd, heb na Sarrugrwydd na Dielwell 


74 Credaau ar addy Mawerth. 


pon a llaſur a anturier eroti, yn Ddiddyu. ! 
wech mi, a »hob eſmwy thdra a llony duc 

e fydd . , a fydd yn Anhyfryd i mi. l 

bar 1 mt gyſodi fy nobalon, yn fynych at. 
tati, ac rhag i mi Anghoſio ſy hun, dyroi m 
Las i goto ty mhechodau, gydag Etifeirxc> a 
2 dolur calou, 2 lawn fryd o wellhaad buch. ] 
ed, a N om Moecſan. Caniattà im 7 
od yn uſudd, heb groel-ddad}, yn Army. 1 
eddis, heb rwgnach, yn Burlan, heb lyare - 
digacth, yn Oftyngedig, heb fag, yn Lllon, de F 
faldod, yn Ddifrif, heb anghyſſur, yn gywi, . 
heb Amhenaeth nig Anwiredd: Caniatia iſ 6 
mi 'th Oft ai heb Anobaith, ac 1 mi une; £* 

nur gweithredoadd da, heb Ryſyg; 1 mi ger 
„dd Bai fy nghymy dog, heb waneaeth; 
i Addy ſcu ef trwy Air ac Ecſampl illder 1 


rilwydd muyn, Canatts i mi fe ddl met 
0 yd, fal mad all un bydol Fryd ei droi oli Jr 


0 Wert hiti; Yipryd mor ddianwadal, fal 12. 0 
al un c ber annogrwydd drwg, nag Annogin, 2d 1 
; juſco ef oddiwrth dy Walanaeth di; Cal a 
wor ddiyſgog, fal nad all un blinder, na thri 

lod ci oreſgyn, ac mor rhydd oddiwrih Gil. 2 4 


a dingioni, fal nad all un Pechod ymarddzs 
un this w le yno ft. 
Caniada i mi O Arglwydd caruaidd, dy ſd 
ymma, yn y Bywyd darlodedig hun; a pl. IT 
mi 505 yn gyſrannog o'th Wobr, a'th Law rat 
nydd nefol, yn Byd a ddaw: Trwy werd. 1 
„er waed o'r difrycheulyd Oen, ein ur Ii 


. len Ghrilt; i'r hin, gyda 1 ial 1 
| vi." 


lan. 
Wel 


1 at. 
| l Ir! 
ech, 
uch. 
im 
myn. 
ge- 
1, hed 
i 
alta ! 
wney- 


1 ger. 


1; 20 


de- 


\wedd, 


Yſpryd Glan, tri Pherſon ac Un Duw, bydded 


pob Anrhydedd a Gegoniant, os hull vel- 


= oedd Ocſoedd. Amen. 
| Hadlawn Dduw, Awdur pob SanRteid- 


drwydd a Hoftwr Undeb; yr hwn yn dy 


| Ddoethineb, a ſeſydlaiſt rhyſeddol Cyſindeb 


rhwng dy Eglwys orfoleddus yn y Nef, a'th 
Eglwys filwrns ar y Ddaear, megis Aclodau 
o'r nn. Corph dzrgeleddus, Pen o'r hwn y dy 


Fab Teſu Ghriſt; Caniada o'th Drugaredd, 
megis y mae 'T Saint bendigedig yn y Nel, yn 


gweddio attati, yn ddibaid droſom ni; felly y 


' gallwn ninnau, dy Glodfori di, yn waſtadol 


droſtynt hwy; ac mewn cy ttundeb a'u perſſe- 
ithlawn Gariad berchi eu Coffadwriaeth hwynt 
n dduwiol, hyd oni's cyfarfy:?lom oll ger 
— dy Orſeddſainge ogoneddus, ac yno 'r 
Addolwn ag un Galon Iachawdwr y Bd oll; 


Ir hon, gyda, thi, a'r Yſpryd Glan, ſy n byw 


ac yn teyrnaſſu Un Duw, tros holl oeſoedd, 
Veloedd, Amen. 
Ymma dyweder y Litani, ar ol, y Saith 
P/alm Penydiol. 9251. 


| Ag Re ee TT 


Grweddiau ar Ddy' Merchur. 
Rugaroccaf Arglwydd Ieſu Glrift, Atto— 


lygaf arnat, Nodda fi rhag enbydrws dd 
traterth ac anglymmeſurol Olal, ac fel yn 


amddiſſyn fi rhag prefedigacthau 'r Bd wn, 
ial na baun btth yn ſvriiio 1 foliu 'i lrad ye 


25 Ichus ddiddanwch a'i dwellodrus ddichellion. 


(- f * \y 


H » 


Eweddiua ar ddy* Merchnr. 75 


76 Gweddiau ar ddy* Merchur. 


Cadw fi, O Arglwydd, rhag pob anghym. 
medrol Driftwch: Gohl. ac Ofn bydol, 5 
er hyn a wyddoſt a fydd yu Anach 1'm Enaid 
Ac yma, O Arglwydd, yr wyt yn taer Ymlil 
y mwared, nid yn unig oddiwrth gwagedd y 

Bud, onid hefydd oddiivrth y Gofidion hynny 
a ddeilliant o gyffredin Felldith y dynol Ryu, 
ac o hollawl 5 gredigaeth, o Glefid a hairt 
Natur, gan yr hwn ym gortbrymmir cym- 
maint, al nid oes rhydd-did Vfpryd genni 
1 th weled, ac 1th ganfod di pan mynnwn, 
Nertha fi, O Arglwydd, fal na ddichon Cig 
Gwaed i'm Gorchſygu a pheri i mi berchy 
byrr a thwyllodrus ddifyrrwch y Byd, o flaen 
anſeidrol a tiragwyddol lawenydd Nef; fal n 
bo ft yn rhoi llac o fri 1 Urddas a thryffora 
dy dragwyddo] Deyrnas, nag i wag Any. 


dedd, a 1 darſodedig Olud y Bydr Ac yn ola 


fal na'm diwadnir trwy gyfrwyſdra, a dichel. 
tion y Gelyn, yr hwn nid yw ar un amſer, yn 


gorphwys Aman fv niniftri. Dyro i mi, 0 


Arghvy4d, yſprydol Ddoethneb, a Plwyll | 
iawn ganfod, Glewder 1 wrthladd, Ammy ned 
: ddivddef, a Gwaſtadrwydd i hir-verhan, 
Dyro i mi, yn lle Cyſſur bydol, —_ 
eanwch yr Yſpryd Glan; ac yn le a 


{-rch, a chnawdol drachwant, Tyw alt * 
Enaid diwair gariad, a duwiol ſerch, o'th Loi 


{nftaidd di. 


Bwyd, Diod, Dillad, Culg, a'r holl anghen 


reidiau era ell oll mae r Corph yn el Ober 


ydynt ſtinderus ac yn anhyfryd i frwd Vſpryd 


yr hyn, pe gallai, nid archwaethai ddim onil 
yinbori 


ut; TE 
FY _ OY | = th — 
„ 


ts ü ˙ ' od Ce 


—4 r t aA. co Anu uc 2 ung 


„ 


— 


— 0 2 20 


ur 22. 


ym. 
rhay 
1aid, 
mbil 
dd y 
/nny 
Ivy, 
Nairt 
cym. 
ennil 
nun. 
Cig 
»rchu 
flaen 
fal na 
ſſorau 
nber. 
1 olat 
ichel- 
er, VN 
m1, 0 


2111.36 
It 18 
h Lav 


nahen 

Ofvr 
pe 
m on! 
nber 


n 


3 


ddlan adaiwck ziydd, I anghfyncwidiol Wirt- 


r Undeb gionno o Galon a XIedd w]; * 


77 


ymborth yſ ydol, ac 4 0 of om bob anſer 
mewn gwleddau 'r Enaid. Nid yw addas na 
chyfreithlon ĩ ni wrthod yr holl bethau byn, 
an ſod ein Cyrph iw cynnal; ond etto mac 
Crlraith Duw ya gwahardd, i ni geting 'r pe— 
thau gyn yn ſwy, er digrifwwch nag er Angen. 
Caniattr gan hynny 1 ni dy Ras, 1 ochel pob 
tragor, a gormodedd, fal na cltwenychem ac na 
ſwynhaem pethau bydol, onid yn y cylryw 
wedd, ag y gweinient i ni, r achlyfſur uti 
glodiort di, eithr byth i'th ddigio neu 1th An- 
foddlont di, yr Hwn wyt yn byw ac vu tevr- 
nalſu, Un Duw, tros hol! oeloedd Octiocd. 
Amen. 
F4 OLLALLUOG a Thragw yddol Tw. 
Barnedigacthau yr hon ſy Gyfhawn, a': 
Gynliorion yn Anchwilatlwy, ac wyt yr: 
ymwoled anwireddau 'r Rhiem ar cu Plant. 
yd at y drydydd a'r bedweryd Genhedlacth, 
ac etto o'r diwedd ydwyt yo coſio Trugaredd; 
MadJeua, Attulygwn arnat, bechodau 'n Rhi- 
eni, a thro dy Ddial ymmaith oddivrth eu 
Heppil; Gwared yr Anwybodus rhag cae! 
eu Hudo au twyllo gan Gan-Athrawon, a'r 
Dyicedig, rhag ly wodraeth cu drygionus An- 
wydau; ar holl Deyrnas rhag yſpryd Croes 
adal, a Chynnen; rhag pob aſreolaeth men 
Cried, a Moeſau; a rhag pob Anghariad, ac 
Anghydiod: fat yn lVe'r aml rwygiadau, a 
gew idiacthau mewn Crefydd, dan y rhain yr 
Ubant won, y dychwelir hwynt drachefen, 


GCweddiauar diy Merchur. 


- 


H * 


onde 


78 Gueddiau ar day Merchur. 


onedd yr Eſengyl; ac i Lonyddwch Cydyy, 

bod, yr hwn nid y mewn un man iv geiſio, * 4 
ond oddifewn Cymmun yr Egiwys Lan Ga 
tholc, nac iy gael onid trwy ddilyn cyfarwy. 
ddid dy Ris. 

Tragwyddol Dduw, yr bun, yn y Dilwy 
mawr hwn o Hereſi, ſydd yn gorlifo yn pwll, 
ac yn gorchguddio yn agos wyneb y Tir; : 
Deilyngaiſt etholi rhifedi ſechan, 1th hunan, 
ac iw gwaredu hwynt yn dy Arch Sanctaidd, 
rhag y cy ſſredin Lif, a Riyferthwy ; Nynia 
foliannwn, at a Glodforwn dy Ddaioni anfſei. 
drol, triv'r Hon yn unig y meddianmen y v. 
Cyſlur o gadarn ac annewididl Gred, ym l 
rhy dd oddiwrth Anwadalrwydd y rhein, a 1 n. 
{ydd heb un Atteg, na Sail, onid eu Phantal, be 
a'u Mympwy cuhun; ac felly maent yn Bi. cu 
hwman ymma ec accw dros ennyd, ac or i 
diwedd yn ſoddi mewn cadduglyn Anftyddin ac 
deb. O Arglwydd, Par i ni fod yn yſynd Bac 
o'th Fendithion anrhaethadwy, megis yr an 
wa2nom di try ſicer Flydd; y Carem dia WW ym 
pherfſeitt:lawn Gariad, a Gan oſod em Got WW? 
ith yn gwbl oll, ar llawenydd y Byd a ddaw; Ne. 
goddeiem gydag Ammynedd yr hyn a genns en 
ailt ddigwydd i ni ymm a; ſelly pry ſſw rem yn: lac 
hen at yr hyn a Addawaiſt i ni ar öl y b 
hun; Trwy leſu Chriſt ein Harglwydd a: eh 
unig Geidwad. Amen. | a 

G. O Arglwydd gurndo fy ngwedd:, dt. 
| Ate „ : 

Darllened y Liteni o Eirioled dros Pryda!? 
| megzs Cr blatn, Tu Dal. 55. 10 


= & on ee 3 
- 


ddlon 

N 

1 a0. 
+ dia 
Gobv 
aw; 
enned- 
m ym 
bywyt 


dd at 
Ii. Ct, 
ry dai, 
_—_— 


Cu eddiau ar ddy' Ton, 


f 79 
| Ain Iachawdwr leſu Ghrift, yr 


bon an Ceraiſt cymmaint, ac a'n golch- 

ait ni z ih werthfawr Waed, ac a Oſfiy mm- 
at dy hun 1 ſatwolaeth drolom m1; yr hwn a 
yſrilwyd gyda'r Anwar, ac a Arclhollwyd yn 
ein am cu can weddau ni; Efe a ddrylli- 
yd am ein hanwifeddau ni, a thrwy ei gle— 
iſiau el, yr Iachawyd ni; Attolygat arnati O 
Arglwydd, oth Drugaredd anthacthadwy, 


7 owieſoga ſy rgbalon a'th neſol Ras, fal y byd- 


dai 'r Tan o'th Gariad di yn lloſgi bob aniſer 
yn ſy Enaid, ac yn Ennyn ynddi y fath ddi- 
© wair ſerch, y fath dyner doſturi, a'r ſath ddi- 
log ac hae! Hoffedd, megis o Gariad o ho- 
noti, ac mewn dynwared o'th Gyffredian a'th 
hollaw! Gariad, yr yilynnir hi at bub Crea- 
cur. 
O Arghvyydd, Hemva ſy Enaid, a'th ſrwd 

Fac a'th waſtadol Gariad ; fal ym mhob peth, 
ac uch ben pob peth oll, y Carwn di; ac 
yn o dy Gyfraith fanctaidd, y Carwn fy Ngh- 
Eymydog ynoti, ac eroti. 

Caztiatià i mi dy Ras, Attolygafarnat yn 
yngetng, er mwyaf Clod 1 ti, i mi Gare 
zam boll galon, i mi ddymuno ac amcann 
*Jachawdwriaeth, Budd, a llès pob dyn byw. 
* Caniadai mi, O Arglwydd, Garn fy ngh- 
#elynion yn berſſeithgwbl, nid yn unig mewn 
Cair, a Golwg, onid mewn Gweithred a 
Gwirionedd. Cymmer oddiwrthif pob Chw- 


gender meddwT, pob digofamt, Dirmyg drwg- 
ſeyb, Cenfigen, a pha beth Lynnag, ſydd yn 
wuhwyneb i burlan a. dibocced Gariad; yn 


in- 


23 Creadiau ar addy Jou. 


maint ac y b. 144i gennif dyb dda am bas 


heb rn nc bar yrrbwyll, onid gan Ger. 
po! Q 11 * 1 ti. 1 la 15 ncteid. law na {erchy; 

3 25 05 
lan G. rt ad; ac 1ddanposiddynt mewn Geiry 
a g elt! n Fe Li, 99 Aratlyw ch a Thiriondg 
pov To! E ri, a Chariat d. Amen. 1 


Gwrd li an ꝛ no ddzrbyn y Sacromeit bn 
aged; o flaen Angau. 
fy Arglwydd a'm Duw, yr wyf yn co, 
for ac yn dy Foli di, am 1 ti dei 
i mi 'r G:as, i fol yn gyſrannog mor fynya 
o'th Ddirgeleddion ſanctaidd, i cael fy hort 
Duwlol ymborth. dy Sacrament ſendiccaß in 
diddanu a'th beraidd, a'th fendigedig breſer 
oldeb. O Dad o bob Trugaredd, a'r Dune 
bob Cyffiir, Bendithied pob Taſod di, a chlsi 
fored pob Creadur dy Haelioni am y das 
ardderchog hon! Ac am danafi, yn gjn 
maint, ac nid gweddus Clod ynghenau Pech 
dur, Offrym: maf i ti. O fy Nuw, holl folic 
nau 'r Angylion a'r Seintau bendigedig f 
rhain e'th Addolant di, ac a ganant May! 
Ti 'n dragwydd. 

O Ieſu Gogoned, Attolygaf arnat, cyn1! 
Farw, Telynga roddi i mier Gras O wir Gf 
fes, o ddolur Calon ac Etifeirwch, ac o la 
a Dadolwch am ſy holl Gamweddau; i 
gymmaint ac ar awr Angau. y gallaf dy Ac 
li di yn oſtyngedig, a'th dderbyn di, Dur 
Dyn, Chriſt Icſu, Iachawdiwr y By41, yn ſan? 
eiddiolaf Sacrament yr Allor, gyda r dum 


deb eithaf; Ac ſelly gyda dn laddeuadt 0 


Cuweddiau ar ddy' Tou, 81 


u 
Get. 


cha 7 ) : 0 
arffed yr Eglwys Lan Gatholic, ac mewn pur 


bon bechodau, y dichon i mi ddiweddu ſy 
| Einives mewn Heddwch, yn y wir Flydd yn 


ade 2 pherfleith Gariad ar holi Fyd. Amen. 
| \ Y Litanz am y Sacrament Fendigaid. 
: Arglwydd, trugarha wrthym. 
7 Chriſt, trugarha wrthym. 
: Arglwydd trugarha wrthym. 
1 clol i : x 1 
le Bt Dduw'r Tad, Creawdwr y Byd, Tru- 
waa arha wrthym. | 
on O Dduw'r Mab, Rhybrynwr o'r dynol Ryw 
af, i Tiga wrihym. 


reſi} O Dduw 'r hos Glan, Perffcithiwr o'r 

Dus Itholedig, Trugar a wrthym. 

ci O Drindod fanflaidd, Tri Pherſon ac Un 

y da" ;Duw, Trugarha wrthym. 

n rb. leſu, Duw a Dyn, mewn dau Natur, un 

pecz t Duwfol Berſon, 7rugarha wrthym. 

fois leſu, ein rhyſeddol Dduw yr hwn erom ni 

edig a deilyngodd ddaroſtwng dy hollalluog Hun i 

Maul Av durdod Dyn, ac i ddiſgyn yn ddiſymwth 
ar ein Allorau ni, pan llafaro r Offerriad y 

cyn i! Ceirau Cyſſegredigol. 1rugarha wrthym. 


vir C leſu 'n anghyfired Dduw vr hwn, Er nid 
01a py Nefoedd amgyſſicd dy Fawredd, Etto 
au; 1 Reih ngaiſt ddyfod dy lanan i aros yn ei Eg- 
ly Adi | poyf, ac i bryſeddu yn ein myle ni mewn 
© Dus Pabel! echan, Irrgarhka wrlhym, 

yn ſans 13 n goruchat Frenin, yr hon, Er bod yr 
d bprydion bendigedig oll yn gwoini arnat, ac 
uant 18 al golgordd yn Amgylchu dy Orſeddfainge 


9” Net, Etto teilyngaiſt ar ein Corvmde- 
th1a4 


85 Cueddiau ar ddy Jou. 


ithiau cyſfredin dderbyn ymma, gwafanaeth. 
garwch, ac ym gyfeillach y fath wael weifon 
an hunain ar y Ddaear, Maped wrthyn, 

Ieſu 'n Meddyg Nefol, yr hn wyt yn pref. 
wyliaf yn yLlys o . Tragwyddol, ac 
etto ni ddic!wailt dyſod dy hunan rn Telz 
pryddlyd ni, gan weled a honom ar en 
Clafwely, a gan routi dy hunan i ni er Cyſſur 
dan ein Poenau;frugarha wrihym. 

Teſu 'n Dur gogoned, yr hwn fy 'n eiſted 
ar ddchen la er Tal tragwyydol, a Addoli 
gan ancirif lion, ac a Amgylchynir o bob 
parth a llewython y Goleuni anhygyrch, Tru 
garka wrthym. 

Ieſu 'n Rhadlawn Dduw, yr hwn gan ym- 
oftwng i wendid ein Naturiaeth ni, a gudd:if 
dy holl Ogoniant dan deiuaidd tithiau Bara a 
Gwin, ac a deilyngaiſt roddi dy hun 1'w weled, 
i' deim lo a'i flaſu gan y fath Anwyr, ſal adyn- 
ion a'n hilllgn, 7Trugarha wrthym, 

Ieſu 'n Graſlawn Dduw, yr hon gan Gen 
diſgleir deb arſwydus dy Fawreydi, dan y gwae! 
a'r goſtyngedig Oſgeddau hyn, a'n mywyn v 
hodgaiſt ni i neſſau attati dy hunan; 1 ſyneg 
'n Gpſeg, i ddatguddio 'n Gofidon, ger dy iro: 
di, ac 1 draddocli 'n Erfynion, uk Ddwylaw d. 

Trugarha wrthym, 

Ieſu 'n Caredig Dduw, yr hn, ien gwnen 
thur ni bechedariaid greſynnol, yn gylranny 
o'th Dduwiol Natur d oſtyngaiſt dyhun, i“. 
ned i mewn i'n Genau, 1 ddifgyn o044!pno 1 
Corph, ac i fod yn Un ahono:n ni, trwy Us 
deb amhaethol, Trugarka wrthym, 10 

| _ 


Eweddiau ar dy lou. 83 


Teſu, Bara 'r Bywyd, a ddaeth i wared o'r 


Nel, y neb ſydd py bwytta r Bara hwn, a ſydd 
0 


Byw vn dragwydd, Trugarha wrthym. 
Teſs 'r, Manna nefol, meluſrwydd yr hun 
ſydd yn porthi 'r Erholedig, yn Anialwch y 


Byd byn, Trugarka wrthym. 


leſu, ymborth yr Angelion, Pereidd-dra 'r 
hwn ſydd yn llenwi 'n Caſpnnau, a llawenydd 
nefol, Trugarha wrthym. 

leſu 'r diſrycheulyd Oen, yr hwn a Aberthir 
bob dydd, etto 'r ydwyt yn perhau 'n ſyw, bob 
anſer, a Fwyttair bob dydd, etto 'r ydwyt yn 
parhau i gyfan, ac yn Anllygredig. Trugarka 
wrthym. 

leſu 'r Bugail da, 'r hwn nid ofnaiſt oſod i 
lawr dy fywdd, dros dy Ddefaid; nac arbedaiſt 
i porthi hwynt, a'th Gorpe dy hun. Trugarha 
withym. | 


leſu, yr hwn, yn y goruchel ac anrhydeddus 


| Ddirgeledd hon, ydwyt yn Offerriad, ac yn 


lachawdwr eill deuoedd; 1rugarha rurthym. 
leſu'r hwn, yn y duwiol Goffadwriaeth hon 


© oth Farwolaeth di, a Adawaiſt i ui Crynodeb 
© oth holl Wyrthiau a'th Ry feddodau, Trugar- 


ha wrthym. 
leſu, r hon, yn y Sacrament aruthrol, a 
gynnullaiſt dy Eendithion oll i un Haelioni 


my fedd, Trugarha wrthym. 


leſu, 'r hwn, trwy 'r bendigaid firwyth hyn 
oddiar Pren y Bywyd, a'n hadferaiſt ni drach 


eln i Anfarwoldeb, Trugarha wrthym. 
leſu, 'r hwn, trwy ſancteiddio 'r teuluoccaf 
ar anglienarcitiaf o'th Greaduriaid, 1 adeiladu 


purlan 


84 Cweddiau ar ddy' Iou. 


purlan ddymuniad ynom o honoti; a ddyſca 
i ni 'r unig uniawn fyniant o bob peth aral. 
Trugarha wrthym. 

leſu, r hn, gan wneuthur o honot dy hun 
yn Ymborth beunyddol i ni yn y bywyd lun, 
a'n paratraiſt ni, i borthi arnat yn dragywy/; 
yn y neſſa, Trugarha wrthym. | 

Ieſu, r hwn, yn y duwfol Wledd hon o 
Gariad, a roddaiſt i ni Feddiant o'th Ris yn. 
ma ficcr Wyſtl o'n Gogoniant ar ol hy, 
Trugarha wrthym. g 

Trugarha wrthim O Arglwydd, @ Ma, 


2 11 n Pechodau. 


'Frugarta wrthim O Arglwydd, à Gwrani; 


' Guweddiau ni. 
Rhag rhyfygu meſuro hollalluogrwydd Duy 


yn öl gwendid y Symvyr, a'r Deuall ddynd 


Cwared ni O Arglwydd. 


Rhag rhyfygu deongli cyſrinachau mavr c 
Ewyllys di, yn öl anwadal reol o'n priod Fel. 


dwl, Gwraned ni O Arglwydd. 


Rhag pob marwerydd, gwibiad med], x 
A mmarch ar amſer yr Aberth ofnadwy, 6:4 


red ni O Arglwydd. 


Rhag eſgeuluſo dyfoy at dy Fwrdd ſanGtaid! 
a rhag dyſod mewn guedd ddihris a diy; 


Gwared ni O Arglwydd. 


Rhag unheilwng ac anfſrwythlon dderbyniz: 
o'r Sacrament Addoladwy, Gwared ni O A 


gluydd, 

Rhag pob caledi o'r Galon, ac Anniolc 
garwch am Fendith mor Rhagorol, Gwar: 
nm O Argluyad. 


Tri) 


| 


c 


( 


Cweddtau ar dd)' lou. 8; 


Triy dy anwrthwyncbol Allu, yr hwn 4 
gnewid defod Natur, fal y boeſti 'n gwyllytu; 
GCuared ni O Arg/wyd, 

Trwy dy Ddoethineb anchwihadivy, yr hon 
a ſydd yn doſparthu * peth, mewn perfleith- 
lawn daeſn, Gwared H O Arglwydd. 

Try dy Ddaioni anfeidrol, gan roddi dy 
hun i ni yn rhwydd, ac yn hael yn y Dirgeledd 
anymgyffred hon; Gwared H O Arglwydd. 

Trwy dy fendigedig Gorph, a friwiwyd dro- 
ſom ni ar y Groel, ac a roddir i ni yn wir ddt- 
1000 ammau, yn y Cymmun Sanctaidd, Gwared nz 
= 0 Arglwydd. 

Trwy dy werthſawr Waed, a gollwyd dro- 
ſom ni ar y Groef, ac a ſydd gerbron yn y 
1 Du WR Coreg! oer Fenith, Grwared nz C n 
Fre Nyni Bechaduriaid, Attolygwn arnat, 
J Corando ni. 

Fal y credem bob amſer, nad oes un peth 
are cytawn, a rheſymmol, nag i ni ddaroſt- 
o evg ein Rheſwm i Ti; Altolyown arnat, 
TE, bwrando ni. 
7 Fal trwy 'r Offeren ſanctaidd y cy ſaddeſem 
„n gyhoedd, dy berfferthrwydd anfeidrol ynot 
dy hun, a th oruchaf Lywodraeth ar bob peth; 
Attolygan arnat. Gwrando ni. 

Fal try 'r Offeren ſanctaidd, y cyſaddeſem 
n oſtyngedig ein bounyddol Hyder arnati, a'n 
Uudd-dod yn gwbl i ddoſparth dy Ewyllys di; 
Attolygzun arnat, Gwrando ni. 

Fal yr Addolem o ddifrif calon dy Ddaioni 
d, r hwn heb un anghen o honom ni, a luni— 
ul yn rhyfedd y fath garedig annogiadau, i 

1 wneuthur 


86 Creddiau ar ddy' Iou. 


wneuthur i ni 'th Garu di, ac i fod yn Die; 
wvdd, Ati gun arnat, Gwrando ni. 

Fal y cymmodlonen yn ddliolchgar, 200 
3 1 ymoſtiyng, i foil yn Unedig a honoa 

i, try wretog ddy muniad o fod yn Un, a ho. 
we Aide 11; lygur 2 arnat, Gurando 1. 

Fal yr amcanem o ddifrif calon heddychu 
} unain a Duw, ac i ſod mexwn Cariad perflaith, 
a'r holl yd, cyu y neſſaem at ei Frenhins 
wledd o'i Gariad; Attolygwn arnat, Gwrar. 
dn nt. 

Fal y toddir ein Eneidau i Barch a Chari! 
i \ ſtyrio, a orocſawi mor ogoneddus Lettews! 
a'yr ennyd. o dderbyniad, o'i ſanctaidd Gorpl, 

Aitolygun arnat, Cwranda nt. 

Fal y caſglem ein meddyliau ynghyd, i Glod- 
ori, ac 1th fendithio di, ac yr ymegniem u 
Adioed a'n holl nerth, tuag at wir ddiwy giad 01 

uch- edd; ar ein dychweliad oddiw reh yinas! 

er ſanfeiddiolaf Euchariſt; Attolygwn arnit 
„rand ni. 

Fal y iacheir ein calonnau, o'u holl glu ya 
.c a'u nerthir yn erbyn ail-lithriad, tro; 
Feddyp ginaeth nefo] hon; Attolygee Ra art, 
Curando nt. 

Megis ag yr ydym vn dy Addoli di ymma, 
dan y golgedCa'n ſanctaidd hyn, trwy Pfad 
telly, y gallwn dy weled di wyneb, ar öl hyn 
a: yn dy wynfydedig Wyd4 lawenhau 3 
dragy wydd; Attolygzn arnat, Gwrando ni. 

Oen Duo, vr wn wyt yn dwyn ymmai 


pechodau 'r By A/ bed m 0 Arglmy Ad. 4 
en 


Cweduian ar ddy* lou. 87 


doi, Oen Duw, yr hon wyt yn dwyn ymmaith 
pechodau 'r Byd, Grrando nz O Argluydd. 

W Oen Duw, yr hon wyt vn dwyn ynmaith 
nom pechodau r Byd, Trugarta wrthym, 

2 ho- 

Antiphon. 

bu n 

faith, Ogoned Frenin nef a Dacar i ddangos go- 
hin lud ei Haelioni, a ddarparodd arbennig a 
ran. difglair Wledd, ac mae fe 'n galw ar y gwae— 

Lf 01 Dderhaid i ddyfod ac i eiſtedd i Jawr 
arial, wrth ei Fwrdd ar care g waloddiad hyn, 
eus, N Deuch attaſi, barb a /idd yn fhinderog, ac yn 
orph, WW , ac Mi a fart il, arnoch H 

natd i Hdd fig yn wir, a'm gwacd : ad 
Glod- diod yn wir. Mat. xi. 28. loan. vi. 55. 
em n 6. Tydi O Arglwydd a roddaiſt i ni Fara 
laden or Nat. Alleluia. 
vinant At. Yn lawn o bob meluſrwydd ac Hy- 
arnitl, iryd ch a Alleluia . 

6. O Arglwydd gwrando fy Ngweddi, 
wylan, At. A deucd fy Llèf hyd altati, 
try ! 
\ AFide, FT IWedd:. 

DE W, yr hbwn yn y Sacrament rhyſeddol 
vmmz, ymma, a Adawaiſt ini Goflalwriaeth 
Fhd ) veſtadol o'th Ddioddefaint di, Caniada i ni, 
hn Attolygwn arnat, anrhydeddu dirgeleddion 
bau 1 lanctaidd dy Gorph a'th Waed; yn v modd, 
{0 ni. Wy lynniem bob anſer, ynom ein hun, ffrw- 


'pryd Glan wyt yn byw ac yn teyrnaſtu, Un 
Oe Da dros hol cefoedd Ocſocdd. Aen. 


oy | 7 ” 7 * % » 
mmail bn dy Rhybryniad; yr hwn, gyda 'r IId ar 
Be 


d. 


PAUSE 


18 Cweddiau ar d Gwener, 


Gwcddr mewn anrhyaedd o Datoddrfaint wn 
Hargtuydd. 


Ttolygaf arnat, 0 Arglwydd Ieſu Ghril, 


bid dy werthſawr farwolaeth di yn Adgy- 


| 
did a Bywyd i mi, byddent dy weliau lance 
taidd yn feddyginiaeth : a iechid 1 mi, a'th fan. 
cterddiolat Gorph a Gwaed yn Fwyd a Diod ; 
: mi; Dycced dy Ddioddetaint fendigedig ff, 
Ir Gwy nfyd tragwyddol; a bydded Wawenydd 4 
diwydrwydd, a Dihewyd, megis heſyd lechid 


ac yingeledd ff Enaid, i fylyrio ar dy Drugs. 1 


reddau di ynawr, ac yn dragywydd. Amen. . 
A r-. — 
Cwedliliau ar Daydd Gwener. 4 
Oruchaf, Oſnadwy, Carediccaf Arglwydd, F 

(| 


a'm Duw, yr hwn nid wyt byth yn gor. 
phwys dangos, dy Drugaredd tuag attom ni 0 
bechaduriaid; gan 0'r cylry w fath yw dy an WE? 
feidrol hynawſedd, doſturi, a'th Gariad, fal Fo 
pan y digiant di, ac y troſeddant yn dy erbyn 
di, etio nid wyt yn arbed pentyrru, dy ſend. . 
thion arnynt nu y; yr wyt {1 Bechadur gwacl 1 ad 
a falw, yo rhoddi diolch 1 Ti om dy anle1drul Jod 
Ddaioni, yn gymmaint ag i Ti am Creu vn 0! 
dy Lün a'th ddrych dy hun, am gwi neuthet 
un addas o'th dragwyddol Ogoniant, a gan 
junio cymmaint o Greaduriaid eraill er bu! 
a phorthiant | im fi. | 

Bendithiaf di am yr annhraethol weithre! 
om Prynedigaeth, wy T hon di a'n gwate. 


daiſt o gacthiwed Satan, ac yanill«: f dy m! 
rhyd. 


2+ 


wydd, 
n gor. 
om ni 
dy an- 
4 {al 
erbyn 
ſendi- 


3 owacl 
iſerdrol 
u un (| 
neuth. [ 

a Can 
cr build 


veithre! 
| 0 Walt 
ft 10 

rhyé' 


j 
' Mouliannaf di, am i Ti fy newis am dethol o 
blith cyrnifer miloedd o ddy nion ni'th adwae - 
nent di, ac orweddant mewn Anwybodaeth a 


grelynol Gyleiliornau, i fod yn Was i [1 ac 


Cneddiau ar day Gwener. 89 


rhydd ſynediad 1 mewn i'th Deyrnas nc fol, 


n Aclod o'r wir Eglvyys Lan Gatholic; 
Bendithial di am dy ſacrafennan fantterddiolat, 
yn anad dim, am y rhagorol dairgelweh, yn yr 
hun yr wyt ti dy hun yn wir, ac yn ddiammau 
, . . 3 17 ſy had A { 
n Breſenol; am 111 ſy nghadw cyninſer 
gwaith, rhag Uffern, i'r pwll diwaelod hwn, 
bwriaſent fy aml a'm dir law, bechodau fi, oni 


Ebualai 1'th ant haethol Ddaioni fy ngwared i; 


am y rLain, a'th ddoniau eraill oll, vn enwe- 

dig am y rheint a dderbynais o'th Haelioni 

ei, O, ſym Goruchaf Arglwydd, Offrymmatl i 

ti pur, lan, dihocced, ac uluddat ddiolwch, a 
üdichon fy nghalon dalu i 11; gan Attolwg 
gr y ſendigedig Forwyn Fair, ac ar yr holl: 
Saint yn y Net, gyflawni ſy niſſyg i a'u cyſiawn 

Foliannau, 

Ac ynawr fy unig Rhybrynwr a'm Ceidwad 
pyrwyt yn Ymbil yu ufudd am oleuni dy Ras, 
L adnabod ym mha beth y pechais, ac ym mha 
dd a'th ddigiais di, fal trwy gyfaddas a diana 
Holiad o'm Cydwybod, y gallaf weled a chan- 

d ly mhechodau fy hun, gydag Etifeirwch a 
Dolur calon; a'th Drugaredd annhraethol, 
da gwreſog ſryd a chryf fwriad, o wellhäad 
puchedd, Tia weli, O Arglwydd, ſy mhech- 
url, ac a wyddoſt fy nhrueni yn well na fi 
hunan. Mae 'n etifar gennif © waelod ſy 
glalon, i mi hyd yo hyn, ddigio Arghyydd, 
mor 


90 Gweddiau ar ddy' Gwencr, 


mor garedig; ac yr wyf yn dymuno [08, {; 
nolur, am ſy melau, etto vn fwy. Mi a Gs. 
riedais wneuthur yn well, triwy dy Ras, ot 
hon nid oedd diffyg ; etto mi a lithra's, bn 
Trofeddau gynt; dy Ddatoni, O Ag v 
ſydd yn gwahardd 1 mi Anobeithio, ac an 
hynny hyderaf, yn dy Drugareddau di vn 
4dibaid, ar bob achos, ac ymroaf, o bruch. 
der calon wella ly inywyd, beunydd. Gus. 
red ft, O fy Nuw, rhag pob pechod marwol, 
yn dragywydd ; a dyro 1 mi Ras, i yo 
cheſtu felly, yn erbyn fy mhechodau mal. 
deuol, fal y gallaf eu gorchſygu hwynt, ot 
diwedd yn achlan. Ac mewn Dadolwch am 
y Thain, am holl gamweddau gynt, ac am be. 
chodau 'r holl ſydd ; megis hefyd am dy an. 
hydraeth Gariad, a th Haelioni, a gluduil 
arnafi, ac ar yr holl ddynol ryw; yr wyl in 
Offrymmu i Ti, Rhyglyddiannau dy Ddiodde. 
fatnt chwerw, a'r gwerthfawr ddefui lwnny 
o'th Waed, a ddineuaiſt er ein Iachawduf. 
aeth ni, ac yr wyf yn cyſlwyno i tier Cariad 
fllamychedig hw nnw pan traddodaiſt dy hun, 
1 erchyll poenau 'r Groes er ein mwyn ni. 
Ac mewn Undeb a'th wyllyſgar Aber 
ar y Groes droſofi. yr wyf yn Aberthu iy hun 
a'r cwblol] om Eiddo, ith Anrhydedd di, ac 
ith Ogoniant dragwyddol. Nid wy) "1 
Cadw dim oddiwrthit, onid yn rhoddi 
cwbl 1 Ti, eiddo 'r hwn yw, ac yn gwnel 


Cd 


yr bwn yw dy eiddot trwy Gyliawnder. 
Duyro i mi dy Ras, O ſy Nuw, i fy eb 


Ne 


ay 
thur hwnnw o'th. Eiddot trwy ſym Ewy!l 0 
4 
b 


, Or 
m 
yd, 
c am 
(WY 
Fuchs 
(3103+ 
wol, 
mor- 
mad- 
u, 0! 
ch am 
m be- 
dy ants 
luduil 
wy * 
hodde. 
lyvnny 
wdwrt 
Cariad 
dyhun, 
1 ni. 
Aberth 
1 fy hun 
d di, a 
wyl n 
noddi 
wnel 
CI, 


1 ſyv V1 


Ke 


Eweidiau ar d' Gwener. 91 


well ohyn alan, ac: Grffeſſu ſy mliecho- 


dan mewen auer cyſtivas with fy Nhad VI. 


Enmvdots Dyro 1 mi war Olfvnyerddrwydd, 
Ent wch a Phenyd: Gras ith vidnabod di 
an hinan; Purdeb calon vn „ holl Weith— 
redocdd 3; Ammynedd. Diweirdeb a Chariad 
perſſaitbh: Dyro i mi Fuckedd dda Marwos 


eth ddedwydd; a thuag at hyn ar beryglus 


aer {ſy Y madawlad o'er Byd hen, Caniadhaà 


Sein:au bendigedig, fall gvda hwynt, o'th 
fugaredd di, y gallat Foliannu a'th Ogoned- 
du di yn dragywydd. Amen. 
O leſu, fy 'Annwyl Geidiwad, bydd Dru- 
garog wrthif Bechadur. 
(Cgeddi ferr at em Iucſi audiur bendigeldig. 
e ddywedtr ar wn pryd, ac a Adroddir 1 
ls 


| mt borth a chynnorthwy yr Angy lion a r 


at, mewn anriydedd ot bump Archo 


uu o un Dirgrledd arall on Ithybryniad 
14a / Bader, ſef Ein Tadni, &c. HantYfych 
grell Mair, &c. ar Gredo, // Credaf yn 
Nme, &c. ; 
(3Ogoniant, Anrhydedd a Moliant a fo i'n 
Harglwydd Ieſu Ghriſt: holl cenhedlaeth 
u ddacar Addolent di: Bendigedig ſfyddo 
th Ey ſanctaidd, yr hwn erom ni becha— 
ward a deihyn gaift geni o Forwyn oftynge« 


— 


g; a bendigedig fyddo dy anſeidrol Ddaio- 
. , . 4 4 * * 
„ r hwn a tuolt farw ar y Groes er ein 
DN... f . 

iybrvniad ni. 

O leſu, Mab Daw, a Rhybrynwr o'r dynol 
1 * ; A ” 8 £ 7 

e, Irugarhi wrthim ni; ac doſpartha Telly 
b bywyd yma yn dy Ris, fal y gallem . 

0 


—_ — 
— — — — — — — — ä—mZ—U—äj f—6-ͤ— eos — - 


92 Gweddian ar di Gwener. 
ol hyn lawenhau gyda thi 'n dragywydd yy 
dy Ogoniant. Amen. 
G. O Arglwydd, gwrando fy ngweddi, 
At. A deued ſy Llef hyd attati. 
G. Bendithiwn ein Harglwydd. 
At. Bid diolwch i Dduw. 
G. Gorphwyſent mewn Heddweh encidau 
r Ffyddloniaid trwy Drugaredd Dduw. 
At. Amen. 
Luan n bendigedig Iachatudur Tefu Ghriſt, 
A Rglwydd, trugarhà wrthym. 
* Chriſt, trugarha wrthym, 
Arglwydd, trugarha wrthym, 
Ieſu, derbyn ein gweddiau. 
Arglwydd Teſu, camaita 'n Golynion. 


ne 


O Dduw 'r Tad, Creawdwr 5 Byd, ] » 
O Dduw 'r Mab, Rhybrynwr o'r dy- n 
nol Ryw, * 
O Dduw 'r Yſpryd Glan, Perffe- I 
ithiwr o'r Etholedig, | 
Trindod ſanttaidd, un Duw, oo | 
leſu, Mab y Duw byw, 8 
leſu, cywir Ddelw, neu Eilun gogo- | 8. 
niant dy Dad, , I 
Ieſu, pelydr llewychedig y Goleum | * 6 
tragwyddol, 198 
Ieſu, 'r digreedig Ddoethineb, a ſydd | = MM 1; 
yn Llywodraethu pob peth, 1 
Ieſu, r Gair tragwyddol, a wnaed yn ] 
Ddyn er ein Rhybryniad ni, | f 
Ieſu, bendiccaf Fab o'r Wyryf Fair; 8 
Ieſo, Galluoccaf, | n 
Ieſu, Gogoncddulal, ho 


Teſu, 


Eweddiau ar ddy' Gwener, 93 


112 WW leſu, Goſty ngediccaf, ac Addfwynaf, - 
leſa, Ammynedduſaf, ac Ufuddaf, | 
' leſu, Diwerriaf, a fancteiddiolaf, 
leſu, Carwr Tlodi, 
leſu, Carwr Heddwch, 

f leſu, Carwr o honom ni Bechadu- 
dau raid anniolchgar, 
lelu, 'r hwn a ddacthoſt i lawr o'r 
ref, i ddyſcu Gwirionedda 'n Tachaw- 
u riaethi ni, o'th Enau pureiddiafdy hun; | 
leſu, r hwn a dramwyaiſt cyd ar y 
Wacar, 1 ddyſcu i ni trwy Elampl, y 
ordd tua 'r Nef; 
leſu, 'r hwn a o2vngailt dy hun 1 fa- 
wolaeth y Groes, i gymerid ymaith 
in gwrthwynebrwydd i ddioddef,” ac 1 
ayſcu i ni oddef, pob peth er Gwyn- 
id tragwyddol: 

leſu, r ien a dderchafaiſt ir Nef, i 
darnhau'n Cred, ac igodi 'n awyddiryd, 
wg at liccer lawenydd 'Lragwyddoldeb; 
leſu, Awdwr o'n Fſydd, a Diweddwr | 
ſn Gobaith :; 
lelu, goruchat wrthddrych o'n Cariad, 
| itagorol ddigonedd, o'n hol chwan— 
ll, an dymuncdau; 

leſu, n Duw., Bendigelig vn dra- 
wydd, Trugaha, c Arbed na, O Ivy. 
Trugarha, a Guwrando ni O I. 
Wa pe Ars le/u, eber 4 Nt. 
ag pot, pechod; 4 ., G, ned ni. 
Eg NIatwolaeth wagwyddol ; Ly, 
ed u. 


On. 


3 
"11/1402 DY οο u 


OO 
wilryg4on DPYADINAT, 


1rvyp 


— —— 


— —— —— 
—— nous 


' Eweddiau ar dd Gwener. 


U 


Trwy Ddirgeledd dy Vmgnawdoliacth ſane. 
taidd, a'th Enedigaeth oſtyngedig; I, Ga. WH 
red ni. i 

Trwy Sanfteiddrwydd dy Athrawiaeth neſc, 
a'th Fuchedd Aruthrol ; Te/u, Gwared ni. * 

Trwy rh. „lyddiannau dy Ddioddefain WW 
chwerw, a'th Angau, ſydd yn Adſywio pad Wer 
oll; le/u, Gwared ni. 

'T rwy dy fuddugol Adgyfodiad, a'th orſoled. 
dus Dderchafael ; 'Teſu, GCrared ni. 

Trwy Ogoniant dy deyrnas ne ſol, a'th 
Fawredd anymgyffred; I-/u, Gwared ni. 

. Bechaduriaid; Attolygron ar nal, C. 
rando nt. 

Teilyngu o honot ymddiifyn, a llywol. 
raethu dy Eglwys ſanctaidd, yr hon a rybg. 
naiſt a' th w rerthfawr Waed; Attolygwn arn!, 
Guwrando ni. 

Fal trwy edrych yn oeſtadol ar dy fuchedl 
rhyleddol, yr ymegniem ddilyn, dy Camtau 
di 'n flyddlon ; Atto/ygwn arnat, Cwrand) ni. 

Fal trwy wadu annuwioldeb, a chwanta, 
bvdol ; a thrwy nagcau 'n anghymmelur, 
frydiau, a'n drygionus Anwydau; y buched- 
dem yn ſobr, yn Gy ſiawn, ac yn Dduwio!; 
Attolygwn arnat, Gwrando ni. 

Fal trwy dy Gariad di, y Croeſhoelur y 
Byd i ni, a Ninnau | i'r Byd ; Attolygio RN arial, 
Gwra ads 17 

Fal pa beth bynnag a Ofynnem, yn ch 
Env ſanctaidd di, y derbynnem trwy dy Rhy- 
glyddiannau anfeidrol di; ; Attolygun arnii 
Gwrando 1. 

M1 


U 8 Cweddiau ar ddy Gwener. 95 


me- Mab Duw, Abtolygun ar nat, Cwrando ni. 

n. Oen Dau, yr hn ſy'n cymmerid ymmaith 
pechodau 'r Byd, Arbed nz O Te/u. 

efcl, ! Oen Duw, yr hwn ſy 'n cymmerid ym- 

7 maith pechodau 'r Byd, Gwrando ni O Ieſu. 

am . Oen Duw, yr hen ſydd 'n cymmerid ym- 


dard maith pechodau 'r Byd, Trigarha writhym ni. 
Arglwydd, Trugarhà wrthym. 


oled. hriſt, Trugarhà wrthym. 
| Arglwydd, Trugarha wrthym, 
26 WW Ein Tad ni, &c. 
. Cx. Antiphon. | 


| 82 B dydd o'n einiges, nid draethwn dy 
ywol. Glod, ac a Gyhoeddwn dy Berffeithrwydd 
rybry- d, O Ieſu gogoned, fal y Cynyddem bob 
arndt, Nah dd, mewn Parch o honoti. Nyni a gyfrifwn 
beunydd, dy Drugareddau di yn Yiſtyriaidd, 
ched Hy cynyddem beunydd yn dy Gariad ti. 
amt WP C. Yr hyn oll ſydd gennym ac ydym, ny- 
ndo m. Wai a'i derbynaſom o'th Ras. Alleluia. 
vanta, WP At. Yr hyn oll a ddymunwn ac Obeithiwn, 
nelur Nya diſgwyliwn yn dy Ogoniant. Alleluia. 
uched- G. O Arglwydd, gwrando fy ngweddi. 
uw; At. A deued fy llef hyd attati. 


5 ; Gweddiwn. 
oelur \ []Olalluog Dduw, a Thrugaroccaf Iachaw- 
z arua', der, Goleuni 'r Byd hwn, a Gogoniant 


IF by'd neſſaf; Teilynga, Attolygwn arnat, ole- 


yu cen deuall, ac Ennynu 'n Gwyllys, a ſanct- 


iy Riy- adio holl nerthoedd ac Awdurdodau er 
2 arnat, Wraid, Fal tra fem ni a'n Genau yn adrodd y 

Sveddiau hyn, y gallem oddifewn o'n Calon 
q Addoli 


Th 


gs Grweddiau ar Ddy' Sadwrn, 


Addoli dy Dduwdod, a ſynnu dy Daaioni, x 
chyflunio 'n buchedd yn ol dy Ecſam plan (anc. 1 
taidd, nes o'r diwedd, trwy aml Fyfyrrdod xx 4 
Dedwyddw.h a baratoaiſt i ni ar ol hyn, y I 
diddyfnem ein Awyddfryd a'n ſerch oll ot. g 
wrth pob anghymmedrol ymlyniad wrth y g. 
Byd, ac y goſo lem ein Meddyla: gwbl ary Fe nn 
Meddiant o honoti, yr hen gyda 'r Tala: at 
Yſpryd Gian, dd yn by ac yn teyrnaſu bu ci 
Duw tros holl Oeſoedd Oeſoedd. Amen. n 
Endith Duw hollalluog, y Tad, a'r Ml, 
a'rYſpryd Glan, a fo gyda ni, ac a drigog du 

ein Calonnau yn dragywydd. Amen. 


cyt 
** 
al 

GwedJiau ar Ddyd Sadwrn. Tyc 


T Dduw, Mi a'th Addolaſ di, a Anf 
a roddaf ddiolch 1 ti am dy anfeſurol At gve 
fwynder, a'th anfeidrol ddaioni, trwy r than onid 
goddefaiſt ni greſynol ac Anniolchgar de hael, 
chaduriaid, nid yn unig i fyw, y rhat yd WF gedi, 
yn gwbl anheilwng o fywyd, onid a fade WR gofal 
aiſt hefyd ein Camweddau i ni, ac a grugi: We 
dy fendithion arnom. Par i'th Haelion: 08 naf h. 
ganhynny, O Dduw, orchſygu ein o Tygi9% Wi, a 
ni, i th Doſturi di nawſeiddio 'n caledi . bedig 
i'th loſgedig Gariad doddi n calonnau he bun, 
lyd, fal ein newiddiir ni o leſtri digotaint, , O 
leſtri Trugaredd ; ac wedi cael ein rhydde bref 
oddiwrth ein holl bechodau, y byddem mn tr 
wreſog, mewn Cariad o honoti, yn 2" vacd 
maint ag y buom yn Oer yn dy Vp 
naeth. di. 1 


Gweddiau ar ddy' Sadwrn. 97 


Anuwylat Teſu, caniatta Ras, i ni rhodio 
vn 1y orchymmynion di; ac 1 redeg ar dy ol 
di, ac felly i ddynwared dy Fuchedd, a'th 
” Didioddefaint di, cam, a cham; fal y gallai 
* gwreſogrwydd ein golychwyd rWon, ddiwy- 
2 gio ynom, Diogi, a Chlaeardeb, ein yma- 
= rveddiad gynt. Caniatta i ni gael ein Trot, 
2 aitati weithian, a'n holl Galon, ac ar öl cael 
ein cyfnerthu yn dy Ras, y Clodforem di, 
n Rhybrynwr, a'n Iachawdwr yn dragywydd. 

Duw lawn o bob toſturi, yr wyf yn gynta 
dim, yn ymbil hyn o drugaredd i'm hunan, 
bechadur gofudus, gan ſy mod yn ſeſyll mewn 
cymmaint mwy o Angen, o gynnorthwy dy 
© Ras; o herwydd fy mod yn wannach, ac vn 

lat galluog, nag eraill, i wneuthur daton's 
Tydi a wyddoſt hefyd, Rhadlawn Dduw, mor 
Anfuddiol wyf, ac mor fynych y rhwyftrais 
gweithrediad dy Ras nid yn unig ynol ly hun, 
onid yn eraill, heſyd. Am hynny, Arglwydd 
hael, a thrugarog, Attolygaf arnat yn Oſtyn- 
gedig dros y rheini oll, a gymmynnwyd i'm 
_ gotal a'm pryder i; neu 'r erchwyd, mewn un 
WE odd, fy ngweddiau droftynt ; Gorchymmy- 

| nal lnvyynt, O Arglwydd, 1'th Nodded ſanctaidd 
di, a goſedaf hwynt oddifewn 1'th Galon ga- 


u redig: Cadw hwynt, yn öl dy fodd di, dy 
bun, a dug hwynt, i'r Bywyd T ragwyddol. 


O Arglwydd, fy Nuw, Attolygaſ arnat dros 


d breſwy lw yr y Md, ymmyſe y rhain, yr wyf 


yn trigo; fal trwy 'r colliad oth werthfawr 
5 waed, a thawy 'r diwaclod ddvfzdo, o'th holl 
% K Druga- - 


* 
* 
be 


98 Cweddiau ar ddy' Sadwrn. 


Drugareddau, bydded iddint hwy, a ninnau 
oll, ddigonedd o'th Ras; fal na byddo nebo © 

honom, yn Marw, yn dragywydd. Dyro ini0 1 . 
Argheydd, anghentheidiau yſprydol, ac am T. 
ſerol oll; a Rheola, a chyſarwydda ni, felly 


yn dy Gyfraith ſanctaidd; fel y gallom gynyd. lad 
du beunydd, yn dy -Waſanaeth di; ac or lay 
diwedd gael, ein derbyn, i'th deyrnas Drag. dd 
wyddol. Ha 
O Anwylaf Ieſu, a'm ffyddlonaſ Gariad, rt be 
wyt yn Offrwm, ac yn gorchymmyn i ti, y = 
rhai 'n oll a ddymunent, fy ngweddiau ante. W F 
wng. Yr wyt ti, yn llawn Trugaredd ac yn i 
lawn Haelder, i bawb: yn öl eu hangen 1 
hwynt, a'th Drugaredd dithau; yr wyf n * 1 
clodfori, dv Enw di, am danynt. O Arglwydd . 
na wna 1 ni, yn ùl ein Haeddiant, onid yn 0|, 771 
dy Ddaioni anſeidrol dy hun. Amen. 55 
Ceddi at y Fendigedig Foruyn Fair. or 

O Fendigaid Forwyn Fair, difrycheuyd WW g * 
Fam o'n Harglwydd, a'n Iachawdwr le- lin 

ſu Ghriſt; Cyflwyna Attolygaf arrat, en . bn 
gweddiau amherflaith, gerbron 8 Tru Ip 
garedd dy ogoneddus Fab; ac offrymma 1d wh 
dy Eirioledd cymmeradwy, droſom ni; ar idio BF - 
fe deilyngu maddeu, n pechodau gynt; 4" 3 
gwared ni rhag profedigaethau, 1 * « ohn 
iddo 'n ymdifilynnu ni, yn ein holl fhyrd, uon 
a chymmorth, ag Ardwy ei Ras. Ban ei 


0 


War ( 


* 


G eddiau ar day Sadwrn. 90 


O Wyryf fendigaid, trwy 'r llawenydd an- 


' rhacthadwy a lenwodd, ac a orchgwddiodd dy 
Yſpryd qi, pan manegodd yr Angel i ti, 
9 Dirgeledd addoladwy, o ymgnawtdoliaeth cin 


lachaudwr; a thrwy 'r traddodiad perffetlth. 
lawn o'th hunan, i Wyllys Du, pay atteb il 
iddo, yn oftyngedig ; Hel waſanatiyddrs ein 
Hargluydd, Bydded i mi yn of dy Au a; At. 
tolgwn arnat, ynnul i ni, r Gris © [1-1viol 
Flydd, o ſynhwyrol Oftyngeidiray d; ar © 
ddaroſtyngiad Non, i wyllys Duw, yi mhob 
peth. 

O Fam rhyſeddol, trwy 'r tyner ſerch, a's 
didorr weiniad o'r bendigedig leſu, vn ei Fe- 
brd; a thriwy 'r anghy fartal hyfrydwch, a fed- 


diannaiſt wedi hyn, yn ei Athnawiacth, ne lol, 


ai Fuchedd aruthrol; Attolygwn arnat, vnnil! 


ini dibewyd dyfal, a pharhad diapwadal, Vit 
cin dyledſwydd 1 Dduw, fal y bydddai 'n hyl- 
ndweh yn ei Gyfraith, a'n Hyder ni, yi ci 


vodded ſanctaidd. 


Mam o dolluri a thrueni, tryy 'r nocnan 


Iminiog hynn a drywanent dy Galon di, pan 


v buolt en dyſt galarus, o Ddioddefaint dy 
Fab, ac at gwelaiſt ef yn ei chwerw Locs, yn 


Neyr ddrylliog gan ffrewyllon ffyrnis; vn 


vaedu ar y Groes, wedi ei Adaw gan ci 
Geraint, ac yn Merw yngheno] ci Elvnion ; 
\ttolygwn arnati cais i ni, Doſturi tuagat IIc. 
pulon dynion eraill; ac Ammyndedd i rin nau, 
Eu em Adfyd, a ffyddlon gviattebiat held, 1 
Rur Gariad, a ſerch ein Rhybrenwr. 


K 2 O 


100 Gueddiau ar ddy' Sadwrn. 


O Forwyn ogoneddus, trwy rhagorol laue. 


nydd, dy galon, ar fuddugol Adgylodiad 6 
Fab; ai orfoleddus Dderchafiad, 1'r Netoed; 
uchod ; Attolygwn arnati, Cais i ni, r bendith, 


ion o fuchedd rhinw eddol, 5 farwolanh an 


ac o Adgyfodiad dedwydd; tal y galliwn 1 
Lawenbau, dros fyth yngholwg Duw, ſyn 
ei Ovoniant, a chlodfori ei Ddafoni; try \ 
un leſu Ghrift; yr hw, gyda 'r Tad, ar V 
pryd Glan, lydd yn byw, ac yn teyrnaſſu, Ui 
Duw, dros holl oeſodd Oeſodd. Amen. 

G. O Arglwydd, gwrando ſy ngweddi, 

At. A denen ſy let hyd attati. 

G. Bendithiwwn ein Harglwy dd. 

At. Bid diolwch 1 Dduw. 

G. Corphwyſent mewn heddwch Eneilx 
r Hyddloniaid, trwy Drugaredd Dduw, 

At. Amen. 


Litan ferr y Forwyn fendigaid. 
>. 


APs glwydd, Trugarha wrthym, 
Chriſt, Trugarh& wrthym. 
Arglwy dd. Trugarha wrthym, 
leſu de erbyn ein Gweddian. 
Arglwydd leſu, caniatta ein Er ſynion. 
O Dduw * r Tad, Creawdwr y Byd, Trugan 
wrt tym. 
O Dduw 'r Mab Rhybrynwr o'r dy! Rn 


PT: ugarha wrihym., 


0 


Tre. 
Far 
Sar 
San 
Me 
Mai 
Pric 
Pab! 
Mar 
Man 
Man 
Mam 
Mam 
Alam 
lam 
Mory 
Mory 
Morw 
Morw 


thlo 


Mor 


Porei 
Flagur 
up ra 
endig 
endig 
ndig 
che 
rvch , 


Ach! 


Cweddiau ar dd) Sadwr 1. 101 | 


oO Dduw yr Yſpryd Glan, Perffeithiwr or 

| Ktholedig, Trugarha wrthym. 

8 -Trindod ſanctaidd un Duw, Tragarha drt x. 
Sanctaidd Fair, = 

u Sanctaidd Fam Dduw, | 

= Sanfiaidd Wyryt y Gwyryſon, 

Merch y Tad tragwyddol, 

Mam y Mab tragwyddol, 
Prod ferch yr Yipryd tragwyddol, 
Pabell y Drindod ogoneddus, 

Mam y leſu, 
Mam y Meſliah, 
Mam Dymunedig y Cenkedlacthau oll, 
Mam Tywyſog Heddwch, | 
Mam Brenin Nef, 
eld Nam ein Creawdwr, 
Man a Morwyn, | 
Morwyn ddiweiriaf a difrychulyd oll, 8 
Morwyn llarieiddaf a thrugaroccaf, 
Morwyn ſynhwyrolaf, a flyddlonaf, 
Morwyn trwy wyrthiau Duw yn Firwy- 
thlon, | 
Slorwyn bob amſer, 
Poreiddin Pren y Bywyd, 
laguryn Ffynnon Gras, | 
pwyrain Mab y Gogoniant, | 
jon. endigedig ym mhlith Gwragedd, 
uo Men 4igedig o flaen Plant dynion, | 
: ndigedig trwy 'r holl Genhedlaethan, 


A 


ol ach Gollyngeiddrwydd, ac Ufudd-dod, | 
och Anynedd, a Goddefead, 
Ach Muldra, Gofleg ac Encil, J 


K 3, Dry h 


10 WOJOup eippo a9 


——— — — 


Ii 


1 Creeddiau ar dd) Sadwrn. 


Drych Doethineb, Duwioldeb, a Sanc- 
terddrwydd, 

Drych Ffydd, 'Gobaith, a Clariad, 

Drych o bob Rhinwedd, 


Noddfa Pechaduriaid. 1 is 
Cy ſſures trallodus ddynion, Wa | 
pom bent Chriſtnogion oll, , > 
Brenhines yr Angelion, = 
Brenhines y Patriarchiaid, a'r Proph- } + 1 
wy, -W i 
Brenhines yr Apoſtolion a'r Merthyron, F 14 
Brenhines y Cyftclyddion a'r Gwyry- | Da 
fon, 10 
Brenbines yr Holl Saint. | hr 


Oen Duw, yr hwn wyt yn dwyn ymmail f v. 
pechodau 'r Byd, Arled ni Arglwydd. Un! 
Oen Duw, yr hen wyt yn dwyn; mt 3 
pechodan 'r Byd, Gwrando ni O Arglα 
Oen Duw, yr hwn wyt yn dwyn ymmar 1 
pechodan 'r By d. Trugarha wrthym. 
ArglwydA4, Trugarha wrthym. 


Chriſt. Trugarha wrthym. 00 

Argiwydd, Trogarin w rthym. 2 
Fin Tad ni, &c. Hymn 
Yr Antiphon. fen, 
RF ſeddol wyt ti O Dduw yn dy Saint: eu 
ond, digymmar yn hytrach wt, zu fa hyn. 

dy Fab di; y1 hon ey nt, a chwedin, gan by 

hau ar bob a? fer yn Forwyn, a Etgoro: id DH 
lachawdtwr v Byd; a gan fucheddu yn lh \ 
radig, ar y 4dairen iſſel hon, a dderchehi ben 
en, u wahl y Seraphiniaid uchat, vn y NM! nor; 


N 


* 


Hymnau Mair. 103 


G. Llawenha, O fy Enaid, yn Gogoniant 
\ Fendigedig Wyryl-Fam. Alleluia. 
At. Trwy firwyth londeb Croth yr hon, 
eiu Ail-enir 1'r Bywyd tragwyddol. Alleluia. 
| G. O Arglwydd, gwarando fy Ngweddi. 
- At. A deued fy llef hyd attati. 
Gweddiwn. 
12 O Arglwydd, Attolygwn arnat, 
dy Ras i'n Eneidau ni, fal a gallom ni, 
vr rhai, a gowlom wrth Cylarchiad yr Angel 
wybod Ymgnawdoliaeth dy Fab di, trwy ei 
© Ddioddeſaint a'i Groes, Gael ein hebrwn 
WF: Ogoniant yr Adgyfodiad: Trw ir un Ieſu 
| Gbriſt ein Harglwydd, yr hwn gyda thi, a'r 
ih ſpryd Glan, ſydd yn byw ac yn teyrnaſſu, 
Un Duw tros holl oeſoedd Oeſoedd. Amen. 


IA\ECEz 


12: Bendith Duw hollalluog, y Tad, a'r 
'\. Mab, a'r Yſpryd Glan, a fo gyda ni, 
na ac a drigo yn ein Calonnau yn dragy- 


wydd. Amen. 


| ene re Freie rere 


[lymnau 1'w dyzwedyd pob dydd guy! Fair 
end. Ac ar y dyddiau Sadwrn, a gellir 
eu dywedyd beunydd os bydd Dihewyd i 


Anny. 


Ar amſer y Pylgain. 
Rauen y ge 2 Tir, J Mie, r 82. 


1. 
SHOW, 


ov Un moli, addoli, a'i Bregethu ; 
ben ſy'n rheoli 'r driblyg Blaid, 
v Vo? vghroth ſacraidd Mair ſy'n gweddu. 


V 


'Rhwan 


104 Hymnau Mair. 


'Rhwn y mac'r Lleuad, Haul, ac Oll, 
Yn ei waſanaethu ddydd a Nos ; 
Pur ire Morwyn Lan, 


O'r Net a'i dal, cyſſegr Glos. = CG 
Mam fendigedig trwy ddawn Duw, . 
Vn Arch ſanfteiddiol groth yr hon, 7 
Caed y Celiyddwr ucha 'i Glod, | 
Dwrn 'rlwn ſy'n dal, r holl ddaear Gron, i 
Mam ddedwydd iawn, wrth gennad Nef, r 
O firwythlawn ras yr Yſpryd Sant, E 
Dy burlan Groth eſgorodd, Ar VI. 
Wynfyd; Cenhedloedd oll a'u Plant. po: 
Gogoniant 1 ti, 'r leſu Gwyn, cy 
*Rhwn aned 1 ni, o'r Forwyn Lan ; Oe 
Gyda Duw. 'r Tad, a'r Yipryd Sant, Co 
Tros oeſoedd oll o hyu Allan. Amen. Caj 
Ar amſer y Lawdau neu'r Moliannau. Dat 
Rhe 
O Gogoneddus Forwyn Lan, Gyr 
Fawr fraint ymhell uwchbon y Ser; | Cais 


*Rhwn a'th Cieodd ſaban bach, 
Magaiſt a bronlaeth nefol Per. 


'Rhyn a ddyg ymmaith Ea drift ; 
Rhoddaiſt i ni, a'th flaendardd goref, 
Fr wyloſus fynd draw i'r wybr, 
Agorydd wyt borth-clorion Net, 


Tydi ddrws wyt y Brenin lor, 
Ar Lys; goleuni mawr ar Led, 


Fendigaid Wyrif. 


I chwi gael byw trwy'r Forwyn Fam, 
Llawenwch oll Genhedloedd Cred. 


Gogoniant i ti 'r Ieſu Gwyn, 

'Rhwn aned i ni o'r Forwyn Lan, 
Gyda Duw'r Tad, a'r Yipryd Sant; 
1ros oeſoedd oll o hyn Allan. Amen, 


Ar amſer Coſp er. 


4 Anfiych well, Seren y Mor, 
Mam ein Harglwydd Dduw 
| Morwyn lan bob Amſer 
Porth nef dedwydd Loyw. 


-” 


Cymraiſt yr % hwn, 
* Oeneu Gabriel Dda, 
| Seilia ni mewn Heddwch 


Gan newid enw Ha. 


Dattod rwym yr Euog 

Rho 1'r dall Oleuni, 

Gyrr ymmaith ein holl Ddrwg, 
Cais i ni bob Dioni. 


Daugos dy ſod yn Fam, 
Cymred ein Gweddi ni. 
Trwot, rhwn a fu Gwiw 


Cantho fod Fab i ti. 


0 Forwyn rhagorol, 

Uwch ben oll [Iwyn Euraidd, 

In rhydd o'n pechodau 5K . 
Gena ni 'n ddiwair Lanaid. Dyre 


106 Cwedatiau am gyfrung Mair. 


Dyro i ni fuchedd Bur, 7 
A diberyglus Daith, 
Fel wrth weled leſu, 
Y lawenychom byth. 


Bid moliant i Dduw'r Tad, 

I Ghriſt ei Fab, Rhinweed, 
Llawn barch 1'r Y ſpryd Glan 

I'r Tri 'r un Anrhyddedd. Amen. 


Antiphon. Bendigedig Fam a Morwyn an 
Ilygredig, gogoneddus Frenhines, y Bid. 
Eiriola drofſo 1. ni, bechaduriaid, at ein Har 
glwydd, dy Fab di. 

V. Ym mhob gohd a chyſyngder. R. Cyn. 
mortha ni Mair wenn, ddaionus Forwyn. Ar. 
glwydd trugarha wrthim, Chriſt trugarha wr: 
thim, Arglwydd trugarha wrthim. Ein Tab 


ni, &c. 
Y Weddz. 
Aniatta i ni dy waſanaeth ddynion, At 
tolygwn arnat, O Arglwydd Dduy 
gwaſtadol iechyd Enaid a Chorph ; a thr 
gogoneddus gylrwng Mair, tendigedig For 
wyn, bob amſer; i ni gael ein rhyddhan, o! 
preſennol Driſtwch, ac i iwynhau_ tragwyt 
dol Lawenydd: Trwy Ghriſt ein Harglwydd 

Amen. 

Amrytu weddiau am gyfrung ein Hargluyb 
des ſendigedig Mair Forwyn Mam Dauw. 
Yr G . ymma yn canlyn, a 1 
wedtr bob Boreu, a phob Pryadnha 


tra) 


Cueddiau am gyfrwng Mair. 107 
trwy'r pr wi onid ar y tridiau naſſar 

' 0 flaen dy' Paſc 

” 0 ddechreu Adfent hyd ddy'gwyl Fair y 

Canhwyllau ; y dywedir hon ymma. 

Mam wen ein Prynwr; 'rhon wyt Borth 
i'r Nef, A Seren y Mor, Cymmortha 'r me- 
thiant Bob! a't Gofal am Godi: Tydi 'rhon 
b genhedlaiſt dy Genhedlwr ſantt; A natur 
pll yn Ilwyr Ryfeddu 'r gwaith. Morwyn 
o'r blaen, a Morwyn wyt ar ol, Derbyn o 

neu Gabriel 'r Hanffych well, Trugarha wr- 
% in bechaduriaid fol. 
1 „ Verſ. Angel ein Harglwydd a fynegodd i 
ait. 


| Reſp. A hi a ymddwynodd o'r Yſpryd 


lan. 

Y Weddi. 
Ywallt, O Arglwydd, attolygwn arnat 
dy Ras 1'n heneiddau ni; fal y gallom 

Ly thai wrth Gyfarchiad yr Aon, a YOWs 

m wybod' Ymgnawdoliaeth dy Fab di, 

y et Ddioddefaint a'i Groes ef, gael ein 

brwng i ogoniant ei Adgyfodiad. Trwy'r 

Chriſt ein Harglwydd. Amen. 

Ond ar ol y Coſper noſwyl Nadolig, hyd ar 

y — ddy'gwyl Fair y Canhwyllau y 

wedir, 

V. Parhauaiſt yn Forwyn anhalog. 

R. Mam Dduw gweddia troſom ni. 

Weddl. 

Wr hun trwy Forwyndod ffrwythlon 

Mair ſendigedig, a roddailt wobr o la. 

ehawdwriaeth 


Cym- 
. At 
a WI 


Tab 


J, At 
Duos, 
hre 
9 For 
au, 05 
age 
31 wy 


rgluyb 
4. F 

a ad 
dnhai 


tra) 


108 CGreddiau am gyfrung Mais. 


chawdwriacth tragwyddol i'r Genhedliet 
ddynol: Caniada i ni attolygwn arnat, d 
* hi yn gweddio trolom ni, tri 
'r hon yr haeddaſom dderbyn Awdur ein 
bywyd, Ein Harglwydd leſu heil di Fab 
4 2 Canhmuyllau, hyd d 

Ar ol Gwyl Fair y Canhwyllau, Ayd diy ly 

f Cabl . 3 


Hun ych well Freahines Nefoedd ; Han. 
flych Arglwyddes yr Angelion ; Mas 7 

fo | i'r gwereiddin, Mawl fo i'r Porth, Tru 
'r hwn daeth goleuni ddynion ; {heals | 
ogoneddus Ferch, Uwchben oll y Forwn E 
lana, Bydd wych 'rhon wyt deg Anſeidid bat 
A throſom at Ghriſt gweddia. | 
V. Teilynga foliannu o honof di, O For. 


wyn Sacredig. ＋ 
R. Dyro i mi 1 2 yn erbyn dy Elynion = | 
Weddt. By 


DYR9 am duicyn, O Dduw trugaroca 7 
in Gwendid ni: fel y gallom ni q m O 
ydym yn ymgofla Mam anfteiddiol Dew; 
trwy gymmorth ei chyſryng hi, Gy loch V 
fynu allan o'n Anghyfiawn derau Irwy run, 
Chriſt ein Harglwydd. Amen. R 
O Nofwyl d“ Paſch hyd Noſwyl y Dri¹ ech 
4 y Nef, Llawenha, Alctuis 3% 
Canys yr hwn a haeddaiſt ddwyn, Alelui 0 
Sie n 
Gweddia troſom at Dduw mwyn, Alelua 
V. Llawenycha a gorfoledda Mair Forw! 


Aleluia. 
R. Can 


Gueddiau am &ſreng Mair. 109 
R. Canys cyfododd ein Harglwydd yn 


wir, Aleluia. 

vy Gweddiwn. 

en Dos yr hwn trwy Adgyſodiad dy Fab ein 

Hargl» ydd Ieſn Ghriſt, a deilyngaiſt 

| lawenychu * r Byd: Caniada j ni Attolygwn 

(ox arnat, trwy ei Fam ef Mair forwyn gael der- 

byn llawenydd y Bywyd tragwyddol. Trwy 

run Chriſt ein Harghwydd, Amen. 

U Noſwyl y Drinac by 4 „Agent x dywe- 

rv dir, Y Salve Regina, ff. 

enn He ch well Frenhines 1 Mam y druga- 
redd, ein bywyd, ein mclaſdcr, a'n go— 

drol, baith ni, hanffych well. Attati a gweiddiwn, 

deol blant Eſa. Attati 'r uchencidiwn gan 

gwynofain, ac wylofain, yn y dyfiren hwn 

| 0 ddeigrau. Ow! gan Lynuy ein Canllaw 

ni, Tro attom, dy \ cnt yna trugarog, Ac 

ar 01 y Deoliad hwn, Dangos i ni r leſu, 


-n100. 


rocca ffrwyth bendigedig dy Groth di. O addſwyn, 
Jug o ddaionus, O bereiddlawn forwyn Mair 
due wenn, 

od 188 


V. Gweddia troſom ni ſancteiddiol Fam 
Dduw. 

R. I ni fol yn deilwng o Addewidion 
Chriſt. 


u 


r2ndok 
a. | Gweddiwn, 
Alelui FOlalluog tragwyddol Dduw, yr kwn trwy 
gydweithiad yr Yſpryd Glan. a dflarpa— 
Faſt gOrp öh ac eraid yr ogonedc us for wyn 
lair, i fod yn drigſa deilw: rg 1th Fab di: 
Pyro i ni, trwy ei daionus gy frixng hi, wrth 


. vn goa 


N elva 
Forwyt 


. Can 


2 ˙ * ins. _— a Id - + 


© _— TT * 


2 ——̃ — — — 


= 
— — 


— A: 2 
8 22 


2 


CO ͤjç—˙ V2 — E . 


— 


110 Litani Mair 


ymgoſſa 'r hon yr ydym yn llawenychu ; pzel 
cin Gwared, oddiwrth y drygau Nel 
a'r farwolaeth tragwyddol. Trwy'r un Chrib 
ein Harglwydd. Amer. 


OLE Do Ort IST OR TS NT eee 


ILIWN tan dy amddiffyn di, ſancteic 
diol Fam Dduw. Na ddiyſtyra 'n go 
ſyniadau ni, yn ein Anghenraid ; ond gu. 
red ni, rhag peryglon oll bob amſer ; O For 
wyn ogoneddus, a Bendigedig. 
Litanm ; 
Ein Harglwyddes fendigedig 
477. 
A arſerir ei dywedyd yn 
Lorelto. 
Ac ymma, bob am ſer, o flaen yr Oferen 
= Sanctaidd. 


K'y;. Eleiſon / 
Chriſte Eleiſon 
Kyrie Eleiſon A 
Chriſte Audi nos. 4 


Chriſte Exaudi nos. 8 

Pater de cælis Deus; Miſerere nobis. 5 l 

Fili Redemptor mundi Deus. Miſerere no Dan 
bis. , 

Spiritus ſanfte Deus. Miſerere nobis. oy 

Sancta Trinitas unus Deus. Milerex 7 n 
nobis. | * 

Sancta Maria, yn 


Ora pro non 
PM, 


al ' 


e Loretto. 


ren Yr un Litant ai Dirnad 


yn Gymraeg. 


A rguydd Trugarha wrthym. 
Chriſt Trugarha wrthym. 
Arglwydd Trugarhà wrthym, 
Chriſt, Gwrando ni. 
; Chriſt, Gwrando ni yn ddaionus. 
dis. Duw'r Tad o'r Nefoedd. Trugarhà wrthym. 
rere "i Daw'r Mab Rhybrynwr y Byd. Trugarha 
; thym, | 
obis. Duw'r Vſpryd Glan. Truharha wrthym. 
Men Tnndod ſanftaidd un Duw. 1 rugarlia 
hym. 
ro g enctaidd Fair. Gweddia troſom ni. 
San L 2 Sanc- 


— 2 


112 


Sancta Dei genitrix. 


Sancta Virgo Virginum. 


Mater Chriſii. 
Mater divine gratiæ. 


Mater puriſſima. 
Mater caſtiſlima. 


Mater 1nviolata, 
Nlater intemctata. 


Mater amabilis. 
Mater admirabelis. 
Mater C:roitouris, 
Mater Salvatoris. 
Virgo prudentiſſima. 
Virgo Veneranda. 
Virgo prædicanda. 
Virgo potens. 


Virgo clemens. 


Lilani Mair 


Ora pro nobis 


Ora pro nc, 


Ora pro nobis, 
S ( 

Ora pro nobis 
R 

Ora pro nobis 

Ora pro nobis 
de 

Ora pro noi, 
Ora pro uvbis, i | 
gre 
Ora pro noli;, 5 l 
= T7 
Ora pro nolis. 5 } 
. W vec 
Ora pro noi: WF 1 
2 Cre 
Ora pro no: WF 
Rhy 


Ora pro nob!: 
Ora pro nov WF 4 


Ora pro nobiz 


Ora pro nobi 
Ora pro nod! 
Vim 


noch. 


nob!s 


nobis 


) nob1s 
0 nobs 
o nodi 


Vin 


ni; 
* Sanftaidd Wyryf o Wyryfon; i ni 


. Rhadlawn, 
deb, | 


L oredig Foe lau, 


gar i bawb, 


veddau, 


Creodd, 

Mam ein Iachawdwr; at yr hwn a'n | 
IRbybrynodd, | 
| Morwyn ſynbwyrolaf; i ni gael f 


Loreto. 


SanAaidd Fam Dduw ; megis Mam i ? 


floi meddyliau drwg, 
Mam Chriſt; i ni gael Ennaint ' 
Gras, | 

Mam y Duwſol Ras ; i ni ſod yn } 


Jelam bureidtlaf; i ni gael Purdeb, | | 
Mam ddiweiral; i ni gael Diweir— 


Mam anhalog ; i ni ſyw'n Anhalog, 
Mam anlhygredig; i ni fod o anlly- 


Mam hawddgar; 1 ni fod yn hawdd- 
Mam ryfeddol; i ni ſerchu dy Rin- &. 


2% u vippang 


Mam ein Creawdwr; at yr hwn a'n | 


pwyil a ſynwyr, 

Morwyn anrhydeddus; i ni Anrby- 
ieddu dy Fab, 

Morwyn ganmoladwy; i ni i gan- 
nol a't glodiori, 
rats alluog; iddo 'n amddiflyn 
1 Allu, 

Morwyn hynaws; x ni fod yn h 
aws ac Addfivyn, | 1 | 
L3 Mor- 


<a>. + — — — Bm POS ͤ—— TO —— 
— — = 
= - - * - — * ry * uh 


114 


Virgo fidelis. 
Speculum juſtitiæ. 
Sedes ſapientiæ. 
Cauſa noſtræ lætitiæ, 
Vas ſpirituale. 

Vas 3 

Vas inſign devotionis. 
Roſa myſtica. 

Turris Davidica. 
Turris eburnea. 
Domus aurca. 
Fæderis arca. 

Janua cæli. 

Stella matutina. 
Salus infirmorum, 


Refugium peccatorum, 


Litani Mair 


Ora pro nobi- 


Ora pro nobis 


Ora pro nobis 
dc 
Ora pro nobis. 
: ny 


Ora pro nobis 
Ora pro nobis 
Ora pro nobi, 
Ora pro nobiz 
Ora pro nobis 
Ora pro nobis 
Ora pro nobis 
Ora pro nobi 
Ora pro nobis WM Port 


Ora pro nobis 


Ora pro nobis 


Ora pro nobis 
Cot 


; 9 Loretto. 
Morwyn flyddlon ; i ni fod yn ffyd- 
dlon bob amſer, 

Drych cyhawnder; 1 ni fucheddu 'n 
4 gyſion, ; 

SGorſeddſa Doethineb ; i fod yn 

ddoeth i Iechydwriaeth, 

> Achos ein lawenydd ni; am llawe- 
nydd Cydwybod dda, 
| Lleſtr yſprydol ; i yſpryd Duw fod 
vnom, 

| Lleftr gogoneddus; i ni gogoneddu 
Du byth, 
| Lleſtr duwioldeb rhagorol ; i ni fod 
In Dduwiol, 
| Rhoſyn dirgeleddus; 1'th Archwaeth 
in diddanu, 


bi. Tur Daſydd; i'th nerth ein amd- 


iffyn, 5 
zbis Tor o lfori ; 1th gadernid ein dio- 
relu, 
Ty euraid; 1 ni gael ein goreuro a 
ns Duw, 
Arch y Cyfammod; i ni gadw cy- 
mmod ein Bedydd, 
Hy y Nef; i ni feddiannu teyrnas 
Nei, 
Seren foreuol; i'th oleuni 'n cyſa- 
yddo, 
nobis 3 y Cleifion; am nerth dan 
E 7 


obs 
obs 
nobis 


nobis 


nobis 


Noddfa pechaduriaid ; am nawdd 
i ni, 


1 


Cyl- 


zu 0/013 ν 


4 — — — — — 


116 Litani Mair 
Conſolatrix aflictorum. Ora pro nobis. 


Auxiliam Chriſtianorum. Ora pro nobis. 


Regina Angeborum. Ora pro nobis 
2 c 

Regina Patriarcharum. Ora pro nobis 
F 

Regina Prophetarum. Ora pro nobi; 
F 


Regina Apoſtolorum. Ora pro nobis, 
Regina Martyrum. Ora pro nobis 
Regina Conſeſſorum. Ora pro nobis 
- Rigina Vitzthum. Ora pro nobi. 
Regina Sanctorum omnium. Ora pro noh, 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Parce-nobis Domaine. 


; Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Exaudi nos Domaine. 


Agnus Dei qui tollis peccata mundi, 
Miſerere nobis. 

Chriſte audi nos. 

Chriſte exaudi nos. 

Kyrie eleiſon. 


Chriſte eleiſon. 


Kyne 


Y 


Kype 


o Loretts. 


Cyſfures blin-ddynion ; am gyſſur 
men blinder, 

Cyrnorthwy Chriſinogion ; am gyn- 
northwy i ni Oll, 

Brenhines yr Angelion; am eu Pur— 
deb hwynt, 

Brenhines y Patriarchiaid; am eu 
Hir-ymaros hwynt, | 

Brenbines y Prophwydi; am eu 
Ffyddlondeb hwynt, | 

Brenhines yr Apoſtolion; am eu Ca- 

E riad hwynt, 

F Brenhines y Merthyri ; am eu Dia- 
ryadalwch hwynt, 

Brenhines y Cyfleſyddion ; am eu 
Duwioldeb bwynt, 

| Brenhines y Gwyryfon ; am eu Di- 

| weirdeb hwynt, | 

| Brenhines yr Holl-Saint; Am eu 
Cogoniant hwynt, 

Den Duw yr bwn wyt yn dwyn ymmaith 
pechodau 'r By, Arbed ni O Arglwydd, 
Oen Duw yr hun wyt yn dwyn ymmaith 

pechodau'r Byd, Gwrando ni yn ddaionus 

O Arglwydd. 

Oen Duw yr hwn wyt yn dwyn ymmaith 
| pechodau 'r Byd, Trugarha wrthym, 

| Chriſt gwrando ni. 

Chriſt gwrando ni yn ddaionus. 

Arglwydd, trugarha wrthym. 

Chriſt, trugarha wrthym. 


—— 


1 w/o app 


Ax. 


LY _— 


118 . Litane Meir 
Kyrie eleiſon, Pater noſter, &e, 


V. Et ne nos inducas in Tentationem, 

R. Sed libera nos a malo. Amen. 

Sancta Maria ſuccurre miſeris, juva puſl, 
lanimes, refove flebilis, ora pro populo, inter. 
vent pro clero, intercede pro devuto famine 
Sexu ; ſentiant omnes tuum juvamen, ' qui 
cumque celebrant tuam fanttain Commemo. 
rationem. 


V. Ora pro nobis ſanfta Dei Genitrix. 


AR Ur digni efficiamur promiſſionibu 
Chriſti. 


Oremus. 

Dlende. quæſumus, Domine, beata Mari 
ſemper Virgine intercedente, iſtam a 
omni adverſitate Familiam ; & toto corde til 
proſtratam, ab hoſtium propitius tuere de 
menter inſidiis. Per Chriſtum Dominun 
noſtrum. Amen, 


Divinum auxilium maneat ſemper vobl- 
gum, Amen. 


o Loretts. 119 


Arglwydd trugarha wrthym. Ein Tad ni, 


&c. X 

x Ac na ddwg ni i Brofedigaeth. | 

EK. Onid gwared ni rhag drug. Amen. 
Mair an&eiddiol cymmortha 'r Gofidus, 
er. ertha r Gwangalon, ymgeledda 'r wylo- 
ſus, gweddia tros y Bobl, Eiriola tros yr 
Eolwyſwyr, Cyfrynga tros y duwiol Yillen 
Yenyw ; Gwybyddent oll dy gymmorth di, 
Ipwybynnag a ddatgan dy ſanctaidd Vmgoffa- 
wriaeth, | 
v. Gweddia troſom ni ſancteiddiol Fam 
Dduw. 


R. I ni fod yn deilwng o Addewidion 
briſt, | 
Gweddiwn, 


nib 


Mara A Middiftyn, attolygwn arnat, O Arglwydd, 
** trwy gyirwng Mair fendigedig forwyn 
de ti b amier, y Teulu hwn rhag pob Afhwys» 
re dent; A chan fod o ddyſnder eu calon yn 


grymmu ger dy fron di; Cadw hwynt ya 
aionus oddiwrth dichellion y Gelynion, 
my Ghriſt ein Harglwydd. Amen. 

Arhoſed nawdd a chymmorth Duw gyda 
bob amſer. Amen. 1 0 5 


Eglurhad 


120 Exlurkad o druſia dau. 
Eglurhad » Draſau a thrufiadau 'r Allor fanc. 


taidd, ac o'r Seremonau a Arferir ar an, 
Aberth yr Offeren burlan. q 
N I fu Crefydd erioed heb ddeddfau, See. 
moniau, neu ddefodau ; holl lyſr Lzfticy; 

a dyftia hyn o wirionedd dan gyfraith M 
a dan gyſraith Chriſt nid oes lai o Rheſwn 
hynny fod; Gan wed: newido *r Offctriadatth, 


anghenrhaid yu bod cyfnewid ar y GE 
kefyd. Heb. 7.12. Fal hyn, Duw a un 
wy wir Weiſion, et Addoli ef, nid ag amled( 9 
eirau gan ddywedydd Arglu dd, Arglayd; e 
nag a Geirau yn unig, onid gan wneuthur a v 
Eroyllys & ya wir ac o ddifrifwch calon, 8. p 
Math. 7. 1. A chan ei Addoli, a'i Garu tt 
mewn Gweithred à Guntrtonadd. 1 Ioan. 3. C 
18. Pettaeſem ni o ſylwedd ewbl yſprydo, 1 
f allufai {04 yn ddigon i ni Addoli Du jm F 
Yſprydol yn unig; ond oblegid ein bod i Wi Z< 
wedi 'n cyfanſoddi o Gorph ac X ipryd, rivn- WF B. 
godd fodd i'r Duwfol Ddoethineb, orchyn- WF iu 
myn i ni waſanaethu ef a'n corph, a'n End, AI 
ac a ordeiniodd i ni ddangos ein bod ni Vdi- f 
. mewn o'n Calon yn rho1 Addoliant iddo e, Of 
Gyda rhyw ddeddfau ſeremoniau neu ary | 
dion o Addoliant o's Corph Oddiallan; A va: 
rhai megis ag Attegion a chynnorthwyau Di-W Gr 
wiol, yr ydys yn Codi ac yn cynnal Gwen 8 Be: 
ein Natur ddynol, i Yſtyriad ac i ddyall Dig ni; 
leddion nefol tragoruchel : a thru y fawredd / tr. 
Sacraidd ſeremonlau hyn, yr ydys yn goſod 108 mh 


bron 


* Mike. 11 


on i'n dyall egwan, an ſynwyr muſgrell ni, 
3 ſanfteiddrwydd, pron 
uch, a gogoniant Aberth fawr. y Greſydd 
Ghriſtnogol, Aberth y Teſtament newydd, ſef, 
yr Offeren. A' hon mae r bobl flyddlon yn 
; Anthydeddu ac, yn Addoli Duw mewn Ip. 
a 11d, a Gwirionedd, S. Ioan 4. 24. Ac yn 
| dd 


1; iau yr holl arwyddion, rhithiau, deſodau, 
4 eithredoedd, neu Seremoniau gweledig a 
ini WW Arferir yn, ac o amgylch i Aberth yr Offeren, 


| ydynt yn cy nnwys Addyſc i ni, ac er Adeila 
= Beth ür von Ffyddloniaid, ac fel hyn, maent 
vn ein 277 i Gofſhad o Farwolaeth a Diod- 
deſaint ein Harglwydd Ieſu Ghriſt, mewn cyt- 
turideb ai Orchymmyn ef: Gwnewck kyn er 
Coffa am danafi. 1 Cor. 11. 24. Hynny 
I. Gwnewch oy mewn Cof o'm Diodde- 
aint i; neu yngheirau S. Paul, Dangofſwck 
farwolaeth yr Argluydd oni ddelo, i farnu t 
Byd. 1 Cor. xi. 26. Hynn oll ſydd iw ſyllu, 
w ſynniaw, ac iw Yſtyned yn eglur wrth yr 
Allor, a't Haddurnau, megis hefyd wrth y Trw- 
fiadau a amwiſgir am yr Offeiriad, ar amier yr 
Oſſeren. 

Mae 'r Allor yn arwyddoccau Mynydd Cal- 
vart, ym mha le } Croeſhoeliwyd arddirmygus 
Groes. Jeſu, G riſt, unig Fab. Duw, ac ail 
Berſon o'r Drindod fendiccaf, ein Rhybryawr 
m; Ar e ſydd o mor agos careanydd 
Ir Aberth, a ddylid ei Offrymmu i Dduw, ym 
mhod Eglwys Ile proffeſir y wir Ffydd; ag i 
S. Paul, grybwyll am _ yn llyn, Heb. Xii. 

| 10. 


192 Eglurhad o druiſiadau 
* a \ \ 


10. 1 mae gennym nt Allos, o'r hon nid t 
Awdurdod i'r rhat /y 'n gane Y Taber. 
„gel i fwytta; oy 1 Cor. ix. 13. megis he. 
ſy d S. Matth: V. 24. Hyn oll {ydd ddigonol 
liecrydd am Allor dan gytraith' Chriſt ; yr bot 
helyd- {ydd yn arwyddoccau r Burdd. neu ' 
Aſcr,ar hon y cyflawnodd Chriſt ei Swppr i { 
neu iGwy nos adfwerhaf gyda ei Ddy ſcyblion 5 
y Nos eyn ei Ddioddefaint. 1 
Y Corphar, Henni 'r Alloy, neu 'r Llicinau : 7 
fvdd yn gorchnddio 'r Allor, ydynt yn arwyd. WE 
dio 'r pliant a ddodent am Goiph Chef pan 0 
8 ef vn y Bedd. al 
V Cantinyllau wedi ea Nynnu ar yr Allo, e 
vidynt yn arwy ddoccau goleuni ir Ffydd, 20 > 
adatguddi vw vd ir Iddewon &r Cenkedloedd; = 
V maent yn ein rhybuddio ni hefyd o r Newyck 
Mawr o Fly dd, o Fuchedd, a Gweithredd da, 
ud anghenrbeidiol at Edmy gedd ot goruch. 
2 ar otnadwy Ddir oo * 

ILlun Chrift Croeſhot edis hy ad vn arte yd 
„eu vn darogan baddugdlizeth ein Rhybrynvr 


. 
3 
4 
. 
8 
3 
E 
4 
* 


bendigedig » ar Angau, ac a oſcdir ar genol yt ; 
Allor, i ddwyn i'n cof a'n meddwl, mae Mar date 
W olaeth a Dioddefaint Teſu Ghriſt, [ydd. vio Neon 
In bennaf wv Vſtyried, ac 1 l ni Aadwys ſy n 5 ef 
ano, ar ammſer yr "Aberth- fanctaidd. yt] 
 Y.Carepl) neu * Croppan Sir Y phagddat ge 


800 Bedd ein Marghvydd. | 
'Y Paren, ſydd yitr ary dis 7 Fa favti 
Ns yo bf n driws Y Bega, M4 „ore 


Fuga 


r Albr. 123 


 Ga/;adau,r Offariad ar amſer Offeren, 
1 R Anis, lef, y Lliain a'rhon mae 'r Offeiri- 
ad yn euddio ei wyueb, yn ei droi droseiben 
ac yn ei rwymo am ei wddwy, ſy'n darogan y 
Cadechyn a'r hwn y dallent yr Iddewon ly- 
raid Chriſt ein Iachawdwr mewn gwatwor, 
pan y tarawent ac y cernodient ef, gan ddy- 
vedyd: Prophwyda i u Crit Pu a'th darg- 
uod di? S. Matth. xxvi. 68. 
8 Yr Ab, bynny yw, y Wig wenn am yr 
Oſſeiriad ac yn llaes hyd at ei draed, ſydd yn 
| arwyddio 'r wilg a ddododd Herod am Ghriſt, 
| ar ol iddo ei diwmygu at watwar, S. Luc. 
iii. 
| Y:Mznar, mae 'r Offeiriad yn ei wiſgo ar ei 
| fraich aſſwy; a'r Y/{o/ar, ſydd yn erogi ain ei 
| wddwg, a'r Gwregts neu 'r Rhwymyn am ei ge- 
vol; ydynt yn darlunio y cortynau a'r geh nau 
e chain y clymment ſwyddogion yr Iddewon 
F Chriſt ein Achubwr, Jaan xvili. Ac wrth y 
Iain yr arweinient ole i Le, 
| V (ahl, lynny y, y Wiſg uchaf ſydd yn 
[eaten y wi's porphor a ddodaſant y Milwyr 
En Jeſu Ghriſt, S. Marc. xv. a'r Groes ar 
geln y wiſg, ſydd yn arwydd o'r Groes droml— 
ythog a dilvgodd Chriſt ar ei Yigwyddawben- 
Egedio i Fruydd Caloart. 3 
CGoryn yr Offaariad, h. y. Coppa ci ben we- | 
Fi eilho ar wedd cylch, ſydd yn arwyddio y ' 
oron o ddrain a blethaſant y Nlilw tt, ac a'l 
odaſant am ben ein lIachandwr dalonus, 8. 
Marc. xv. . 


La 
* 
= a ; _ bv ra ag IP 4 £ 
r PR a 


n 


NI » Seremoniau 


124 Eglurkad o'r Seremoniau, 


Seremonau 'r Offeren /anAatdd. 

* — ſydd yn N 'r Ediſeirwch a7 

cyſarpar a ddylai fod gennym pan bom nj 

yn breſennol ar y Dirgeleddion ſanctaidd; ac 

ſvdd yn ein rhybuddio ni, neu yn dwyn ar gof 

i ni 'r aneirif feiau a wnaethom, am y rhai'n 
ydym yn erchi Maddeuant gan Dduw. 

Y Gloria in excelſis Deo, ſydd yn coho ni 
o'r Emyn a'r Mawl a ganent yr Angelion ar 
Enedigaeth Chriſt, 

Y Colefau, neu'r Onxullau, ydynt yn ard. 
dangos y Gweddiau a wnaeth ein Harglwydd 
vn y Dem], pan aeth Ef gyda'i Fam a St. I. 
/eph rt Ieruſalem, yno, 1 Addoli ei Dad neſol. 

Yr Epz/lol, ſydd yn cyſalhàu Pregethiad $t. 
Ioan Fedyddiwr. 

Y Graddol, ſydd yn arwyddio 'r Penyd a 
ganlynodd ym myſe y dynion da, ar ci Brege- 
thiad ef. 

Yr Efergyl, ſydd yn darogan pregethiad 
lanctaidd ein Iachawdwr Ileſu Ghriſt. 

Y Credo in Deum, ſydd yn arwyddoccau tr 
mawr firwyth a 'r enwd o Gred a ganlynodd 
Duwfol bregethau Cbriſl. 

Yr Offrymad, | ho yn nod1 'r mawr barod- 
rwydd, a wyddfryd meddwl, a'r gwreſoy ſerch 
o wyllys yſtyriol, oedd gan ein Tachawdwr n 
ei holl Fywyd, pan Offrymmodd eihun i 
Dad er ein Rhybryniad ni, ac i ddioddeſ Ma- 
wolaeth droſom ni. 

Yr Orate Fratres, gyda 'r Gweddiau dirge|, 
ydynt yn arwyddoccau Encyl ein Rhybryns!, 

| pan 


arod- 
lerch 
wr vn 
mw 


Ma. 


Fo reel 
vn, 


pas 


Ar An/er Aberth. 1%5 


an v ciliodd Ef i anialwch Ephraim, ac a 

ymddidAanod(d yno yn ddirgel a'u Ddilcy- 
blion ynghylch ei Farwolaeth a'i Ddiodde- 
faint. 

Y /ur/um corda, ar Rhaglith o flaen v 
Canon, [ydd | vn arwyddo ei orfoleddus ſync 
i mewn 1 ddinas Car r/alem, ar y pryd y der- 
bnaſant Pobl dduwiol ef a gawr mawr o 
Lawenydd gan ddywedyd, Ho/anna yn yr 
U"chelderoed. 

Y Canon, ſydd yn goſod ger bron ei Wed- 
di ya vr Ar dd, v Loes, ar chwys wvacdlyd 
a ddioddeſodd, a'r modd yr VILaueWailit el 
holl Ddiſeyblion KF. 

Yr amryiwv Grocſau, mac T Offciriad yn 94 
wneutbur dros vr Afrllad a'r Caregl o flaen 
ac ar ol y Cyllegriad, vdynt cy{rinachol ar- 
wrddion o'r amryw Boenau dirlawr a ddiod- 
defodd Chriſt er gorphen o gy ffredin Bryi.c- 
digaeth y Dyn. 

Y Dyrchaſi tad o'r Afrllad a', Caregl, ſydd 
yn nodi dyrchafad Chriſt ar y Groes : ac Vt 
gymmaint ag „ golodir allan yagwyd paw}, 
vr Afrllad a'r Caregl o'r neilltu, ell, mae 'r 
Seremoni hon vn amlygu Gwahanad, © 
Enaid Chriſt eddiwrth ei Gor ph; ac 0˙ 
Waed of! wythennau. Rhanniad Or alrllad 
 dair rhann, ſydd yn ardJangos y tair Han- 
flod vn Ngbriit, ſef y Durfol oi Berſon; . 
Y/orydol o o˙¹ Enaid ; 15 defnyddiol oi Gor; NY 

c gymmaint ag y dodir un rhann yn y Ca- 
regl, ac a'i Claddir megis vaddo, wrthh byn 
M5 3 


Ll 
FI. 


| 
| 


126 Am yr Offeren, 


yr arwyddoccair Corph Chriſt yn y Bedd; 
E 0 Wau Tu a'r „ ſydd 
n Arddangos, na wahanwyd un amſer ei 
duwfol Berſon naill oddiwrth ei Enaid ar ei 
ddiſgynnizd i Uffern, nag oddiwrth ei Gorph 
yn oe yn y Bedd. 
Pax a'r Agnus Dei, ſydd yn dwyn i gof, 
ir Iachawdwr y Gwirion Oen difrycheulyd, 
ein adgymmodi a'n Heddychu a Duw ei Dal 
trwy ei Farwolaeth a't Ddioddefaint ; gan 
orphen ei fuddugoliaeth ar yr Adgyiodial : 
gan fod ein gwir Oen Paſch. 
Bendith yr! Offarriad, ar ddiwedd yr Offe. 
ren, ſydd yn arwyddoccau 'r neilltuol Weddi 
a wnaeth Chriſt, pan gorchymmynnodd ei 
Eglwys, ar roddiad 0': Enaid i ddwylaw ei 
Nefol Dad. 
Am yr Offeren ac er pa ddiben yr Offryn- 
mir. 
1. GWeison Duw bob amſer er dechreuad 
y Byd, a arſerent offrymmu Aberti 
iddo fe; ar wedd cyfaddefiad oi Lywodracth 
ai Oruchafiaeth, gan dalu eu teyrnged au 
gwarogaeth iddo. Ac ym mhob Crefydd, 
gwir meu anwir, yr addoliant trwy. Aberth 
a gy{nfid bob amſer megis arbennig weithred 
Crefydd, ddyledus i'r Duwdod a Addolent. 
2, Dan gyfraith Natur, a dan gyſraili 
Moy/es, yr oedd amryw Ebyrth ; gwaedlyd, 
ac anwaedlyd; rhai a elwid Holorauſtau, neu 
Poecth-offrymmau, pan difawyd neu n 
cwbl o'r Aberth yn y Tan, ar Allor Duw, er 


tl 


ad Diben. 127 


ei anrhydedd a't ogomant ; eraill a elwid 
uch-Ebyrth, a offrymmid dros Bechodau ; 
Hai oeddert, ebyrth o Ddtolchgarwch ; craill 
eddent Hedd-aberth, a offrymmid i ynnill 
hadferthwech Duw; y gair Hedduch, yn 
ith yr Serythur lan, ſydd yn arwyddoccau 
ob math o ddaioni a Ilwyddiant, 

3. Nid oedd yr hol Aberthau hyn dan gy- 
Faith Natur, a chyſraith Moy/es, onid egwyd- 
ion lleſc a thlodion (Gal. iv. 9) a Fr 
au, ac eilunod yn unig o'r Aberth i ddyfod ; 
yr Aberth o Ieſu Ghrift ; mewn yſtyri- 
th o'r aberth hon yn unig, ac o flydd yr 
Mrymwyr, yn y Rhybrynwr 1 ddyfod ; dyna 
unig bryd oedd yr hen aberthau hyn yn 
mmeradwy i'r duwfol Fawrhydi, pan of- 
mmid hwynt gyda 'r aberth oddaſewn o'r 
don: ond nid o herwydd un pris neu urd- 
oddifewn y pethau a offrymmid; canys 
reual A allai un gwaed arall onid gwaed Chrift, 
4berth chi „ Pala. 5 echodau ni. Oddiyma 
draeth g 39 Palm, y darllenwn y geirau hyn, a 
d au odd Chrzt wrth ei Dad: Aberth ac 
eſydd, un nid ewylly/zarft, onid Corph a gym- 
Aberth i mz. (Fal hyn mae S. Paul yn ei 
>1thred Hallen,) Heb. x. 5. Poeth-offrwm, a Phechs 
lent. th md ofynnazr/t ; yno dywedats i, Wele, 
ry rail wt yn dyfod. I roi i ni ddeall, o herwydd 
aedlyl, berffeitbrwydd aberthau 'r hen Gyfraith, 
au, neu Hit eihun a ddelai i fod yn Aberth i ni, 
Mwyd y Offrymmai ei Gorph a'i Waed eihun 
Juw, «Wm ni. 


t | 4. Yn 


Fr yms 


- - — wad 
— — — — 
*— * 4 — — _— > 


* e's. 


! 
4 
[ 
J 
11 


128 Am yr Offeren, 


4. Yn ol hyn ein Tachawdwr Ieſu Ghrif f 
ar yr amſer pennodol gan ei Dad, a gymme. a 
rodd enawd Dyn etom ni, ac a deilyngodl 
oſſrymmu 'ihun droſom ni Oll, gan Fary ( 
ar y Groes, dros pechodau 'r holl Fy4, 0 
Trwy'r un offrvym hwn, ein cyflawn rhy. 0 
brynwyd, yn gymmaint ag y talwyd pri. s 
werth pechod, a phob trugaredd, gris al. * 
chawdwriaeth a bwreaſſwyd i ni. Ac nd 7. 

m 


oes achos 1ddo farw mwyach, nag adbryniad 
o ras arall i ni, onid y Gras am yr hon ytalodd ac 
eiſioes y pris 0't Waed, 

5, Etto, er hynny 1 gyd, Er beuny ddl 
a/gſſylltiad, o'r tragwyddol brynedigaeth hen ba 
at ein Eneidau ni, ac fal y cyfrannid mewn 
gwirionedd, y Trugaredd, Gras, a Iachavw- 
dwiraeth a bwreafodd i ni, Y mae fe beunyd( ath 
nid y ung yn Ymddangos yn ein plaid n, 
'in cyllegr y Nef, gan fod yno gerbron, a 1 "9% 
gan offrymmu iw Dad, ei Farwolaeth a'i Ddi- 
oddefaint droſom ni; OnidEf a ordeiniodd gor 
hefyd, yr Eucharrft ſendigedig, y nos cyn ei * 
Ddioddefaint, yn yr hon, y Cymmynnodd m, 
ei Gorph a'i Waed i ni; dan y ſacrafennl 107 
oſgeddau, nid yn unig i ni eu derbyn, megis 


Sacrament, er ymborth, a lluniaeth i'n Enci- et 
dau; onid heſyd, megis Ofrum, a gyflwynir "yn, 
gan Oſſeiriaid ei Fglwys, 1w Dad nefol meg!s T4 

0 


Aberth: nid ar wedd marwolaeth o'r newyd!, Hd 
onid ar wedd gwaſtadol Goffhad, o't farwo- As 


laeth; trwy beunydd aberthu, a dangos ei 
on uerw 


wynir 
meg!s 
wydd, 
ſarwo⸗ 
905 el 


1 


a't Diben. 129 


farwclaeth 1 Dduw, ac atgyſſylltu flrwyth, 


4 Iles ei ſarwolaeth, at ein Eneidau ni. 

6. Yr aberth eucharrſtic hon, o Gorph a 
Gwaed Chri/t, a ofirymmir beunydd, dan 
olgedd bara a gun, mewn coff had, o'i ddi- 
oddefaint ; ywr hyn, a elwir yr Offeren, 
Hon yw Leitourgi, neu gyfiredin walanaeth 
yr Eglwys Lan Gatholic. Hyn, yw's rum 
ur, a offrymmir i Dduw, ym mhob lle ym 
mhlith y Cenhedloedd; yn ol prophwydoli- 
zeth, Malaclli. 1. v. 11. With hyn, on 
ſydd Offeiriad yn dragywydd, yn oll urdd 
Melchiſedec, Pl. cix. Aberth yr hwn oedd 
bara a gwin, Gen. xiv. 

7. Gwiw a gweddus yw, i bob Chriſlion 
pilyried; nid pregeth, nid cynghor, nid 
ahrawiaeth, neu Addyſe yw, 'r Offeren ſanc- 
taidd, ond Aberth fawr y Grefydd Ghriſt- 
nogawr, ar hon mae 'r Bobl flyddlon yn an- 
thydeddu, ac yn Addoli Duw. Oblegid nad 
ee yr Oſſeiriad, ar yr amſer hwnnw, 
yw dyſcu 'r Flyddloniaid ; yr Hyn ſydd raid 
| mi ei Gated o herwydd cyndynrwydd 
myleddol rhyw bobl wrthnyſlig, y rhai ni 
lynnant fod dim modd i Addoli, a gwaſa- 
naethu Duw, ond wrth ddyſgu; Eithr yn lle 
Un, y pryd hynny, ei waith yw offrymmu 'r 
Aberth, dros ei bechodan eihun, a phechodan 
r bob]; Heb. vii. 27. a threſn o weddi_ yw, 
bos eihun, dros yr Eglwys, a'r holl flyddlo- 
ad yn gyffredinol; ac yn ſwy neilltuol o 
berwydd y rhai, a font yno yn Breſennol £91 | 

Walt 


17 30 Am yr Offeren, 


waith ar hynny o bryd y w, i ofyn, i erſyn, at 
erioli, a Gweddio, o ran ei Anghenrheidia 
corphorol, ac Y{prydol eihun, a'i Thai hwythay 
hefyd. Am hynny, pan font y Flfyddlonadd, 
yn myned 1 wrando r Offeren ; nid ydynt huy 
yn myned i'r mann, a'r lle, i chwanegu u guy. 
bodaeth, wrth ddyall, yſtyr, a meddwl y geira 
a laſarir ynddi; ac ſelly 1 wellhau eu dyall, me. 
gis wrth Bregeth, neu ryw Wers Ylprydd]; 
nag ydynt, ddim; Ond maent hwy yn myned, 
1 ymarter Adlau o'u hewyllys, gan anrhydeddy 
Duw, ar amſer Offeren; trwy awlau o Gyſtudd 
calon, ag'Etifeirwch, o Offrymmiad, o Flydd, 
Gobaith, a Chariad perffaith, o broffes o'n It. 
ydd, a thrwy weddio dros y Byw, a'r Meirw, o 
gariad o'n gelynion, o Gymmun yſprydol, o 
Ddiolchgarwch, &c. Maent hwy yn myned 
i weddio, i Attolwy, i ddeiſif yn oftyngeiddlon, 
r Eiriol, i Addoh, 1 Offrwm yr aberth Duwfanl 
hotino, gyda 'r-Offerriad, yr hwn ſydd y pryd 
hynny, yn gwneuthur Cote am Ieſu Ghriſt, yn 
dioddef droſtynt hwy ; er dibennu, maent hay 
yn cyrchu, i wrando 'r Offeren, i roddi diolct 
i Dduw, am ei ddoniau annhraethadwy; 21 
Drugareddau, tuag at y Genhedlacth ddync, 
yn ei Ddioddefaint ſanctaidd. : 

8. Yr Aberth hon o'r Offeren, yW r Un 
mewn ſylwedd, a'r honno a epo 


Chriſt ar y'Groes; oblegid. yr Aberth a Hin. 


mr, z'r Offeiriad, neu r Offrymmwr pennaf, 

vrt un Je/u Ghri/t, Y gwahaniaeth ſydd yn 

unig yn yr agwedd, a'r dull o Offrymmiad; 
WN Obleg! 
© 


faul 
pryd 
ſt, yi 
buy 
liolch 


21 Dien. 190 


oblegid Chriſt a offrymmodd eihun ar y Groes, 
1 yn..y cylryw | ſodd ag iddo 'n. wir orddineuo, 
neu dywalltu ei waed, a marw droſom ni; 
Eithr on nid y yn. wir yn ty walltu ei waed, 
ng yn marw mwyach. Ac amhynny, y gelwir 


| aberth y groes, yn Aberth uaedlyd. Megis 
1 5 . Athro y wir Grefydd, ac a ddy ſcodd 
| pa 2. ym ni i Gredu; felly hefyd, Ef a ddyſ- 
godd pa fodd yr ydm 1 Addoli ef; a phob di 

| a wyr fod gwir grefydd, yn. cynnwys yr Addo- 
| hant adelir i Dduw; a'r. holl Fyd a Wyr, fod: 
yr Addoliant hon o Dduw yn .cynnwys aberth;. 
yr. of hyn, da y dywed S. Aw/tin Eſgob 
Hippo, Nad all bod un gwir Grefydd heb 
Aberth, Canys er bod y brenhinol Broph- 
wyd Dafydd, P/. 30. 4 Pſ. 140. a S. Pawl, 


y Chriſtion, yp Aberth; mewn cyRelybiaeth. 
neu ddammeg; Etto, mewn gwirionedd, y 
gallwn ddywedyd gydag J/aac ym mha le . 
mae 'r Offrwm ? Gen. xxii,: 7. Neu yu hyt. 
rach ym mba le y mae'r Allor? Canys yr holl 
adyledſwyddau hyn,. a wneir, heb Allor; ond 
yn ddjau nid all bod Allor heb Aberth. nag 


Gerth heb Abrthwr, nag Mfeiriad heb 0 2 
; ' 5 1 x 


Een. "T3 ; 


wh W Nen en 
\y cyſachrach agos a, ſydd. 


9. O herwydd 


ng aberth:.yr Oteren, ag aberth.y:Groes,, 
mae i ya cyſatteb yn gwbl, i-hol} ddibennion. 
berth, a h nnymewn perfteithiach wedd yn; 
wWwhl anfeidro] nag un o'r hen Abertbau;; 
rr pe Chrift 


| aberth yr. Offeren,, yn Aberth, anwaedlyd; ac. 


eh. 13. 16. Ya galw amryw ddyledſwydd, 


| 
t 

17 
7 
f 
0 
- 


Po —ͤ—ñ—m )ꝓ— Eo 


— 


252 Am yr Offeren, 


Chrift ſydd ymma yn Offeiriad, ac yn Ofpun 
gan oſod eihun ger bron, a gan offrymmu i 
arwolaeth, ali ddioddeſaint, w Dad: yn gy, 
zaf, Er Addoliant, ac Anrhydedd, er moliant; 
88 o ſawrhydi  Duw, yn az, mewn & 
ole 2 am ei, ddoniau a'i Fendithion, Yi 
drydydd, Er cael maddenant on pechodau 11 
— Er cael Gras, a Iachawdwrizch 
trwy v er r un farwolaeth a Dia 
defaimt. Am hynny mewn perthynas i'r 6 
bennion hyn, rhaid i aberth yr Offeren rag 
anſeidrol, ar yr holl Holetanfis, net 
eth-offrymmau, Diolch-offrwm, Paſch:of 
rwm, a Hedd-ofirwm yr hen Gyfraith. 
10. Aberth y Offeren gan hynny a offyn. 
mir i Dduw yn yr Eglwys Lan Gatholic, j 
Eyntaf megis beunyddol Goffhad oddioddefan 
hriſt, Gwnewch hyn mewn' Coffa am dann f 
S. Luc. xxii. Vn ai megis cyffredin act 
mygol addoltant o fiwiyti Hue Vn drydjat 
megis cymmeradwyaf aberth o duiolch i Ddn 
who hyn y gelwir yr Zwchanſt, yn bt 
werydd, megis Aberth drr fpeckod neu 6 
wedd, am ei fod yn un 6'r'moddion ' goret, 
gyffro-Duw i ddangos ei drugaredd 1 ni n 
maddeuant on pechadau, o 'herwydd ht 
elwid yn Aberth a lonyddo Dduw, neu Abe 
eddychlawn. Ac yn. off, megis ) fiot 
oreu i peifio;- ac i gael yr hyn oll a fo art 
Eſeu, dan gytchu' at Ddaw' mewn! hi 
pharch 1 gwnawn ymma) gyda Cum 


f 


41. 


4 Diben. 133 
11. l'r dabennion hyn y dylai 'r Offeiriad, 


5 


ward» 1 a'r Bobl offrymmu aberth yr Oferen ; vr Offe- 
2% riad megis gweinidog Cy, ac yn ei En ef; 
iam Mr bobl, trwy ddwylaw'r Offeiriad; a hwynt 
ey illdau trwy ddwylaw'r Arzh-offeiriad 
„ ufer J / Ghri/t. A gyda'r offrymmiad hon 
u u Jo Ghrift, Hwynthwy a ddylent wneuthur off- 
rrizell WE... achlan o'u hunain heſyd, trwy ei ddwy- 


Waw fe, ac mewn undeb, a hono fe. 


ir & 12, Oddiymma y duwioldeb goreu, ar amſer 
199 r Offeren, ſydd i oſod dioddefaint Chri/t, me- 
u, del 


is drych o flaen ein llygaid, canys hyn, ſydd 


{ch-ob In tueddu i uno 'r Enaid a Chrift, a thrwyddo 
3p eat ei Dad; a hyn ſydd yn cyfatteb yn gwbl 
o bon ddibennion yr Aberth, % Addoliant 
olic, uw, Diolchgarwch am ei fendithion, Erfyn 


addeuant o'n pechodau, a Gras yn ein holl 
ungenrheidiau. 


in nd oblegid nad oes Neb o honochwi, yn 
455 alu bod yn breſennol ar y Dirgeleddion ben- 
1; 


gedig hyn, ond yn rhy anfynych; yſywaeth! 
li a ddodaf ymma yn eich Tarthi neilltu ol 


Ihewyd ynoch, ) ac hefyd yn anghyſnewidiol 
% yr Eglwys lan; yr hyn oll a ddywedir 


N Cynghorion 


chun, (os par hynny fwy o Dduwioldeb a | 


dd bh unydd ar lafar uchel yn yr Offeren ſanc- 
eu 0 dd. Ond yn gynta dim dilyned pob un 
W ynghorion ymma yn canlyn. 

. ﬀ& 


134 Cynghor am wrando r Offerey, 


Cynghorion am wrando 'r Offeren, 
5 MAE 'r Eglwys Lan Catholic In ger. 

- caymmyn ww phlant oll, wrando'r Of. 
ren yn ddiau ar bob Sul, a Gwyl; ac pan 0. 
.o y Gloch yn rhybuddio, neu pan fon 
mhryd un Chrijſtion ffyddlon fynea t u 
Offeren; Buriaded ei gurando hi, er can 
am farwolacth, a dioddefaint ein Iachaul 
Ieſu. Ac yn y mann goſoded o flaen !lygail 

feddwl y Forwyn fendigedig, a Mari Mas {1'n 
a' Marian eraill yn mynedt fynu i ſynydd Ci 
vari, i zeled Ct wed: ei Grosſſioclio; 4 
wrth ſeddul am y Pererindod hwnnw. Aed 1 
Ji Eglwys neu t'r Cappel i gael gieled 
lawn: 'r un peth yn Ddirgeleddus, trwy dd): 
'r Offetriad. 

2. Meddybied wrtho ethun, pettait yn off: 
yr Aberth ſanctriddiol hon, ond yn un main 0 
Byd yn unig, a thruwy ſwydd un offini 
yn ung, mor ewyllyſgar a rhedat *r | 
bobl t'r jann honno, a chymmaint fyddu 
chwant hu'y, o weled yr Offerriad hwnni, « 
wrando ac 2 weled y Dirgeleddion ſanta 
ny; A dymuned ynteu Ras gan ein Harg:114 ; 
ddyfod a chyffelyb dduwioldeb a dihewydus /" © 
ac a chyffelyb ofn ac Anrhydedd tw wii 
fel y mae n gyfaddas t Breſennoldeb mor [al © 
taradlamun. ; 

3. Galwed ar gof, am pa beth yn enuell; 
mae n rhaid 1ddo weddio; a Buwriaded 11M. 
ethun, alaru yn ddirfawr am ei becholau nr 
af. Offrymmed hefyd y Dirgeledilion Jari, 
Ain, tros yr Egluys e tro; ! 


74474 


Cynyhor am wrando *r Offeren. 135 


| ildrwydd y Pab, a'r Holl wyr Fglwyfig o bob 
a, tres undeb rhwng y Brenhinoedd, a' 
12 U. C C 57 7 1 ü 7. / 5 
1 ſyryſogion wif, nogot; tros ymcawead 0YV 
* . Ayddlonatd, a'r Hereliciaid oll, t'r Hydd Ga- 
%a ros anghenrheidiau oll, y Byw, a'r 
ca fal Mar. . 
. Rhaid penlino trwy 'r amſer, wrth wran- 


% 0 eren, onid tra darllentr yr Efengyl; a 
na ddarlleued y Gweddtau hvyn yn can- 
ll TM 


„%., delle amg, yr Offeren ſandtaidld, 
Wn e, Alira, Fel na bo ncb yn dy 


A i di dy hunan, rhag rhuyſtro r 
* ad, 4cgraill ar eu Gweddiau oth amgylch. 
ddr | nu>hydded pob Chriſtion ffyddlon fod yn well 


do tu H’ bob meſur, te yn anferdrol gell 

uu a llesfawr, ar bob Sul, Gwyl, a 
n of waith, {od yn breſennol ar Ddirgeleddion ſa— 
dd yr Offeren Lan, nag ar weddiau eratll pa 
mag; Ac am hynny nid oes dim na una y 
far Ffpddlon, dinewydus, er carl bod yn gy- 


—_— — —— ERS 


mann , 


— — ac 


fydau un,’ 0 honynt. © Pan lo 'r Offeiriad (medd 
1410 ei, Thomas a Kempis) yn Aberthu 'r | 
| —Y Ofteren, y mae fe yn gogoneddu Duw, yn | 
. „deny chu 'r Angelion, yn adeiladu 'r Egl- | 
9 — wys, ya cymmorthu 'r Byw, yn eſmwythau | 
bard neu yn rho gorphwys ir Meirw Ffyddlon. ac 


vigwnenthurcihunanyngyfrannog obob Da- 
om neu ddoniau Nefol. Clyfr. 4. O Dibl- 
ad CH, Pen. g. Yr un mewn me/ur 
nn-drol a cllir ei ddywedyd, am wrando 't 
ſeren ſancſcidd, a Guweddio ar hyn e am/cr 8 
aydus fryd ci Galon. 

N 2 Fr th 


1 enwed)! 
14ded Ju | 
hodaum 
on ſardid 
tros [a 
5447 


196 Cweddiau o flaen yr Offeren. 


Wrth fyned a mewn i'r Egling. 

O mo , yn amlder dy Drugaredd:, 

A710 mewn, i'th dy; ac Addolaf di. 

yn ay 1 3 ſanflaidd, a chyffeſſaf, 1'th Ens 

di. Pl. v. 

Wrth a mmeryd dur Bendigaid. 

I a'm yſgeini, O Arglwydd, ag Hy op, 1 

Ye 


Glanheir fi; Ti a'm golchi, a by 


wynnach na'r Eira. Pl. i. 8. 
Gweddiau o flaen yr Offeren. 
K Hog datonus Dad y trugareddan, a'r Dur 
bob cyſſur; yr hwn a roddait } i ni dy 
Fab wl nid unwaith yn unig, 1 farw ary 
GCroes i'n Gwared ni; ond mynnaiſt hef1 
Adnewyddu beunydd yn yr Eglwys, yr Ol 
frum hwn; i adnewyddu beuny«dd ynom 1 
r ymgofla o'th Gariad di: Dyro i ni, ae js 
wn arnat dy waſanethu di heddy w, a che. 
us barch aganrhydedd, ac i fod mor dw 
10] a goſlyng zerddlawn ar y n al. 
doladwy hyn; a'n calonnau trwy myfyrd 
wed: u henny na than dy Gariad, ſal 
lom yn llwyrweithiol gael bod yn Woo ora 
thi yn dy Gariad tragwyddol. Travy' Yr un 
Ieſu Ghriſt ein Harglwydd, &c. Haollallacg 
a charedig Arglwydd ! dy fawr Ewylhs 9 
Iachau dwriaeth. O'1 Cadwedig; eth ni, 2 
wnaeth 1 ti adael i ni y Ddywhaw! Aber 
hon or Offcren ; fal y by ddai hi Aberth 1! 
Eglwys yn Mlilwrio ymma ar y Ddacar, wee" 
y mae hi 1th Kolwy s vn Gorfoled« 4501 
Nef. Obleyit megis y mae dy 190 . 
| KB 1644 


lan, 


{ d| 


(1, 


En 


p. 2 


} * - 
Ada! 


Die 


li 


dr 


dA 


heſod 


'I 
01 
al 


0. 


n m1 


** 
tl. 


Gweddinu o ae n yr Offeren. 157 
ſfrymmu evinnan 1 ti bob amſer yn y Net, 
gan ymddangos eihun o'th flaen di mewn 
modd gweledig, a gwedd ogoneddus i Gy» 
frvngu trolom i; felly y teilyngailt ei O.. 
frymmn ef ar y Ddac ar, tr y walanacth yr 
Olfeiriad, tros ein Pechodan n, mewn modd 
me edig a chy laddas 1 in Gwendid ni. Etto 


un peth ydyw, a'r un leſu Ghriſt dy Fab di; 


* 
© wyneb bendigedig vr hwn, y mae 'n ceil- 


law Holl Wynfyd y Nef, a'n holl Obaith nin— 
nan bechadnriaid ar y Ddaear. 

Mae 'r Dirgeledd hon, O Arglwydd Cy, 
Hollalluog ! yn uwch na r hol] ddy all dynol; 
ac etto yn hawdd lawn i' gredu gan y rhar 
a ddoniaift a dawn Flydd, ac a ſugnaſant me- 
luſber laeth dy ddy ſceidiacth nefol di; oble- 
gid md yw mewn un mod(d yn anrhefſymmol 
i Gredu, v gelli di O Arglwydd, wueuthur 
mwy nag allo n ni ei ddyall. 

Eithr o'm than fyhun, O Arg Iwydd Mwyn, 
a Thirion! vr wyf fi ya Cred yn ſymlig, 
roy dy ddaionus Ras, pa beth by nnag y 
mae'r Eylwys Lan, Gatholic, / Apoſtolic Rhu- 
feinnaidd yn ei ddy ſg: 1 mi, ynghylch hen, 
neu un arall pa bynnag o'th Ddirgeleddion 
Dawfol, a'th Athrawiaethau di; ac fal y dy- 
wedodd dy Fab lollalluog, fod y Sacrafen 
ſendigedig hon yn cynnwys ei Gorph a't 
Waed ef, a bod yr un Corph heſyd, ar dy 
ddehenlaw di yn y Nef; felly yr wyf fi yn 
Credu 'r ddau vn Aden. a'r naill mor 


zniogel a'r llall, oblegid mae Ewyllys a 
Ng Gwaitk 


138 Gweddiau o flaen yr Offeren. 
Gwaith y Gair goruchaf Duw a Dyn ydynt 


eilldau, yn yr un modd. 

Yn hyn, yr wyl fi yn ymwrthod yn hol. 
lawl, a'm holl Synwyr, ac a'm dyall Ddyngl; 
ac yn glynu vn unig wrth dy Dduwfol Hol. 
lalluedd, a'th Ddoethineb anhydracth di; vr 
Hun, megis y gwnaethoſt pob peth oll o 
ddim, a Elli newid a doſparthu pob peth yn 
ol dy Ewyllys a'th Fodd dyhun. 

Am hynny, Attolygaf arnat, O Dduw bol. 
lalluog, Gyrr ymmaith o'm cof ho!l draw. 
feddylian, ac yſtyriadau drygionus, ſell y gal. 
Iwyt ſod yn breſennol, a gwrando 'r Dire. 
leddion neſol hyn, gyda goſtyngeiddrwydd, 
ag hvbarchus Oln. 

Sancteiddia, Attolygaſ arnat, yſpryd yr 
hwn ſydd ymma o'th flaen di, i gyflawn ' 
Aberth Dduwſol hon; fel y gallo ef et ge. 
neuthur hi, i'th Foliant, a'th Ogoniant d, 
er Budd a llès iddo eihun, ac 1 eraill oll. Dyro 
1 minnau Ras, trwy 'r anrhydedus Seremo- 
niau a Arſerir ymma, i goſio dy Ddiodde- 
faint di, vr hwn ydynt yn ei arwyddoccau; 
Dyro i mi Ras heſyd, 1th Addoli di yn y &. 
crafen fendigedig hon, a'r Urddiant goruchas, 
ac a gollyngeiddrwydd ifelfryd ; Hyn trwy dy 
Ras, yw fy mryd i, Hyn, trwy dy Ras d, 
yr wyl fi yn Gobeithio ei wneuthur, Der 
byn, am hbynny, O arglwydd, Gorph, 2 
Gwacd, ein Ceidwad Ieſu Ghriſt dy Fab d, 
a Oflrymmir 1 ti yn yr Aberth hon, er ein 
lachawdwriacth ni, ar holl Fyddlouid a 

ed 


Gweddiau ar amſer 139 


| 1:4 y Bid, ym mhob mann. Goſtwng dy 
gluſtia1, O Arglv ydd Tirion! at weddiau dy 


Ut 


0l- Bobl ofidus, a Goſod eilwaith yn drugarog 
ol: y wir Flydd, lle yr ydys wedi ei bwrw hi 
lol. leibio. Agor llygaid y Deillion, a phar 
vr ynt wybod eu Cyfeiliorni, eu cam-dyb a'u 
10 Sommiant; A theilynga, ddiddan 'r rhai tral- 
ya olas, wared y Caeth- ddynion, ac eſmwythau 

„ Cleiſion, trwy rinwedd yr Aberth hon; 
hol. bro rali'r Byw, a Gorphwys gyda Llawenydd 


wl. uagwyddol ir ſawl a ſuont ferrw yn dy Flydd 
gal. Wi, Try rhyglyddiannau ein Ceidwad unig, 
irge- . Fab di Jeſu Ghrift, ir Hwn gyda thi ar 
vvdd, ipryd glan, Un Duw, bid Moliant a Gogo- 
: ant, a Goruchafiaeth oll yn dragywydd. 
d yt len 
TW; 
W. Nee NN EN aye 


nt di, 
Dvro 
remo - 


jodde- 


Gueddiau ar amſer yr Offeren ſandaidd. | 
R ddechreuad yr Offeren, mae 'r Offei- 
rial wrth droed yr Allor yn gwneuthur 


JCCall3 

\ y $4 rwydd y Groes, gan ddywedyd; Vn ener 

ruchaf, , a'r Mab, a'r Yſpryd Elan, Amen. Ac 

rwy dy WWE ecrodd y ddaufed Plalm a deugain, Judica 

Ris di, Deus, & c. h. y. Barna ſi O Dduw, &c. 
Der- ue er Clochydd neu 'r Yſgolhaig yn atteb 


rph, 21 Bobl, bob ail wers: Cydweddied yn 
Fab di, aw, a chydganlyned pob Chriſtion flyd— 
er ein Nur Offeiriad, yn hyn, ac yn ei holl 
aid u eddlau canlynol. 


164 Wa, 
led Offeiriad 


140 Gueddiau ar amſer 


Offeiriad. 

* nomine Patris, et Filii, et Spiritus din. 
cti. Amen. Introibo ad Altare Dei. 
Cl. Ad Deum qui Iwtificat juyentuen 
meam. 


Pl. 42. 
Of. Judica me Deus & diſcerne canſyr 
meam de gente non ſaucta; ab homine iniqu, 
et doloſo Erue me. 
Cl. Ouia tu es Deus ſortitudo mea, gun 
me repuliſti ? & quare triſtis incedo dum al 
git me inimicus? 


Off. Emitte lucem tuam et veritatem tun 
rpſa me deduxer nt & adduxerunt in monte 
ſanftum tuum & in tabernacula tua. 


Cl. Et introibo ad Altare Dei; ad De 


qui lætificat juventutem meam. Dd 
Of, Conſitebor tibi in cithara Deus me. 
quare triſtis es anima mea? & quare con Nn 
bas me ? ohal 
Cl. Spera in Deo, quoniam adhuc con C 
bor illi: Salutare vultus mei, & Deus meu 
m ] 

Off. Gloria Patri, & Filio, & Spin Of 
Sankti. Iiprz 
Cl. Sicut erat in principio, & nunc et Cl. 
per, & in ſæcula ſæculorum. Amen. Nig 

| 0d, 


Of, Introibo ad Altare Dei. Of 


yr Offeren ſandtaidd. 141 


Offeiriad. 
I yN enw 'r Tad, ar Mab, a'r Yſpryd Glan, 
De Amen. Mi af i mewn at Allor Dduw. 
na Cl. At Dduw 'r hwn ſy'n llawenychu fy 
"Wl levengtid i. 
Pſalm xlii - 
cavan Off. Barna fi O Dduw, a neilltua ſy achos 
nico 1, oddiwrth genhedlaeth anſanctaidd; Gwared 
irhag y dyn anghyfion a'r twyllodtus. 
qun Cl. Canys tydi wyt Dduw fy nerth i, pa— 
um d bam a gyrraiſt fi yn 617 a phaham yr wyf yn 
myned yn drift, tra y mae'r gelyn yn ſyn— 
oſidio. 
m tuan ” Of Anfon dy oleuni a'th wirionedd di; 
monte voy oth wy a'm tywyſaſant ſi i waered, ac a'm 


yy lalant fi i fynu, 1th ſynydd ſanctaidd, ac 

1th bebyll di. 

ad De. Cl. Ac mi af i mewn at Allor Dduw; at 
Dduw'r hwn ſy 'n llawenychu fy Ieuengtid z. 

eus me Off. Cyſſeſlaf i ti ar y delyn O Dduw, fy 

re cone 1; pabam yr wyt yn driſt fEnaid? a, 

daham y trallodi fi ? 

Cl. Gobeithia yn Nuw, canys etto cyf- 

eat iddo fe: Iachawdwriacth ſy wyneb i, 

m Duw 1. | 

Off. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab, ac i'r 

lipryd Glan. 

Cl. Megis yr oedd yn y dechreuad, ac 

on, a phob amſer, a thros oeſoedd Oeſo- 

ad, Amen. 


Off, Mi aſi mewn at Allor Duw. 


uc conf 
Us meu 


& Spi 


nunc et 
nen. 


Cl. 


£42 & ueddau ar am ſer 


Cl. Ad Deum qui lætiſicat juventuten 
meam. 

Off. Adjutorium noſtrum in nomine Dy. 
mini. 

Cl. Qui fecit cælum & terram. 

Off. Confiteor Deo omnipotenti, &c, 

Cl. Miſereatur tui omnipotens Deus, & c. 
miſſis peccatis tuis, perducat te ad vitam æter. 
nam. 

Off. Amen. 

Cl. Confiteor Deo omnipotenti, beatæ M.. 
riæ ſemper Virgini, beato Michaeli Archangelo, 
beato Ioanni Baptiſlæ, ſfantiis Apoſtolis Petro 
& Paulo, omnibus ſandtis, & tibi Pater; quia 


4 peccavi nimis cogitatione, verbo, & opere; | 
4 mea culpa, mea culpa, mea maxima culps. | 
if Ideo precor beatam Mariam ſemper Virgin en, | 
4 beatum Michaelem Archangelum, beatum Jo- - 
1 annem Baptiſtam, ſanttos Apoſtolos Petrum & k 
4 Paulum, omnes ſanctos, & te Pater, orare pro l 
me ad Dominum Deum noſtrum. f 
4 F D 
Off. Miſereatur veſtri omnipotens Deus, % 1 
f demiſſis peccatis veſtris perducat vos ad vitan =4 


„ 
2 


ternam. 

Cl. Amen. 

Off. Idulgentiam, abſolutionem, & remiſſo- 
nem peccatorum veſtorm tribuat vobis omtr 
potens & miſericors Dominus. 


Cl. Amen. 


08 


yr Oferen ſanctuidd. 143 

Cl. At Dduw 'r bwn ſy'n llawenychu fy 
leuengtid i. 3 

Oil. Ein cymmorth ni, ſydd yn enw'n Har- 
he ydd. 

Cl. Vr hen a wnaeth y Nef ar Ddacar. 

Off. Cyffeſaf i Dduw hollalluog, &c. 

Cl. Du hollalluog a drugarhao wrthot, ac 
wedi maddeu dy d Ds it, ath ddycco di 
| i'r Bywyd tragwyddol. 

Off. Amen. 

Cl. Cyſſeſaf i Dduw hollalluog, i fendigedig 
Fair forwyn bob amſer, 1 lendigedig Michael 
Archangel, i fendigedig Ioan Fedyddiwr, 1's 
bndtaidd Apoſtolion Petr a Phaw], ac 1 tithau 
| { Nhad; ddarfod i mi bechu yn rhy fawr, ar 

feddwl, gair, a gweithred; trwy fy mai, trwy - 

{} mai, trwy fy nirfawr fai. Amhynny attoly- 

gal, ar fendigedig Fair forwyn bob amſer, ar 
| fendigedig Michael Archangel, ar fendigedig 
loan Fedyddiwr, ar y ſanctaidd Apoltolion Petr 
a Phawl, ar yr holl faint, ac arnat tithau 
ſy Nhad, Weddio droſoſi at ein Harglwydd 
Dduw. 
Oq. Duw hollalluog a drugarhao wrtho ch- 
wi, a gan faddeu *ch pechodau i chwi, ach dyc- 
co ir Bywyd tragwyddol. 

Cl. Amen. 

Off. Yr hollalluog a thrugarog Arglwydd, a 
roddo 1 chwi Faddeuant, Ollyngdod, a Rhyd- 
dhaad o'ch Pechodau. 

Cl. Amen. 


oi Off. 


144 Gweddiau ar amſer 


Off. Deus tu converſus vivificabis nos, 

Cl. Et plebs tua letabitur in te. 

Off. Oſtende nobis Domine miſericordiam 
tuam. 

Cl. Et ſalutare tuum da nobis. 

Off. Domine exaudi orationem meam. 

Cl. Et clamor meus ad te veniat. 

Off. Dominus vohiſc.im. 

Cl. Et cum ſpiritu to. 

Off. Oremus. 


Aufer a nohis quaſumus Domine, &c. 


Mae'r Oferriad wrth fyned at yr Allor yn dj 
wedyd y we ddi hon iddo eahun yn ddijtau. 


SEO 


Ond os bydd gwell gennit, ac y par fyuny ſw; © 
dduwinlde not, ar amfer y Pfilm d'r Atteit- 
on oddiuchod, di ell: ddywedjd yn e dle Hu 
y Gweddiau canhnol. 


Ar ddechreuad yr Offeren. 
Yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Yſpryd Glan. 
Amen, 
T dy Allor di, y neſſaf, O fy Nuw! gra 
chan gywir mewn llawn hyder Fly, 
yma i weddio yn brudd am Ras, am drugared 


a Iachawdwriaeth i'm Enaid ; A neilltua fi tr 7 
f 


yr Oferen ſanctaidd. 143 


Off. O Dduw tydi wedi troi a'n bywi ni. 

Cl. A'th Bobl a lawenycha ynoti. 

Off. Dangos i ni O Arglwydd dy Druga- 
redd. 

Cl. A dyro i ni dy Iachawdwriaeth. 

Off. O Arglwydd gwrando ſyngweddi. 

Cl. A deued fy llèf hyd attati. | 

Off, Bydded ein Harglwydd gyda chwi. 

Cl. A chyda 'th yſpryd dithau. 

Off. Gweddiwn. 

Gweddiwn arnat, O Arglwydd, ddileui 'n 
hanwireddau a madden i ni ein aml bechodau; 
fal a'n calonnau wedi 'u puro oddiwrth ſorod 
y Byd, y Cnawd, a'r Cythraul, y bydden teil- 
wng 1 gyrchu at Orſeddſainge dy Ras, ac 1 off- 
rymmu 1 t1 Sanctaidd y Santteiddion a chalon 
Lan, Trwy Ghriſt ein Hergheydd. 


dy Ras, oddiwrth y rhai Digred, y ſawl ni hy- 


derant ynoti. Caniada i mi dy Ras i'm cyſſuro, 
pan fo r Cof o'm pechodau yn ſy ngofidio, ac 
vn ſym Triſthau.“ Pär i mi wybod bob amſer, 
10d tragwyddol achles, a nawdd, vn dy Haelio- 
ni di, A*th fod Di yn barod, i faddeu iè 'n pe- 
chodau mwyaf, trwy Gyffes lan, a diragrithiol 
Etifeirwch calon. 
Cweddi ar amſer y Conſiteor neu'r Gyffes' 
gy/redin. 
0 Arglwydd Dduw hollalluog, Cyſſeſſaf i ti 
yngwydd dy Angelion a'th Seintiau ben- 
O digedig 


146 Gueddiau ar am/cr 


chais: yr wyf yn Cyfaddef 


glralon, a chan gaſhau fy mrynti, a chan ffieid. 


- ddifetha fi na ddihidla ddial arnaf, yn öl fm 
i fod yn dragwyddol Onid Gwared & 


 thynu Moliant, a Gogoniant, ac Addalian 
tragwyddol. 


digedig, ddarfod i mi dy Ddigio di, mewn 
meddwl, gair, a gweithred; wrth wneuthur 
drygioni ger dy fron di trwy eſgeuluſdra, ac 
o'm Bodd; Pechais, O 2 Mi a be. 

m camwedd, a'n 
Anwiredd; ond Tydi o'th Ddaioni a Adday. 
aiſt 1'r Penydiol maddeuant pechodau; yan 
hynny yr wyf fi ynawr yn goſtwng gliniau fn, 


dio ſy mhechaduri fyhun, yr wyf gyda 'r Pub. 
lican etifeiriol, yn dymuno dy Dofturi, ac yn 

bil dy Drugaredd di; gan ddywedyd, 0 
Dduw bydd drugargg (dywed hyn deirgwaith 
gan guro dy ddwyfron) wrihif Bechadur. Na 


camweddau, Ac na chadw' fy nghoſpedigaeth 


waſanaethydd anheilwng yn 61 amlder dy Dr 
gareddau; ac Mi a'th ſoliannaf di bob dydd 
o'm Bywyd, ac attolygaf ar holl Nerthoedd y 
Nef dy Foliannu di; canys 1 ti y mae nn pes 


Gwedd: ar ol y Confiteor. | 
\ fy Nuw! r hwn a Orchymmynaiſt in 
bawb Weddio tros ein gilydd, ac a ada 

aiſt yn dy Eglwys lan i rer heljdy 
Mezdatant, in rhyddhau oddiwrth ein pechoday 
o'th gynnefin Haelioni, derbyn gweddu 
dy Bobl dros yr Offeiriad, a gweddiau r Ofe 
iriad dros y Bobl. 


_-Antolygaf arnat, O Arglwydd, trwy rbyght 


dianus 


„ Offeren ſandaidd. 147 


cn : 

thus diannau d annwyl Fab Ieſu Ghriſt, ar hofl 
\ ac Sint, Maddeu 1 mi fy holl bechodau. Amen. 
Abe. Gueddr ar yr Introit, /ef, pan bor Offerriad 


* 3 myned at y Llyfr. 

Lg CM. Arglwydd daionus, i ni fod mewn 
gan : gw ir ddarpar calon a meddw], i offrymmu 
uhr. won i ti, r Aberth fawr hon, o'r Grefydd 
ea. WI Cbriſtnogol, gyda r Offeiriad, a'th holl Egl- 
r Pub. ys; a Dyro ras ini th foli di, mewn Undeb 
ac yn Fiydd, ac 1 weddio yn yr un Yſpryd, am fadde- 
yd, 0 anton pechodau; canys y rhai'n yn unig an 
5 waith gunant, yn anghymmeradwy, ac yn anhyfryd 


7. M., ac am hynny y doleſon arnat am Dru— 
61 fym paredd, 
digzeth, Off. Kyrie eleifon. [| Arglwydd trugarha 
red & . wrthym. 
ay Drs Cl. Kyrie elciſon. [  Arglwydd trugarha 
Þ dyal | wrthym. 
oecd Off. Kyrie eleiſon. | Arglwydd trugarha 
n pe. | wr:hym, 
dc Cl. Chriſte eleiſon. Chriſt trugarha wr- 
thym. 
OF. Chriſte eleiſon. Chriſt trogarha wr. 
naiſt | . thym. 
ca a. Cl. Chriſte eleiſon, Chrif trugarha wre 
| heſjd) OF ; : aum. 
pechoda Kyrie cleiſon. Arglwydd trugarha 
gwedüuf f K.. | wrthym. 
u 1 Of Kyrie eleiſon. | Arglwydd trugarha 
. wrthym. | 
5m ooh Off, Kyrie elciſon, Arglwydd trugarha 
dannn wrthym 


O 2 Gloria 


148 


Gloria in excellis 
Deo, & in terra pax 
hominibus bona vo- 
Juntatis. Laudamus te. 
Benedicimus te. Ado- 
Tamus te. Glorifica 
mus te, Gratias agimus 
tibi propter magnam 
gloriam tuam. Domi— 
ne Deus. Rex cæleſ- 
tis. Deus Pater omni— 

otens. Domine Fili 
vnigenite Teſu Chriſte, 
Domine Dens, Agnus 
Dei, Filius Patris. Qui 
colts peccata mundi, 
miſerere nobis. Qui 
tollis peccata mundi, 
ſuſcipe deprecationem 
noſtram. Qui ſedes ad 
dexteram Patris miſe— 
rere nobis. Quoniam 
tn ſolus Sandlus. Tu 
ſolus Dominus. Tu ſo- 
Ins altillimus Icfu 
Chriſte, cum Santo 
Spiritu in gloria Dei 
Patiis. Amen. 


Gweddiau ar amſer 


— — — — — 


Gogoniant i Dduy 
yn yr uchelderoe. 4, ac 
ar y ddaear heddwecl ch! 
ddy nion o E Wy ly 8 Ga, 
Nt a th Foltannwn di. 
Ni a th Fendithiwn d. 
Ni ath Addolten di. 
Ni a th Ogoncddwn di, 
Diolchwn 1 ti am dr 
fawr drugaredd. OA. 
glwy dd Dduw v Bre. 
nin neſol. Duw an 
bollalluog. O Aro. 
yd. Fab unig-ge nedle 
dig Iefu Ghrift. O ar. 
glwydd De uw, Oen 
Du, Mab y Tad. Ti 
r hen wyt yn dyn 
ymmaith pec chodau't 
bed trugarha wrthym. 
Tir ben wt yn de. 
yn ymmaith pech 77 
dau r by d, derby [3 C11 
gweddi ni. Ti thy 
wyt yn eiſtedd ar ch 
heulaw r Tad, trial; 


ha wrthym. Cauvst 
di yn unig wit Garth 
aidd T ydi vn u: ig 
Arglhw yad. Tdi yt 
nig wyt Ort hal le 


| Gbrilt, dar Yn 
Fen? + fog 1 
Duw x lad; An 


yr Offeren ſanctaidd. 149 


ws Vnma mae r Offetriad yn tro at y bobl, ac yn 
, a eu cyfarch gan ddywedyd, 

ch! 

5 04, Off. Dominus vobiſ- | Boed ein Harglwydd 
u Ct, cum. gyda chwi. 

n dl. Cl. Et cum ſpiritu | A chyda'th yſpryd di- 
n di. tuo. thau. 

en di. Vnna mae'r Off. yn dywedyd y Colettau, 


m dy ur Groeddrau priodet ir dydd hwnnw; Ac 
O- d eich Bryd, am y wedd: neilltuol gagyſer 
Bie. er Dydd ; &drychwch am dani ymnp/c » 
rt Gueddran ar Suliau neu r Gwyltau, ac yuo 


\rclv- WM Cech. Ond os bydd gwell gennit dywed 
enecle⸗ eddi ar amſer „ Colectau. 

O45 HOlalluog tragwyddol Dduw, Teilynga 
„. Oen attolygwn arnat, Edrych ar y Gynnul- 
ad. 11 eida hon, a derbyn yn drugarog weddiau 
n 4119 Eglwys, a wneir i ti trwy ncaa yr 
oda Ofeiriad hen; Caniatta i ni er mwyn dy 
writ! Drugareddau, faddeuant o'n pechodau, a phob 
nech Angenrheidiol i gynnal ein Heneidiau, 

pech e Cyrph, yn dy Waſanaeth di: Tro yr holl 
ery! e eereticciaid, 1'r wir Ffydd, Diddymma 
irc Bvriadon dihir, diſtrywia 'r Cwnſfli 
ad ara ereg; Amllhi 'r wir Ffydd, a Phlanna yn 
, üer calonnan ni roddion, o Gariad perffaith 

Cay" infiugiol, a Dihewyd purlan mewn Gweddi, 
went Sat Ddioddefgarwch mewn Trallod, o Lawe- 
nee mewn Gobaith ; Arglwydd Grafol ! 
1 \c.1 1 P1701 ni böb peth a fo cyſaddas i'n Iachaw- 
uch aeth ni, ac i'th Ogoniant dithau. Trwy 
dar 1% Chriſt ein Harghvydd, Amen. 


Q 3 N 


- » [od -AtS- — 


. r 


130 Gweddiau ar amſer 


Vr Epiſtol. 

(At y Rhuf. pen. xii. or g. w. hyd 16.) 
CAſſeweh y drug, a glynweh wrth y da; | 
— mewn cariad brawdol, Byddwch garedig 
iC gilydd; yn rhoddt parch yn blaenon « | 
gilydd. Nid yn ddiog mewn diwydrwyd, WF 7 
yn wreſog yn yr Yſpryd, yn gwaſanacthu 


Arglwydd, yn llawen mewn gobaich, yn dd. | 
oddefgar mexyn trallod, yn dy fal-barhau meyn 2 
Gweddi; yn cyfrannu i gylreidiau T Szint, © 
ac yn dilyd lletteugarwch : Bendithiuch) a1 
rhai ſydd yn eich erlid, bendithiwch ac i 01 
Felldithiwch ; Byddwch lawen gyda rm! | 
ſydd lawen, ac wylwch gyda 'r 1: WM : 
ſy'n wylo; Byddwch yn un yd a't gilidd, II 


heb roi ch meddwl ar uchel bethau, eitlr i1 ME 
gydoſtyngedig a'r rhai ilel-radd. Na 611. 0 
dwch Ddoethion yn eich tyb eich hunain. 
Ar ddiwedd yr Epiſlol bob amfer mae r do 
Clockydd yn alleb. Cl. Deo Gratias. /}, | By 
Dduw bo r Diolch. Hynny v., Boed diolch Dad 
i Dd w am y nefol Addyſy a roddodd i ni Ma 
vr Ehiſtolau, ac ym mheo mann 0'r Yigrvthur C1: 
Jan. Ond oblegid ſod amryw Epiſtolau, yn 0: Du 
amryw ddyddiau r Fluyddyn ; chu ella gv 
ddywedyd, Y eddi gantno!. 
Ar amfer yr Epiſtol. 
VDI, O Arglwydd, a deilyngaiſt Addy: 
gu i ni dy Wirioneddau tragwyddol trug 
dy Brophwydi, a'th Apoſtolion di: Caniatia 
i ni dy Ras, 1 wrando yn ddwys, ac i ddilyn 
a diwyd ffyddlondeb, yr Athrawiaeth netol, 3 
roddaiſt trwyddynt hwy ih Eglvys ; 1 


W's > 


or Offeren ſanflaidd. 


try en hathrawlaeth, au hecſamplau hwynt, 
cvunyddem beunydd, mewn cymmaint ga. 
nad oh Enw di, a hoffedd o'th Gyf aich 
oviſegr lan; ag y ty ſtiolaethent ein buched- 
dau oddiallan, o'n bod m yn Ddyſiſgyblion 1 
Ti: Athro bendigedig! Nad i en ddilyn 
»eyach, Uygredig iryd Cig a Gwaed; Onid 
Dyro i ni dy Ras, 1 ſeiſttrioli ar ein holl 


1 zuwydau drwg, ac i Groctihoclis 'n trach- 
, wantau cibddall ; fal y byddai d' oleuni bob. 
y amicr ij'n harwain, a'th Ras rn nerthu i Gre- 
1 au yn 1awn, i Fyw yn dda yn ol dy Air, ac 
i W ij rodio ya liwybrau d'orchymmynion di, ac 
1 'th walanacthu d1 a chalonnau purlan. Trwy'n 
4, Harglwydd lelu Ghriſt. Hu. 

0 Ar ol yr Epiltol. 


1. 0 Drindod ogoneddus! Tydi a'n creaiſt ni, 
tydi a'n ſancteiddiaiſt ni; O Undod ad- 
'' doladwy! Gwared, Cadw, ac Amddifiyn dy 
* Bobl, O Dduw hollalluog! Addolwn di, O 
Ich Dduw 'r Tad; Moliannun di, O Dduw 'r 
In Mab, Bendithiwn di, O Dduw 'r XIpryd 
Clan; i'r hwn Tri yn berſonnau ac Un 
Duw, bid Moliant oll a Gogoniant yn dra— | 
gywydd. Amen, 4 
Ar y Graddol. i 
O Arglwydd na wna 1 ni yn öl ein pecho— 
dau, ac na obrwya ni yn öl ein Camwe 
eddau; O Arglwydd, na chofia ein pecho- ll 
dau gynt, omd deucnt dy Drugareddau di 
in Rbyſgwydd, oblegid ſod arnom ni Eificu 
mawr o honynt. Cynnorthwya ni O Dduw 
ein 


152 Gweddiau ar amſer 


ein Ceidwad, ac er gogoniant d' enw ſays. MM. r 
taidd Gwared ni: O Arglwydd trugarha vr. 
thym er mwyn dy Enw dt, | 


GN d LEES EEEE£44444; WM 1 
hi 

O flaen yr Efengyl y dywed yr 0 

ON, Dominus vohil- Boed ein Harglwydd bi 
cum. gyda chwi. ch 
Cl. Et cum ſpiritu A chyda'th yſpnd en 
tuo. dithau. | io 


Off. Sequentia S. E- Canlyniad o'r Efen. 
vangeli ſecundum, gyl ſanctaidd yn d 
&c. N. S8. N. 

Cl. Gloria tibi Do- Bid Ogoniant i u, 0 
mine. Arglwydd. 

Ar y getrau hun mae'r Off. a'r Bobl yn fe 

ar eu traed ; ac yn groneuthur arwydd y Grit, 

yn gyntaf, ar eu Talcen, i arwyda nat 
ydynt yn cywiljzddin nag o Croes Chrift aa 

5 3 ail, ar = Genau i arwydd, WF 

'u © grwaſtadol broffes o'r Efengyl mewn peru, 

Va dead. 5 tos 2 pooh, 7 () 

achlgſant ac ai cadwant hi bob amſer Jn u WW 0 


Calonnau. Yr Elingy! 
r Efengpyl. 
(S. Math. 5. o'r 5 hyd 12.) 
Davvdd. yw'r tlodion o yſpryd; can) 
hwy piau teyrnas y nefoedd. Dedydd 
yw 'r rhat addfwyn; canys hwy a feddiat- Wi 
nant y tir. Dedwydd, yw *rhai galarus; ca WF © 
hivy a gyfſurir, Dedwydd, y rhai ſydd . Ces 


n 


| "hob Gwirionedd, 
beunydd iꝗ'n dy eu ni trwy dy Eſengy! gY [- 
egrlan, a thrwy 'feiriaid dy Fglwys, union 
E Bregethwir o'th Air; Caniada i mi dy Ras, 
ſal na bo ſi yn ddiſty giol mewn un gofal ans 
bepcor, am ac! Ade 7 c yn dy winoneddaa 
Ca wedig : 
i 20 falon e471} 


Corpli; 
& 


” Offeren janaaidd. 153 


nynt newyn a ſyched am gyſiawnder; canys 
Invy a ddigonir. Dedwydd, y rhai trugerog ; 
canys hwy a gant drugaredd. Dedw ydd, y 
chat gan eu calon ; canys hwy a weiant 
Dduw. Dedwydd, y rhai heddvcl. ol ; canys 
hey a elwir Plant Duw. Dedwy dd y rhal 
een dioddet erlid am gyfiawnder; canys hwy 
pau ry rnas y neloedd. Dedaged yay ch 
chwi pan i ich gwradwy ddant, ac i'ch erlidi- 
ant, ac y l. n pob drygair yn eich er- 
Lyn, er ſy mwyn i, a hwy yn gelwyddog. 
bricwch lawen, a hyiryd, canys mawr yw 
each gwobr yn y Nefoedd. Ar ddiwedd r 
Feng „Inde r Cl. un Atch, 


1 tibi Chriſte. er moliant 1 ti O 
Gl: 

Ollegid fod yr Efengyl yn newid neu yn 

latrach yn arallu bob Sul a Gwil: chi 


cc ddy wedyd y eddi ganlynol, 


Gweddi ar yr Efengyl. 
Arglwydd leſu Chriſt, yr hirn a ddae- 
tolt 1 lawr o'r Nef i addyſgu ni ym 
ac ydwyt yn parhau 


Pär i mi ſod mor Ddiivyd neten 
yr Enaid, ac yr yduyf am y 
ac tia 7'5 li yn Ymbochi mewn ne— 


pc [au 


154 Gweddiau ar amſer 


geſau r Byd hwn, nad Oddef i mi trwy hur. 
trwydd neu wall adael i'm Enaid drengu gan 
newyn, neu farw yn dragywydd, Byddert 
egwyddorion yr Efengyl. yn gyfarwyddil 
om Buchedd, fal y gwybyddem nid yn uni; 
dy Ewyllys di, onid y gwnelem hi heſy4, 
gan gadw a chyflawni dy Orchymmynion, ; 
gan wrthwynebn tued(d ac athrylith ein Ania. 
lygredig; y dilynem di bob amſer, yr Hun 
wyt y Herda, y Gwrtonedd, a'r Bzwyd : camp 
fal hyn yn unig y gallat ſod yn wir Ddiſcyb 

i Ti, ac fal hyn yn unig y gelli di ſod 0 
leſu Gwyn! yn Athraw 1 minnau. An WW. 
Iwydd Dduw, caniattä i mi barhau hyd e. e 
thaf ſy Einioes, hyd at yr Anadl ddiwethaf, 
mewn gwir a phurlan brofles o'r Ffydd Gz 
tholic; a thrwy ymarfer SandGteiddrwydd ; 
Duwioldeb ymma, Gael o honof ar öl yn, 
dderbyn coron Cyfiawnder yr hon a ddarys 
raiſt i' th Etholedigion. Trwy I. G. ein Har. 
glwydd. Amen. 


Y Credo. 
Yr hon a wnaed vn Seneddr cynlaf Nut, 


REDO in unum RE DAF yn u c 
Deum Patrem Duw, Täd bea 
omnipotentem facto- lalluog, gwneuthurvt 
rem cli et tertæ, vi- | nef a daear, pethal 
ſibilium omnium & | gweledig oll, ac anwe 
inviſibilium. Et in ſedig. Ac yn en 
unum Doninum le- | unig n 
+ FF nd 


eren yr Janaaidd. 


8 {um Chriſtum, Filium 


Dei unigenitum. Et 
ex Patre natum ante 
omnia ſæcula. Deum 
de Deo, lumen de lu- 
mine, Deum verum 
de Deo vero. Gem- 
tum non faftum, con- 
ſubſtantialem Patri: 
per quem omnia fatta 
ſunt. 
nos homines, & prop- 
ter noſtram ſalutem 
deſcendit de Cœlis; 
* Et incarnatus eſt de 
A _ Sancto, ex 
* Maria Virgine, & 
Homo faftus eſt.” 


Crucifixus etiam pro 


nobis, ſub Pontio Pi- 
ato, paſſus ſepultus 
ſt Et reſurrexit ter- 
adie ſecundam Scri- 
pturas. Et aſcendit 
n cœlum, ſedet ad 


Qui propter 


lextram Patris. Et 


terum venturus eſt, 
um gloria judicare 
os et mortuos, cu- 


155 


Ghriſt, Mab Duw u- 
| niggenedledig. Ac 
wedi ei eni o'r Tad 
cyn yr holl Oeſoedd. 
_ o Dduw, lle- 
wyrch o lewyrch, gwir 
Diuw 0 010 Po A 
genedlwyd, nid a wna- 
ed, cydſylweddol ar 
Tad ; trwy 'r hwn a 
gwnaed yr holl be- 
thau. Yr hwn erom 
ni ddynion, ac er ein 
Iachawdwriaeth ni, a 
ddiſcynnodd o'r ne» 
foedd ; © Ac a * 
1 gnavdieyd oy 

« Yipryd Glan o Fair 
« Forwyn; Ac a wna- 
*edyn 'Dapn. 2 1453 
ged pob un ei 

A Groeſhoeliwyd hed 
fyd troſom ni, a ddi- 
| oddefodd tan Pontiws 
Pilatws, ac a gladdw- 


yd. Ac a Adgyſo- 
dodd y 1 2 dydd 
yn Ol rythurau. 


[As 's > Grebe cad ir 
nef, e mae'n eiſtedd ar 
ddeheulaw'r Tad. A 
thrachefn ef a ddaw 


| y 


156 Gweddiau ar amfer 


jus regni non exit fi- trwy ogon:ant, i i. 
nis. Et in Spiritum nu'r byw a'r meire: 4 
Sanctum, Dominum | o deyrnas yr hwa's F q 
& viviſicantem. Qui | bydd diwedd. AcnW + 
ex Patre, Filioque | yr Ylſpryd Glan en 13 
rg Qui cum Harglwy dd a'n byw. 5 


atre et Filio ſimul | awdur. * Yr hun fen 


er 
adoratur, et conglori- | deilliaw o'r Tad, x WF Fr 
ficatur ; qui locutus | o'r Mah. Yr hn 4 


eſt per Prophetas. Et | gyda 'r Tad a'r M5 | 
unum, Santtam, Ca | a gydadlolir ac a gi 

tholicam, & Apoſto- ogoneddir; yr tis ( 
licam Eecleſiam. Con- | a lafarodd trwy'r Pro 
fiteor unum Baptiſma | phwydi. Ac Us 
in remiſſionem pec- | SanCtaidd, _ Lone 


tuorum. Et vitam | 1 pe 27 Jay 
venturi ſeculi. Amen.] Ac yr wyl yn diſt 
Adgyfodiad v meta 
A bywyd y byd Gl 
i ddy ſod. Amen. 


+++ 0344 43+ 
Off. Dominus vo-! Off. Ein Harglw 


biſcum. a fo gyda chwi. BT; 
Cl. Et cum ſpiritu | Cl. A chyda th Ryb 
tuo. I pryd dithau. Ne 


Off. Oremus. Off. nn 


yr Offeren ſandtaidd. 157 


l. | A glwydd Tirion! Dyro goleuni a Gras 
* ith Offeiriad ſydd yn Offrymmu 'r A- 
i W berth, ac i ninnau hefyd ſydd yn ei chydof- 
in WW frymmu gydag ef, er Anrhydedd, Clod, a Go. 
| ooniant 1 Ti, mewn diolwch am dy holl 
| Fendithion, yn Ddadolwch am ein pechodau, 
er ymchwel o'r Anffyddloniaid oll i'r wir 
„rad, ac am Drugaredd, Gras, a Iachaw- 
wn WW dwriaeth i holl bobl y Byd. 
\1: Gwedd: ar yr — 
cl. () Arglwydd Dduw, Dad tragwyddol, yr 
| hwn trwy leſu Ghriſt dy unig Fab, 
Pro WF ordeineaiſt Offewm newydd, a rhyfeddol, 
C rr hen wedi dderbyn trwy 'r Apoſto- 
lion, y mae r Eglwys Lan Gatholic trwy 
Ir holl fyd yn ei Aberthu i Ti, O Dduw 
E Creawdwr pethau oll: gan offrymmu tan 
ddirgeledd guddiedig, flaenfirwythau dy Gre- 
aduriaid a'th Roddion; %%, Bara a Gwin, 
vedi ei gymmyſgu a dwſir, iv Cyſſegru yn 
ddioedd yn Gorph a Gwaed d'annwyl Fab di; 
Fal y gallom ni trwy 'r un Offrwm ei Arw- 
Fddoccau Ef, yr hwn yw 'r Bara byw yn 
Wifcyn o'r Nef, ac yn rhoi bywyd iir holl 
Fd. Teilynga hefyd, O Dduw daionus, 
Iderbyn yn drugarog yr Offrem hwn, y 
Mmae'r Eglwys Lan Gatholic yn ei Offrymmu 
Ti, trwy 'r Offeiriad, tros yr holl Bobl a 
Rybrynaiſt a gwerthfawr Waed dy Fab an- 
Bvyl an Harglwydd Ieſu Ghriſt. Amen. 


P Pan 


nes. 
F * 
0 1 


Ile 


4 


158 Cweddiau ar amſer 


Pan dywedo r 1 
Off. Orate Fratres, Off. Gweddivch WM : 
{yn daiftawy) ut me- | Frodyr, yn d4i/tau) ME 
un ac veſtrum Sacri- fal y bydda; 'n Aberth 
ficium, acceptabile fi- 1 ni yn gymmeradwy e 
at apud Deum Patrem | i Dduw er Tal Hol. 


omnipotentem. lalluog. 

Cl. Suſcipiat Do- Cl. Derbynied en bi. 

minus hoc Sacrifici-; Harglwydd yr Abend 
um, de manibus tuis] hon 9'th ddwylo 4; tue 
al laude m ac gloriam | er moliant agogonian ( 

nominis ſui, ad utili- | 1'w Enw ef; acer en 
tatem quoque noſtram, ] Lles ninnan hebe ( 
totiuſque Ecſiæ ſuæ fai holl Eglwys fan. Dot 
ſandte. | ctaidd. | 1 
Ban bo'r Offeiriad yn dywedyd y Gweddici Wi Pius 
dirgel dywedwch. noft 
() Arglwydd yr hwn wyt yn cyftawahan! C 
Drygionus, ac yn rhoddi bywyd i WW {um 

meirw. Bywha a chyfod ft i fynu : Dyr: 
mi, O Arglwydd, edifeirwch calon, a de. N 
grau i'm lygaid, fel y gallwyf bob aner t | 


oſtyngeiddlon Alaru drygioni fy nghalon, 2-8" cr 
da llawn amcan a chryf fwriad o wellig "21 
buchedd. Deued fyngweddi ger dy fron 4," D 
O Ddaw, Os digi di, pa gymmortiun" 
a geiſiaf, neu pwy a gymmer Drugaredd u 
fe Anwiredd ? Cofia, O Arglwydd, alv 1 
honot y wraig o Canaan, a'r Publican 1 Eq 
fvirwch, ac 1 Ti dderbyn Petr ar 0l ei Dit 


grau. Derbyn hefyd fyngweddiau — 
i HA 


yr Offeren ſanctaidd. 159 


Ddaw fy Iachawdwr, yr hwn wyt yn byw 
ac ya teyrnaſſu yn dragywydd. Amen. 


| k 

0 flaen y Rhaglith a Uafar uchel y dywed yr. 
| 84 Per omnia ſæ- 5 Tros bol veloedd 
cula ſæculorum. Oeſoedd. 
| Cl. Amen. Amen. 

Of. Dominus vo- Bydded ein Har- 
-n a bilcum. glwydd gyda chwi. 
„Cl. Et cum ſpiritu A chyda ch yipryd 
tuo. dithau. 


Off, Surſum corda. Codwn ein calon- 


200 , 

* nau 1 lynu. 

Wy Cl. Habemus ad Maent hwy at ein 
Con Dominum. Harglwydd. 


Off. Gratias aga- Rhoddwn ddiolch 
aus Domino Deo | i'n Harglwydd Dduw. 
noſtro. 

Cl. Dignum et juſ- 


Teilwng a chyfton 


a! 

1 WT tun eſt. yw hynny. 

ol Y Rhaglih 

"6 yN wir tethwng a chyfion vdyw, cyfteith. 
ror l Jon ac Iachulol yw, Rodd: o honom bub 
\, „ner, ac ymmhob mann, Diiolwcht un; 0 
al rol wy dd ſanctaidd, Tad hollalluog. wagwyd- 


do Dduw, trwy Ieſu Ghriſt ein Harglwyda, 
FED Ez fy — - . g 

layer Hun mae 'r Angelion yn molianm. 

. Fawredd, yr Arglwyddiaethau yn dy Ad. 


als k.  Nerthoedd vn dychrynu gan dy Ofn. 
Bmx |þ Nefoecd a Rhinweddau 'r ncioedd, a'r 
3 Di bendugertig Seraphim a gorſoledd cymdeithgat 
nan, N 0 iy dedJu. Cyda 'rhai Attulygwn 


wat, 611111 © honot gymmeryd attat ein lle— 
fery dd 


Bendigedig yw'r hon 


160 Cmweddiau ar amſer 


ſerydd ninnau hefyd, a goſiyngeiddlawn Gy.. 
fes yn dywedyd, 

Sant, Sant, Sant, Arglwydd Ddu Saba. 
oth. | 
Llawn ydynt y nefoedd a'r ddaear o'th O. 
goniant di, Ho/anna yn yr Uchelderocii, WF 

95 'n dy fod yn ends i? 


Harglwydd. 
Hoſanna yn yr Uchelderoedd. F 
Ar y Canon. 0 
TFugaroccaf Dad, wele, ni yn dyfod i O'. WF < 
frymmu ein teyrnged 1 t1; wee, nis 7 
ymgrymmu ger bron dy Fawrhydi Duwfol; WW 
ein dymuniad ſydd i'th Addoli, i'th glodſor, a 
ac th Ogoneddu di; ac i roddi Diolwch i 8ﬀ #y 
ti am dy fawr Drugaredd ; gan gy ſſy lu en i 
weddiau, ac ymgybydu 'n calonnau, a1 Wi bi! 
lafr, gyda 'r Bendigedig yn y Nèſ, a chyc 700 
'ich Eglwys oll, ar led tros wyneb y ddaen WF tan 
Ond er ein bod yr awr hon, yn yſtyried c: WP 
mawr anheilyngdod, a'n ſalwodd, ac vn 
ſaddef ein aml ſeiau, a'n anneirit bechoai, Wi Y 
am y rhain, a chalon Etifeiriol, y dei, 
Maddeuant yn brudd am danynt : Etto vB m 
feiddiem neſſau attati 'n Tai Netol, ode Ans 
ithr mewn cyfeillach dy Fab di, ein C. chal 
Ilaw, a'n Cy/rvnger Refya, rhwng Dune alc] 
dymon, y dyn Chriſt. Jeſu ; 'r hron d rh yd 
ethunan vn bridwerth dros bawb. (1 Line hau 
5.) gydag Ef, a thiwyddo Ef, Attolywn gob 1 
nat, derbyn ein ymbiliau, 'n Gweddiau. Irug 


deilyfiadau a'n diolwch dros pob dyn!“ 
/ , 


():- 
LY" 
fol; 
ſort, 
ch 
1 eil 
41 


hv 


laen. 
(] en 
n. 
16dal, 
iy 
K 1 
odd. 
| Cans 
We, ! 
rho 
Tim. 2 
un " 
4tav, ! 


n 
114 
£ 


yr Offeren /a ndaidd. 164 


oth drugaredd Caniattà i ni ſyw yn llonydd, 
ac n heddychol, mewn pob Duwioldeb, a 
Diwendeb. 
Offr ymnaad on hunain i Dduw. 

1 Arglwydd leſu Ghriſt, er coff— 

haad o'th Vmgnawdoliacth bendigedig, 
oth Farwolaeth, a'th Ddioddefaint, cr coft- 
haad o'th Archollion, oth Driſlwch, © th 
ddeigran, ar diferion gwetthfawr o'th Waed 
di, er coſſhaad o'th Gariad anleidrol, tuag at y 
Genhedlaeth ddynol; Yr wyf h yn offrwny, 
ya oſtyngciddlawn i ti, r Aber ſanctaidd 
hon, ac yn Un ahi, a'r holl waredawl Offrwm, 
a wneuthoit ar y Groes, yr wyt yn offremmi: 
ly hun 1 ti, gyda r hyn oll yr xydwyl, ac fydd 
1 mi; er Moliant a Gogoniant 1 Ii: gan ym- 
bil, gan weddio, gan ddeiſyl, a dymuno arnar, 


roddi Gras ir Byw, ac ir Meirw flyddlon, . 


tangneſedd, a gorphwys, a thrugaredd, a by - 
wyd tragwyddol. 
Ar y Memento tros y bywu. 


ö 1 wyf yn gorchymmyn iti, O Arglw;-4d, 


ſy Enaid a'm Corph ſy Meddyliau ol. 


am Geirau am Gweithredoedd ; gan Attulwg 
þ arnat yn oſtyngeiddlon, ymgeleddu, ac ardder- 
| chafu 'r Eglwys Lan Gatholic trwy 'r holl fd ; 


aichynnal mewn Heddwch, Undeb, ſantteiddr- 
wydd, a Gwirionedd ; Teilynga heſyd dragar- 


| au wrth dy weiſion, N. ein Pab, a N. ein Ef- 
gob ni, ein Brenin, a phawb oll o gowir Gred ; 


Irugarha wrth ein Rhieni, 'n Plant, ein Ce— 
F 4 raint 


n 
* = — — — 
— a 
— — 
— —— — 2 2 4 ＋ 


. a trolof, O Forwyn ſendigedig 


. 
= — — 


162 Gwedadtau ar amſer 


raint, a'n Cy:mmwynaſwyr oll, &c. Trug. 4; 
ha wrth bawb a ſarhauſom, a goddiaſom, ac of 
wrth bawb yr ydym mewn un moddyn rhwymn all 
i weddto droſtynt, wrth bawb dan flinder Cle. de 
ud, a gloes Angau dan angerddol brofedigae. ro! 
thau, dan un cytyngder, ar For, neu Dir, dan Rt 
un anghenrhaidwy corphorol neu yſprydo!; ar 
Trugarha wrth ein Gelynion, ac mewn un u. 
gair wrth Bechaduriaid oll; fal yr Ymchwe. nd 
tent bawb attati, ac y caffent Drugaredd, trvy WM fe! 
Ieſu Ghrift dy Fab a'n Ceidwad. Amen. le 


Ar y Communicantes. 


Mair wen, fal y bo fyngweddiau 1, yn 
gymmeradwy ger bron dy Fab di 'n Harg. 
wydd leſu. Gweddiweh troſof, chwychw, 


" AV 
O Apoſtolion bendigedig, y Merthyri, y Cyl- WF fe 
feſſorion, a'r Gwryfon, gyda holl Saint y Nei. ac 
Gweddiau 'r cyfryw, O Arglwydd, ni ddi-yit- WWF D, 
yri di; Ymgyfiro hwynt gan hynny i weddio ne 


droſoſi. Yr hwn wyt yn byw ac yn teyrnalu 
yn dragywydd. Amen. 


Pan bo 'r Offeiriad yn lledu ei ddylaw dros y 
Offrum ; dywed. | 

() leſu 'n Hoffeiriad pennaf, ac Eſgob en 
Eneidau, yr hwn a offrymmaiſt dy hun 

i Dduw'r Tad, ar Allor y Groes, yn Aber 
bur difrycheulyd, droſom ni bechaduriaid tit 


ain; ac a Adawailt i ni dy wir Gorph, ach ſe 
Waed yn y Dirgeledd addoladwy hun, dd 
v neir ſelly, trwy dy Hellalluogrwydd Dduw!" BWenhe 


055 


yr Offeren /andaidd, 163 


| di, gan orchymmyn ei Offrymmu er coff] a] 


on lIachawdwriaeth ni: Er vr un Gallu holl. 
alluog, Attolygaf arnat, Caniada i mi goſio 'n 
deilwng dy Ddioddefaint bendigedig, ac Ym- 
toi fy hun yn bollawl i ti fy Arglwydd an 
Rhybrynwr. Caniatta i mi fod yn breſennol 
xr vr Aberth nefawl hon ag Anrhydedd dvled- 
us. AC A phurdeb calon, gyda diddanwch vip- 
rvdol, a llawenydd nefol. Proſed f enaid 1, 
feluſder dy breſenoldeb bendigedig di, a gwe- 
led y lluoedd o Seintiau, ac o Angelion ydd 
yn dy amgylchu, ac yn dy Addoli di. Amen. 
| Ar y Cyſſegriad. 
« (ZVneweh aw] oftfydd a chredowir bre- 
6 lennoldeb Corph a Gwaed eich lach- 
„ndr, 01 Enaid, a'i Dduwdod dan y ſa- 
* ſennol Lenni. Offrymmwch eich hun yn 
« achlan iddo fe, a thrwyddo fe, iw Dad. 
« Deilyſwch ar eich Calon a'ch Enaid gael eu 
" newid10 yn gwbl 1ddo fe. ” 
Ar dderchafiad o'r Aberth. 
0 D* YS fylyriwch yn eich calon ar eich 
E lachawdwr a dderchaſwyd ar y Groes 
droſochwi. Plygwch holl nerthoedd eich 
Enaid iw Addoli ef, a deifyſwch arno dyn- 
nu pob calon atto eihun, a chyfarchwch ef, 
gan ddywedyd.“ 
Criſt Mab y Duw byw, Trugarha wrthif. 
Anffych well y gwir Gorph a Aned o'r 
ſendigedig forwyn Mair wenn, a Ddiod- 
godd, ac a Offryn-mwyd ar y Groes tros y 
enhedlacth ddynol, o yllys yr hwn wedi ei 
BY ann 


- . 
— _ 
— x HO 4 


164 Geddiau ar amor 


gwanu a flon wayw y Ilifodd allan Gwazl ; 
Dwfr; Teilynga gae| o honom dy dderbyn d 
yn awr ein hangeu, O Ieſu daionus! O Jef 
trugarog! Mab y forwyn ſendigedig, Trugarhi . 
wrthiſ, Yr wy! yn dy Addoli, ac yn & An. 
rhydeddu di, O Arg! wydd Chrift, a Moliary 

ac a Bendithion oll: canys trwy dy ddc lung I 
Farwolaeth a'th Ddioddeſaint, Ii a'm Gwate. 


0 
daiſt 6 rhag goſid annherſy nol. Trugata 1 
wrthif, O Iefu daionus, ſal na bo dy Farw olarth dy 
byth yn Oler ynoſi, Attoly gal arnat yn o.g. 
geiddlon. Amen. 0 
Ar dderchafiad o'r Caregl. ral 
N Anſſych well, O Waed gwerthfawr a ben. an 
digedig, yu Hiſo allan o Yitlys ſy Ag. 
wydd, a'm Ceidwad Ieſu Griſt, ac yn golel 
ymmaith Irychau 'r beiau ben a'r new), ll GC: 
Attolygafaruat, Golcha, Sancte iddia, a Chas 
fy Enaid i ſywyd Tragwyddol. 7 
Vr y dim yn diolch i ü, O Arglwydd Dd | 
ein Tad trugarog, Deilyngu o honot ddan Abe. 


dy unig-genedledig Fab leſu Ghiriſt troſom i 
bechaduriaid, i farw marwolaeth Ilwyr gywi boh « 
lyddus ar y Groes; gan Offirwm eihun ig. 
Aberth bureiddlan, ſanttaidd, gy mmerad i 

tros ein Pechodau ni; 1 Lanhau trwyddi ei Gn21 
Cydwybodau drwyg, o holl frychau ammbur yn yr 
a Gwyd. Er dy Gariad anteidrol, tuag att ham 
ni, ac er poenau dolurus dy Fab, a'n CeidwalDquy 
Dyro 1 ui, attolygwn arnat, flrwyth ei Ryu lc; 
meth ef: a Gwnaij ni beuny dd, farw i'r BrWkdd.,! 


a Chrocihoelio ein gwyniau, an trachwant 
enquc 


165 yr Offeren /anfaidd. 
\ WH cnawdol, a Byw i ti yn unig, tra parhuo 'n 
\d Hoecl; fel y gallom o'r diwedd Lawenychu 
el dros fyth, yn dy Deyrnas di, lle gyda th Fab 
1 WW rag idol, a'r Yipryd Glan, yr wyt yn byw 
m. ac vo teyrnaſu tros oes Oeſoedd. Amen. 
1 E Naid Chriſt ſancteiddia fi, Corph Chriſt gwa- 
red ſi, Gwaed Chriſt glanha fi, y Dwfr 
rale. o yſllys Chriſt golcha fi, Dioddefaint Chriſt 
ara WY diddana ft. O Ieſu daionus gwrando fi; yn 
lai Wi dv Archollion cuddia fi. Na ad i mi ddidoli 
ſyn bbun, oddiwrthit. Rhag y Gelyn cynfigen- 
bus cas, amddiffyn fi. Vn awr fy Angan, 
zalw arnaf, a phar i mi ddyſod attati, 1'th fo- 


ben BY liannu di gyda "th Saint tros oes oeſoedd. 
Arg Auen. 

golch | | 

wydl, Bi 12dat ddumol ac Addoliant ger bron y Sa- 
Bad. crament bendig edig. 


* R wyf fi yn dy Addoh di, O Iachawdwr 


Dane ſy Enaid, Gair tragwyddol y Tad, y wir 
dana Aberth a offrymmwyd tros pechodau 'r holl 


ya! Oy Tryſſor gwerthfawr ſy 'n llawn o 
bob diddanwch, a gorphwys y 3 pür 
aglan! Oymborth Angelawl! Oy bara Ne- 
ol! O Air tragwyddol y Tad, a wnaed yn 
bnawd troſom n1, ac etto yn parhau yn Dduw 
myr un Perſon! Yr wyf fiyn Cradle yn 
*hammeu, ac yn dy gydnabod di yn wir 
Dduw, ac yn wir Ddyn, yn y Sacrafen hon, a 
byllegrwyd ar yr Allor o wyrth Duw, a rby- 
kddol rlinwedd ci Air hollailuog. Tydi wyt 

Obaith 


- * 
—— * 8 9 O 


166 Gweddiau ar amſer 


Obaith diogel ac umg ymwared Pechaduriad 


Tydi wyt oru” hat eddy giniaeth y nychlyd, bn 
* methiant, ar egwan: a Thry ſſor anhyſſ ud. 4 
1. dol y Pererinion tlawd trallodus. Sankteid. _ 
$! dier dy Enw di, 'n tradatonus Iachawdiwvr leſu 
| Ghriſt, Canent dy holl Greaduriaid (dic. * 
ch a moliannau 1 ti, am dy dyner Gariadj 2 
wneuthur Iles i ni, gan ddiſgyn o'r Net, i off. 4 
ymmu dy Gorph pur a gwirion ar y Grog, Ny 
$ a gorddineu dy Waed gre fawr 1'n Rhi\r. h 
I you ni. Santtcidadier dy Enw di, O lely * 
| endigedig, yr hen ar i dy Adgyfodiad, at oh 
4 Ddyrthalael, a deilyngaiſt adael 1 ni yr u by 
[ Corph anfarwol a gynhwyſir yn y Sacnfe * 
| ſendigedig hon; er coffadwriacth o'th Faruo- Nabe 
1 lacth, ac yn arwydd* 0'th Gariad anſcidro] tw * 
. ni. add, 
1 Memento tros y Merrw fallen, nh ( 
. C9 heſyd attolvgwn arnat, O Dad trans 
g rog, Eneidau y Meirw lyddlon; ca 06 
i wneuthur i'r Aberth hon fod yn ymward.!, , 
1 tragwyddol 1dJynt, vn orphwvs bythol, ac R 
. Ddedwyddwch. 1 dib: id: yn enwedig i Enai Ore 
F N. ac i Enaid N. ac i Enaid N. &c. Ofy Arg b 
4 wydd Jeſu, bydded y Dirgeledd rhyſede 'ol * 
godidog hwn, o Gariad, ac rere hedhu ne 
| yn llawenydd perficichlawn iddynt. Dyro nad 
1! dynt cu Venwi o honoti, y gwir "Fon bv Wi tin 
ddiſcynnaiſt o'r Net, ac a! r oddailt fy ide! 
4 i'r Bed. Gwna iddynt Fed or ffynnon gt nelel 


tarddu i ſywyd tragwyddol; fal wedi eu cadt 


truge 
3 
Walfed 
ac N 
Enall 
* Arg 
dg: 
edche 
vr 


4 by 
y j0lael 
non ly 
eu dale 


yr Offeren ſanctaidd. 167 


Im a'n cyſſuro ſelly, y gallant lawenychu 
byth yn dy Foliant, a'th Ogoniant ſanctaidd 


di. Amen. 
Pan dywedo 'r Olkeiriad. 

Nobis quoque pecca-] Ac 1 ninnau hefyd 
111hus. Bechaduriaid. 

Ac i ninnau heſyd Bec haduriaid dy waſa- 
naeth-ddynion 1. Gobeithio yn amlder dy 
Drugareddau, Teilynga roddi rhyw barthed, 
; chymdeithas, gyda 'th ſanctaidd Apoſtolion, 
ir Merthyri, a'r Cyfeſſorion, a'r Gwyryfon, 
ach holl Saint gwynlydedig; a chymmer 
ninnau_1'w cyfeillach hwynt, Attolygwn ar- 
pat, nid fel Priſiwr ein haeddiant, ond fell 
Rhoddwr maddeuant, Trwy Ghriſt ein Har- 
gwydd ; canys trwyddo Ef, gydag ef, ac 
aldo ef, i ti Dduw 'r Tad hollalluog y mae 
b Clod ac Anrhydedd, pob Moliant a Go- 
IMmant. | 


Off. Per omnia ſœ- Tros holl oeſoedd 


lor un. Oeſoedd. 
R. Amen, R. Amen. 
Oremus, Gweddiwn. 


EDI 'n rhybuddio a gorchymmynion 
buddiol, a'n haddyſcu trwy ordinhaad 
buvtawl ; Hyderwn diywedyd, gyda r Of- 
nad, Pater noſler, &c. h. y. 
tin Tad ni, yr hwa wyt yn y Nefoedd, 
ncteiddier dy Enw di; Deued dy Deyrnas, 
nicler d' ewyllys di, megis yn y Nef, ar y 
hear hefyd ; Dyro i ni heddyw, ein Bara 
n;4dol; a Maddea i ni ein dyledion, me- 


81s 


— SY SSSR 


a— U a ua—•——ö . — —— 
- 


— 
—— 


—̃̃ — 


> — ems . Me ay — ant wt. 4 i 


ain v 
. — — 2 — — — 


— — 2 


168 Gweddiau ar amſer 


55 yr ydym ninnau yn Maddeu i'n dyledyy;; 
1 c na ddwg ni 1 brofedigaeth ; Eithr GwWateld 
15 ni rhag Drwg. Amen. 

1 Off. Et ne nos inducas in tentationem. 
Cl. Sed libera nos a Malo. 

Gwared ni O Arglwydd, attolygwn arnat 
rhag yr holl ddrygau y fuont, y rhai {y; 
breſennol, a 'rhai y fyddant; a thrwy gx. 
frwng y fendigedig, at ogoneddus forwyy 
bob amſer, Mair wen Mam Dduw ; a'r ben. 
digedi Apoſtolion Petr, a Phawl, a'r bol 
ſaint, Þyt n ddaionus, Heddwch yn ein 
dyddiau ni; fal y byddem bob amſer, try 
gymmorth dy Ras, yn ddigaeth o bechod, 2 
yn ddibryder o bob trallod, ac aflonyddvwch 
Corph, ac Enaid. Trwy 'r unrhyw lefy 
Ghniſt em Harglwydd dy tab di, yr hun t 
byw, ac yn teyrnaſu gyda thi yn undod y 
S* Glan Duw. 


Per omnia ſæ- 


Tros holl oecſoed 


cula ſœculorum. Oeſoecdd. 

R. Amen. Amen. 

Off. Pax Domini Boed hedduch 
fit ſemper vobiſcum. Arghaydd gyda cli 

bob amſer. 

Cl. Et cum ſhiritu Cl. A chyda 

tuo. 1 Yſpryd dithau. 
Ar yr Agnus Dez. 
Off. Agnus Dei, qui] Oen Duwe ' hi 


Ft tollis peccata mundi, | wyt yn dwyn ymma 
F Miſerere nobis. 


Seer os 


r By 
rugarha wines 


r hw; 
[ wr 
* ( 
orph 
ll bec 


Il ni 


ler W 


by 


1 


WI 


d 


nat, 
ly 
4s 
wyn 
bens 
holl 
em 
ey 
d, x 
Ichech 
v leſa 
n (yn 
lod y 


oc{oed 


ch! 
da che 


Hyda 
u. 


7 7 hv 


yea 
r N 


rthym. 
0 


Agnus Dei qua tolls 


peccata mund:, Miſe- 
tere nobis. 


Agnus Dei qui tollts 
cala mundi, Dona 
nobis pacem. 


yr Offeren ſandtaidd. 16g 


Oen Duw 'r hen 
wyt yn dwyn ym- 
maith pechodau er 
Byd, Trugarha wr 
thym. 

Oen Duw 'r hwn 


wyt yn dwyn ym- 


maith pechodau 'r 
Byd, Dyro 1 ni Hed · 


dwch. 


Dyro heddwch O Arglwydd yn ein dyd- 
diau ni, canys nid oes neb arall i ymladd tro» 
ſom ni, ond Tydi yn unig. : 

O oen Duw'r hwn wyt yn dwyn ymmaith 
pechodau'r Byd, Trugarha wrthym ni becha- 
turiaid truain gofidus, 
nedau ni a'r Ymborth nefol hon, Diddana 

bob amſer a'th Ras, fal nad ymadawom a 

Mu, nag yn fyw, nag yn farw, ac fal na ddi- 

eddiannir ni, byth o'th Fendithion nefawl di. 
Ir bwn wyt yn byw, ac yn teyrnaſu tros 

elvedd Oeſoedd, Amen. 

O Arglwydd Iefu Gnriſt, Mab y Duw byw, 

hen yn öl ewyllys dy Dad, a chydweithi- 

| ir Yſpryd Glan, a ſywiolaethaiſt y Byd 
fy dy Farwolaeth ; er dy Gyllcgredia 
orph a'th Waed, Gwared ni oddiwrth ein 
| bechodau, a phob ryw ddrygau ; a Gw- 
ini ganlyn, i ni gadw, ac i ymlynu bob 
ler wrth dy Orchymmy nion di, Ac na ad 

byth ein gwahanu oddiwrthoti. Vr bwn 


ar Un Duw 3 ar Yſpryd Glan 


Adnewydda ein E- 


wyt 


170 Gweddtau ar amſer 


wyt yn byw ac yn teyrnaſu tros oefocdd Oe. 
ſoedd. Amen. 

Off. Domine non O Arglwydd, nid 
ſum dignus, ut intres | wyf fi yu detlyny, 
lub tettum meum ; | ddyfod o honot, tar 
ſed tantum dic veibo, ! fy Nenn i; ond yn 


et ſanabitur anima] unig dywed di ar An; | 
mea. ac Iacheir fy Euaid. 
| Yr un a ddywedir deirgaaith, 
| « Pan bo 'r Offeiriad yn erbyn y Cymmun,” | 
$ Wied fendigaid, yn yr hon y cymme. x 
| rir Chriſt eihun, yr adnewyddir Co. N 
| divriaeth o'i Ddiod efaint ef, y llenwir vr 
Sigh Es ner 3 6 J 
. Enaid a Gras, ac y rhoddir i ni wyltlarwydl 60 
i o'r Gogoniant a ddaw. 
| Teſu daionus ! Caniattà i ni fal byn barct, = 


ac anrhydeddu Dirgeleddion ſanctaidd d 


ö Gorph a'th Waed, yn gymmaint ag in Eu 

"1 dau, fwynhau beunydd firwyth dy Bryuc- 
q gaeth. Amen. leſu tirion; /elly b9. () 
it | Cymmun Y fprydol. Ah 
1 Arglwydd Dduw, a'm Ceidwad dae H 
i} onus, Ieſu Ghriſt, yr Þywn wyt wei m, 
1 ayſod vmma o Gariad attaf fi; a'r hon vu ne 
0 vn moi i mi dyhun, yn Ymborth benny dd ben 
ie hetyd, hed ym mhob rhaid, a gwaf aua wg. 
1 a ddichon ſynghalon ei ddymnno ; Mac bal 
+ ammbarodrwydd i, O Arglwydd, yn gr; 
þ hardd i mi dy gymmerid di yn Sacrafenna. 0 
| Etto, oblegid nas gallaf ſyw heboti, yr liv! cula | 
1 wyt wir Yinborth ſy Enaid ; Attolygat ara (| 
| vu ofl vngerddlony ſy m haducwyddu H Of 
1 


4 


yr Offeren ſanctaidd. 171 


vſpredol, a Gwna fi yn gyſrannog o'r Gras y 
mae 'r ſaw] yn ei ymglywed, ath dderbyn- 
. nant di yn deilwng ac yn grefyddol. O Ieſn 


at daionus, na ddibriſia fi ddim, onid terlynga 
vn mweledd a mi dy waſanaethydd ; a thrwy dy 
n; Ris cyflawna a pherffeithia ynofi ymweithia- 
| dau, a rbñinweddau y Sacrafen fendigedig 


hon ; er Moliant i Ti, O f' Arglwydd Dduw, 
xc er Iachavdwriaeth tragwyddol i'm Enaid 
innau. Amen. 
Ar ol y Cymmun mae r Off. yn dywedvd, 
Off. Dominus vo- Ein Harglwydd a 


bilcum. fo gyda chwi. 


Cl. Et cum ſpiritu A chyda' th Yſpryd 
0. dithau. 
Oremus. Gweddiwn. 


Ar y Gweddiau dwethaf. 

0 Dduw tradaionus, Tad y trugareddau, 

caniattà 1 mi, Attolygaf arnat, trwy 'r 
Aberth hon o Gorph a Gwaed dy Fab di, ein 
Harglwydd Ieſu Gbrift ; yr hon a Offrymmir 
imma, ac ym mhob mann trwy dy Eglwy's 
lanftaidd, fal Diolwch gwaſtadol, ac Y mgofia 
beunyddol o't Farwolaeth fendigedig ef, Gael 
zaredd o'th ddwylaw di, a Maddeuant o'm 
toll Bechodau. Yr hwn wyt yn byw ac va 
terrnaſu, 


Of, Per omnia ſæ- Tros oeſoedd Qe- 
cula ſæculorum. ſoedd. 
Cl. Amen. | Amen. 


Off: Dominus vo-]! Bydded ein Har- 
ulcum. glwydd gyda chwi. 
22 A 


172 Cweddiau ar amſer 


Cl. Et cum ſpiritu A chyda 'th yſpryd 
tuo. dithau. 


Off. Ite, Miſſa, eſt. } Euch, Offeren vv. 

Cl. Deo Gratias. I Dduw bo r Di. MF * 
olch. 

Pan na ddywedir Gloria in excelſis, 
Off. Benedicamus Bendithiwn ei; ; 
Domino. Harglwydd. 

Cl. Deo Gratias. Bid Diolwch |} 

Dduw. 


Ar Offeren dros y Meir. 

Off. Requieſcant in | Gorphwyſent mewn 
pace. heddwch. 

Cl. Amen. Amen. 

Ar y Benatlh. 
Ras ein Harglwydd Ieſu Ghriſt, Rhin. 
wedd ei Ddioddefaint ſanctaidd, Arwyci 
y Grog lan, Gwiriondeb Mair ſendigcdig 
Forwyn, Bendithion yr holl Saint, a Gues- 
diau hol] Etholedigion Duw, a Fo rhyngo), 
am holl Elymion gweledig, ac anweledig ytu- 
on, ac yn awr ff Angeu, Amen. 
Y mma mae 'r Offetrtad yn Bendigo 'r Pitt a 
mn dywedvd. 

Off. Benedica: vos Hollalluog Daus, 
omnipotens Deus Pa- EI Nlab, 21 
ter, et Filius, et Spi— | Yſpryd Glan, ach 
ritus Sanctus. Bendithio chwi. 

Cl. Amen. Amen. | 
4 Off; Dominus vo- | Bued vr Arglwvi 


b icum. gyda chwi. 


—— ̃ꝓ—— 


A 


yr Offeren Jandaidd. 
Cl. Et eum ſpiritu A chyda th XI. 


10. | f pryd dithau. 
vw Oil. Initium S. E-] Dechreuad o'r E. 
D. vangelii ſecundum lo- | fengyl lan yn ol 8. 
nem. Ioan. 
Cl. Gloria tibi, Do- Bid qgoniant i Ti, 
EF ume. O Arglwydd. 
1 
chen 
Thin. 
yd 
geg = 
es- 
"ook, i Q 3 Dechreiad 
IV- 
EF ad 
UUL wb 
D due, 
ab, 21 
. 
glwve 


175 


— 9 —— — 
—— — 2 


174 Guweddiau ar amſer 


Dechreuad Eſengyl S. Ioan. 
I principio erat Verbum, et Verbum er 
apud Deum, et Deus erat Verbum: hy, 
crat in principio apud Deum. Omnia ye: 
ipſum ſacta ſunt, et line ipſo factum eſt nikil, 


quod fatium eſt: in ipſo Vita erat, ct. Vin 
erat Lux hominum : et Lux in tenebris luce, n 
et Tenebt cam non comprehenderunt. ; 
Fuit Homo milius a Dec, cut nomen er 
Joannes. Hic venit in Teſtimonium, u [ 
Teſtimonium perhiberet de lumine, u d 


omnes Crederent per illum. Non erat ill: WM |; 
Lux, ſed ut Teſtimonium perhiberet de h- 
mine. Erat lux vera quz illuminat omnen m 
hominem venientem in hunc Mundum, ha 
mundo erat, et Mundus per ipſum ſactus ef, ur 
et Mundus eum non cognovit. In propria r 
venit, et ſui eum non receperunt. Quotquot Wh ra 
autem receperunt eum, dedit eis poteſtaten WM Eid 
ſilios Dei fieri : his, qui Credunt in nomine WM fav 
ejus, qui non ex ſanguinibus, neque ex vc. I 
luntate carnis, neque ex voluntate viri; {el 
ex Deo nati ſunt; ET VERBUM CAR0 
FACTUM EST, ET HABITAVIT I 
NOBIS. Et vidimus gloriam ejus ; Gloria 
quaſi Unigeniti a Patre, plenum Gratiz « 
Veritatis. ello 


Cl. Deo Gratias. 


yr Offeren ſunctaidd. 175 
Ny dechrewad yr oedd y Gair, a'r Gair 


rat oedd gyda Duw, a Duw oedd y Gair, 
100 Iwn odd yn y dechreuad gyda Duw. Holl 
per bethau, a wnaed trwyddo ef; ac hebddo Ef 
Fil ni wnacd dim ar y wuaed. Ynddo Ef, yr 
Tr vedd bywyd, a'r bywyd oedd oleuni dy nion : 
cet, ir Golcuni ſy 'n dilgleirio yn y tywyllwch, 
ar tywyllwch nid amgyffredoedd Ef. 

erat Yr vedd Gwr wedi ddanſon oddiwrth 

ut Dduw, enw 'r hun oedd Ioan. Hun a 


ddaeth yn Dyſtiolaeth, fel y rhoddai dyſtio- 


= 


it ile WY 1aeth am y Goleuni, fel y Credent oll trwyd- 
le h. Wi do ef. Nid oedd ef y Goleuni, ond fel y 
nnem WW rhoddat dyſtiolaeth am y Goleuni. Y gwir 

In Wi deuni ydoedd, yr hwn ſy'n goleuo pob dyn 
us ef, n dyfod i'r Byd hon. Yn y Byd yr Oedd, 


ropa r Byd a wnaed trwyddo ef, a'r Byd nid ad- 
otquot Wi nabu ef. At ei Eiddo eihun y daeth, a'r 
ſtate I Eddo eihun ni dderbyniaſant ef. Ond pa 
1omine e bynnag a'i derbyniaſant ef, rhoddodd 
ex vo- Aaynt Allu i fod yn ſeibion i Dduw; i 'rhai 
ri; (el uyn, y rhai ſy'n Credu yn ei Enw ef; 

CaO nid o waedodd, nag o ewyllys y Caand, 


1T Ni o ewyllys gwr, ond a Aned o Dguw, 
Gloria KR GAIR A WNAED YN GNAWD, 
ratiz C A DRIGODD YNOM NI. Ac ni a 


elom ei ogoniant ef, Gogoniant megis yr 
egi or Tad, yn llawn o Ras a Gwi- 
omnedd, 


I Dduw bo *r Diolch. Pob 


* Vygent pawb eu glity ar y geiriau hyn; a's 
NMrennau mawr. 


Geredd? ar of y1 * 


Grrud ar of yr Offeren. 
OB m)1a1.t a gogomant, pou Clod a Dio. 

Iwch a io 1 ti, O fy Niav ! am dy law 
Gariad a'th radfcrihwch, o'm gw neuthur y 
dydd heddyw yn evdrvckiol ar amſer Aber 
vr Ofleren, o ba haelioni y diſeddiannir ba. 
ral o Griflnogion a' haeddant yo well m 
mi. MNoleal c Anriydeddaf dy Fawrby4: 
Duwlol, am yr aneiril Fendithion a benny. 
raiſt mor hae] arnafi, a'r holl ddvnol Ry, 
ond vn enwedig am annhraethol judd a | 
ein PryneGigacth, trwy gethin Farwolacth 
Dioddefaint dy Annwyl Fab Ieſu Gbr; W# 
Derbyn O Argl«ydd fy ngweddiau, Cyflas- 


na fy niflyg; Madden i mi Dduw Tirion, IC 
pob gwibiad meddw] ae annuwioldeb, xc 4 
oerni fy pghalon ar amfer yr Offeren {anc- 4 


taidd ; a Chaniatià tro y nerth a rhinwedd] 
Dirgeleddion ſanctaidd, i mi Rodio yn hi- 
ſryd, ac yn llon ar hyd llwybrau dy Orchyn. y 
mynion di, ac ymmylg profedigaethau, tral 0 
lodion, a pheryglon ym pererindod ar. 
ddaear, Achub a Gw ared fi rhag Kichellioe| j 


Byd, y Cnawd, a'r Cythraul; O leſu 'r hw "gl 
a Offry mmodd eihun 1 Dduw 'r Tad trolon 1 


ni, Trugarha wrthym. Trugaroccal lachav 
dwr Ieſu Gwin, Caniatta rwon i mi dy K 
1th Garu, ac ith Foli di bob amſer, ac a c 
ſartal lawenydd, i wneuthur a chyſlaun f 
byn wyt yn ei Orchymmyn, ac 1 ddioddef | T7 


Hy n wyt yn ei gennadu ddigwy dd i mi. 
Hu 


Gwedadtiau ar y Suliau. 177 


Hanffych well, Arglwydd Ieſu Ghriſt, Mab 
Duw byw, ac Awdur Bywyd, ein pkg 44 
wr a'n Canllaw; Bendigedig fo dy En ſanc- 
tad, a Bendigedig fo dy Gariad, yn Rhybry- 
k nu r Byd. 8 droſom, a Gwared ni O 
2 Arglwydd Dduw yrwon ac ar Awr Angeu. 
hi Amen, 


Od oes neb, md yw yn Caru ein Hargluydd 


Kay Ii Ghrrft, bydded Anathema Maranatha. 1 
Wes (or. XVI. 22. 

Ov Bor+$$6++$0+44+9:44-41.4-% 
fav 


1 colledau, neu r Gweddiau: yr Epiſtolan, 
o'r Efengylau; a ddywedir yn Gwa/anacth 


b, jr Offeren ſanflaidd, ar y Suliau, ac ar * 
| =” Guylau Jymmudol, tray 'T Fiuyddyn. 

V CUU 

yn hy: ' Ar y Sul cyntaf o Advent, 

rchym. Yod 1 fynu, dy alluedd, attolygwn arnat 
u, Us O Arglwydd, a dyre; fal yr haeddem ni, 
1 ar andi vn cin hamddiflyn gael ein gwared, o 
cihion en glon cvlagos ein Pechodau; Ac a thy di 
u r buch ein Thyddhau, gael bod yn Gadwedig. Vr 
d oon vi vn bene ac yn teyrnafſu gyda Duw 'r 
Lache. yn Undod vr Yſpryd Glan Duw tros 
i by Ml oefoedd Ocfoedd. Amen. 

ac a ch Epiſtol, ſydd o'r 1g. Ben, et y Riuf. o 
„lav w. 11. hyd at y 14. 

hodde 12 ngy'. Hd o'r 21. Ben, o S. Luc. o 
un. 


W. 25, hyd at y 24. 
Ar 


A 
8 


** 


Gweddau ar y Sulit, 


Ar yr ail Sul o Advent. 

Yfod i ſynu. O Arglwydd, ein calonnay 

ni, i baratol ftywrdd dy Fab di unigenedle. 

dig: fe] y gallom trwy ci Ddyfodiad el, haed. 

du dy walanaethu di ag Eneidau puredig. . 

hwn ſn bv ac yn tevrnaſn gvda thi yn 

Undod yr Yſpry 4 Glan Duw, tros holl ce. 
oedd Ocſoedd. Ainen. 


Yr Epiſt. ſydd o'r 1 Ben. at y Rluf. O 
4. hyd at. 1g. Jr 

Yr Eſeng. o'r 11. Ben. o S. Math. ow, 
©,---10. / 
Ar y 71 d Sul 0 Advent. ( 

(Going dy zluft, attolygwn arnat O Ar 
glwydd, in Geddiau ni; ac a Gras s 
ymweled, Goleua dywyllwch ein mea. BY 
"| "ed 1 hwn Wut yn by Wacynte yrnaiu, & bod 
neger 0'r Hlaen. an 
Yr Epiſt. o'r 4. Ben. at y Phitp. cv. i" 
hya at y 7: Vin. 
Yr Eſeng. o'r 1. Ben. $. Joan. ou. 1" 
— 28. E 

Ar y pedmuesvdd Sul o Advent. | 

Yſod i fron, dv alinedd attolygwn ar Es 

O Argle; 4. a dyre, ac a mawr ritt 

cynnorthwya ni; fal trivy nerih dy Ris 

bry lia, maddenant dy Drur aredd, yr H JO! 
mae'n pechodau ni yn ei Attal. Yr hyn . 


yn byw ac yn teyrn: aſu, &c. 


Yr Fpiſt. 1. at y Cor. pen. 4. O W. br 
Y 9* 


Gweddiau ar y Suhan. 179 
yr Efeng. o'r 3. Ben. S. Luc. o W. 1. —at 


y 
4r y Sul oddifewn OH Dydd Nadolig. 


1 Ollalluog . gn Daus, cyfarwydda 
le. 1 'n gweithredoedd ni, yn 01 dy fodd a'th 
ed. 


. di; fal y gallom yn enw dy Fab an- 
ww] zaredig haeddu Amlhau mewn gweithred- 
wild da. Yr hwn ſyn byw ac yn teyrna- 


u. &c. 
| Yr Epiſt. at y Galat. pen. 4. o w. 1.---8, 
or Eſeng. o'r 2. Ben. St. Luc. G w. 33. 
1 9 
„Sul oddiferon Octaf Dy'guwyl Yul. 
Yllawna a'th ddaioni neſol. attoly gwn ar- 
0 * nat O Arglwydd, ddy muniadau dy bobl 
„ exeddio yn oſty ngeiddlon; lel y gallant 
vs; Weled y pethau ſydd 1'w gwneuthur, a 
37 bod vn abl 1 Gy flawni, y pethau a welant y 
85 wid, eu gwneuthur, Trwy ein Harglwydd 
En Ghriſt dy Fab di, yr hwn ſy'n byw ac yn 
walu gyda thi yn undod yr Yſpryd Glan 
. a" tr05  holl oeſoedd Oeſocdd. Amen. 
Ir Epiſt. at y NAH. pen. 12. OW. 42. 
| —52. 
TH zu Eleng. o'r 2. Ben. S. Luc. o w. 42. 


Ar yr ail Sul ar ol yr Yſluyll. 
Ollalluog tragwyddol Dduw, yr hwn wvt 
E odracthu pethau Neſol, a Dacarol 

: Gwrando yn ddatonus, w eddiau goſt- 


y ngeiddlon 


180 Gwelnliau ar y Suliau. 


yngeiddlon dy Bobl, a Chaniadha dy dangye. 
fedd, yn ein hamſeroedd ni. Trwy 'n Har. 
lwydd Ieſu Ghriſt, &c. 
Yr Epiſt. at y Rhuf. pen. 12. ow. 6, 
— 16. 
Yr Efeng. o'r 2. Ben. S. Joan. o v. 1 
— 12. 
| Ar y g. Sul ar ol yr Luyll. 
HOllelluog tragwyddol Dduw, Edrych vn 
ddaion is, ar ein Gwendid ni; ac in ( 


hamddiflyn, eſtyn ddeheulaw dy Fawre!!, 


Trwy 'n Harglwydd, &c. r 
Yr Epiſt. at y Rhuf. pen. ia. o w. ii Mi 
— 21. n 


Yr Efeng. o'r 8. Ben. S. Math. ow 1M! 
13. 
Ar y 4. Sul ar ol yr Tu. Ir 
UW, yr hwn a wyddoſt nas gallwn n. 
mewn cymmaint peryglon, o ran gwen 
dynol, ſefyll yn iawn ; Dyro i ni, Iechyd corph P 
ac enaid; fl y gallom orchlyg», a thi 
yn ein cymmorth, y pethau yr ydym yn eaWQ/om 


dioddef, o herwydd ein Pechodau. 1 ry ne 


Harglwydd, &c. 1 
Yr Epilt. at y RA. pen. 13. O W. * 
| — 11. r 1 

Yr Efeng. o'r 8. Ben. S. Math. o w. . 
---28, Ir | 


Ar y 5. Sul ar ol yr Yſtwyll. 
CH dy deulu, attolygwn arnat, 0 
Arglwydd, a'th ddaioni gwaſtadol; la 5 L 
gallo y rhai ſydd a'i gobaith yn unig ar 


0 t ( 


Gweddiat ar y Suliau. 134 


or Nef, trwy dy nawdd, a'th ymgeledd dr, 
zel bob amſer eu hamddiflyn. Trwy 'n Har- 
glwydd, &C. 

Yr Epiſt. at y Colos. pen. 3. OW. 12. 


lar. 


21 


Yr Eſeng. o'r 13. Ben. S. Math. o W. 24. 
— 31. 
Y 6. Sul ar ol yr Tail. 
(PAniada i ni, attolygwn arnat, Hollalluog 
Dduw ; gan fyfyrio bob amſer ar bethau 
cheſymmol, Gyflawni yr hyn ſy gymmeradwy: 
iti, mewn Geirau a Gweithredocdd. Trwy 
n Harglwydd, &c. | 
Yr Epiſt. 1. at y TA. pen. 1. © w. 2. 
— 10. 
Ir Eſeng. o'r 13. Ben. S. Math, o w. gt. 
— 36. 
Ar dd y* Sul Septunge/1mea. 
Wrando weddiau dy bobl yn ddatanus, 
attolygwn arnat, O Arglwydd; fel y cal- 
m ni, y rhai o herwydd ein pechodau, ydym 
n cael ein Goſidio yn gyſiaun; Er mwyn 
ogoniant dy Enw di, yn drugarog ein Gwa— 
w. edu. Trwy 'n ein Hargiwydd, &c. 
I Epiſt. 1. at y Cor. hen. 9. o w. 24. 
| - -27, 
r Eleng.” o'r 20. Ben. S. Math, o w. 1. 


- © —- 1 


W. 


ar nat. \ Ar ddy' Sul Sexage/ima. 

lol; la Dduw, 'r hon wyt yn gweled, nad ydym 

ig a iin Ymddiried vn un o'n gweithredo- 
on cinhun; Caniada 1 ni, yn ddaiouus; 


R ti y 


Cweddiau ar y Suliau. 


trwy amddiflyn Athro 'r Cenhedloedd, gad 
ein cadw rhag pob gwrthwyneb. 'Trivy en 
Harglwydd, &c. | 
Yr Epil. 2. at y Cor. hben. 11. ow, 10 
at y 10. OT 12. Ben. 

| Yr Eſeng. er 8. mw S. Luc. ow. 4. 
| — 16. 

| Ar day Sul Quinquigeſima. 
Wrando ax Fc gene FP ni, 
1 attolygwn arnat O Arglwydd; a chwedti 
U cael ein rhyddhau o'n Pechodau, Gwared ni 
rhag pob gwrthwyneb. Trwy 'n Harglwydd, 
& 


* 
is Yr Epiſt. 1. at y Cor. pen. 13. ow. 1, 
i —13. 
Yr Efeng. or 18. Ben. S. Luc. o w. 31. 
_— A. 
Ar ddy' Mercher y Lludw. 
Aniada O Arglwydd, 1th ffyddloniaid, ; 
duwioldeb cyngweddol ; ddechreu cynnil 
anrhydeddus Edmygedd o'r Ympryd maw! 
hwn; a myned trwyddo a dihewyd ylgalala 
Trwy n Harglwydd, &c. 
Yr Epiſt. Joel pen. 2. O w. 12.---20. 
Yr Efeng. or 6. ben. S. Math. o w. 1 
— 22. 
Ar y Sul cyntaf o'r Garawuys. 
0 Dduw, yr hwn wyt yn puro dy Eglin! 
ag ymgynnal o'r Garawys bob blywy 
dyn; Caniada 1th deulu, allael cytlawni mew! 
Gweithredoedd da, yr hyn y maent yn eig 
fio, itwy Ddirweſtu. Trwy en Harglwydd, & 


Gweddiau ar y Suliau. 183 


dl WW V. Epiſt. 2. at y Cor. pen. 6. ow. 111. 
n Yr Efeng. or 4. Ben. S. Math. o w. 1. 
—12. 
10 Ar yr 2. Sul. o'r Garawys. 
UW yr bn wyt yn gweled, ein bod ni 


4 mewn methiant o bob nerth; Cadw ni 
oddimewn, ac oddiallan; fal y caffom ein ham- 
ddifſyn rhag pob gwrthwynebau yn ein corph, 

u n, en glanhau o bob meddyliau drwg yn ein he- 
wet neid. Trwy ein Harglwydd Ieſu Ghriſt, &c. 
ed ni Yr Fpifl. 1. at y oy A pen. 4. O W. 1-8. 
wyd, Yr Efeng. o'r 17. Ben. S. Math. o w. 1. 


010. 

v. |, Ar y g. Sul o'r Garaus. 

ATtohgun arnat, Hollalluog Dduw, edrych 
ar weddian dy waſanaethyddion goſtyn- 

riddlawn ; ac in hamddiffyn ni, Eſtyn dde- 

heulaw dy Fawredd. Trwy 'n Har. &c. 

niaid, 1 Yr Epiſt. at yr Ephe/. pen. 5. 0 w. 1.---9. 


WV. 31. 


1 cnn Yr Efeng. o'r 11. Ben. S. Luc. o w. 14. 

1 want. 2a. 

y [gala Ar y 4. Sul o'r Garawys. 
ANIADA, attolygwn arnat Hollalluog 

-=-20, Dduw, i Nyni, y rhai ydym yn cael ein 


W. V8Wfdio, o ran haeddiant ein gwaith ein hun; 
zel ein achleſu, an llonni trwy gyſſur dy 

'2 as di, L'rwy 'n Harglwydd Ieſu Ghriſt, &c 
y Eg" Yr Epilt. at y Galat. Ven. 4. O W. 22,---41 
> bi. Eteng o'r 6. Ben. S. Ivan. o w. 1-1 
wm ment Ar ddy' Sul y Dioddeſaint. . 
un I attolygwn arnat, Hollalluog Dduw, 
wydd, M Edrych o honot yn drugarog ar dy Deu- 
2 lu; 


_— II 
— — — 


—_ - 980 
— — 


N 


3 
— 


1 


1 
— 


Mp, 


| 


184 Groeddtau ar y Suliau. 


lu; fall y caffont Ivy, a thydi ya en cyn. 
nal. cu Rheoh yn y corph, a thedi \ vn en 
Cadw, en hamddifiiyn 'n yr Enaid. "Ivy 'n 
Harglwydd, &c. | 

Yr Epiſt. at vr Hb. pen. 9 9. 0 W. 11. 
=-o1 >. 

Yr Efeng. o'r 8. Ben. S. Jan. o w. 46. 
39. 

Ar ddy' Sul y Dlodau. 
H Ollelluog tragwyddol Dduw, vr hn er 
mwyn rho Ecſampl o Olt-ngeuldrwydl, 

ir Genhedlaeth ddynol iw ddilyn ; a wnae- 
thoſt in lachawdwr gyvmmervd cnawd arno, 
a dioddef marwolacth ar V Groes ; Cania' 
i ni yn drugarog gy mmerydd Addylc 01 dd! 
oddetgarwch et, a bod vn gyfrannogion 01 
Adgvtodiad, Trwy 'r un leſu Glu cu 
Harlwydd, &c. 

Yr Epilt. at y Plalip. ben. 24.0 W. 5.10. 
Yr Efeng. o'r 26. a'r 27. Benodau K. 
NMatth. 

Ar y trtazau 0 flaen y Pali. 2 
DRYCH, attolvgwn arnat, O Arglw! 04, 
ar dy Deulu vmma, tros vr hon 9 
ammheuodd, ein Harolwydd leſu Ghrilt to 
yn loddlawn, i'd lrady chu i ddwylo dyn 01 
zuwireddus ; a dioddet pon, V Grocs. 11 
bwn ſy'n byw ac vn teyrnaſſu, &c. 
Dydd lou Cablud. Vr. Epiſt. 6: Cor: p. 11 
O W. 20.33. 


Yr Efeng. o'r 13. en. S. loan d W. 1: 
8 8 5 


l, 


b. 


Gweddiau ar y Sultan. 185 


Dy' Cuener y Croglith. Ep. Exod. p. 12. 0 W. 
112. 

Yr Eſeng. 18. a'r 19. pennodatu S. Ioan. 
Dv' Sadwrn 0 flaen y Paſch. Ep. Coos. p. g. 
O w. 1.4. 

Yr Eſeng. o'r 28. Ben. S. Nath. o W. 1. 

Ar dd Sul'y Paſch. 
UW, yr hwn ar y dydd heddyw, trwy 
dy Uniganedig Fab, ac ef vn gorchſygu 
Angeu, a avoraiſt fflord- 1 nyni, i Ivncd 1 
Dragwyddoldeb ; cyflawna 'n gweddiau ni 
a'th Drugaredd, y rhai ath Ras a ddarſu i ti 
eu rhagflaenu, Trwy r un leſu Ghrifl ein 
Harglwvdd dy Fab di, vr hon ſy 'n byw ac 
yn teyrnaſſu gyda thi vv Undod yr Yſprvd 
Glan, Duw, tros oeſoedd Oeſoedd. Amen. 
Yr Epiſt. 1. at y Cor. pen. z. 0 w. 7.---8. 
Yr Efeng. o'r 16. Ben. S. Marc. O W. 1. 
Ar day' Llun y Paſch, 
DJuw, vr hwif trwy r Edinigedd P. 
chacel, wyt yn rhoddi meddyginiaethau 
iachuſol ir Bd; Attolygwn arnat, Dyro, 
ras nefol 1th bobl ; fal yr haeddant gael 
rhydd-did periſeithlawn, a fynnu 1 ſywyd 
tragwyddol, Trwy ein Harglwydd, &c. 


Yr Epiſt. dd or Acta pen, 20. O w. 27. 
58. 
Ir Eleng. o S. Luc. pen. 24. 0 w. 13. 


2 ] = 


R 3 1 


186 Gweddiau ar y Sultau. 


Ar ddy' Mawrth y Paſch. 
Dduw, yr hwn ag eppil newydd, wyt 
bob amſer yn amlhau 'r Eglwys ; Cami. 
ada 1'th walanacth-ddynion, tra [yddont ſyw, 
ſwynhau y Sacrament, yr hwn trwy fy a 
dderbynialaut. Trwy n Harglwydd, &c. 
AL Epiſt. ſydd or Actau hen. 13. O w. 26, 


* 
Yr Efeng. o S. Luc. pen. 24. o w. 36. 


* Ar ddy* Paſch bychan, 
ANIADA, attolygwn arnat Hollalluog 
Dduw, i nyni y rhat a orphennaſom 

ynnal, arbennig Wyliau er Paſch; eu cadw 
ny trwy, dy. gymmorth d1 bob amler, yn 
ein hy marweddiad a'n Buchedd. Tru yen 
Harglwydd, &c. 

Yr Epiſt. 1. S. Joan. pen. 5. O0 w 4.---10. 

Yr Efeng. or 20. Ben. S. loan o w. 19. 
_ 7 

Ar yr 2. Sul ar ol y Paſcn. 
UW, r hwn trwy oſtyngeiddrwydd dy 
Fab, a gyfodaiſt i ſynu y Byd, a oed! 

wedi ei ddymehwelyd; Caniada Jaweny«d 
tragwyddol 1th Frddloniaid: fal y gw neli it 
ſawl a waredaiſt, o beryglon marwoleti 
tragwyddol, Iwynhau, y dedwyddwch a bei 
byth. Trwy n Harglwydd, &c. 

Vr Epiſt. 1. Petr. pen. 2. 0 w. 21.23. 

Yr Efeng. o S. Joan. pen. 10. o W. 11. 
416. 


7 


«of 


Guwedatau ar y Suliau. 187 


Ar y 3. Sul ar ol y Paſch. 
' Do. 'r hun wyt yn dangos golenni dy 
1 Wirionedd, i'r fawl ſy'n cyfciliorni, er 
, mwyn en dwyn hwynt 1 flordd cyfawnder ; 
Caniada i bawhb a gyſrifir o'r broſtels Ghrift- 
nogol, ochelyd y pethau ſy wrthwyneb vr 
ow hwnnw, a chanlyn y pethau y gyſa das 
lo Trwy n Harglw) „dd, &c. 
"Ye Epiſt. 1. Petr. pen. 2.0 w. 11.---18. 
Yr Eleng. o S. Joan. pen. 16. o w. 16. 
Ar y 4 Sul ar ol y Paſch. 
D.. 'r hwn wyt yn gwneuthur encidan 
r a; ddloniaid, i fod, o itn Ewyllys; Ca- 
ada iti bobl garu y peth, yr wyt ti yn ei 
Orchymnrivn, a dymuno y peth, yr wyt tt yn 
ei Addaw ; fel ymmylc yr aniryw ddamwei— 
non bydol, y bo n calonnau vi, vno yn 


10. e 
v. 19. se ſgog, lle mae 'r gwir Laweny dd. Trwy 
ein Harglwydd, &c. 
Yr Epiſt. Jago. fy 1.0 W.17.---21, 
dd dy Yr Eſeng. o Joan pen. 16. 0 w. 5. 
a oed 14. 
vemydd Ar y g. Sul ar ol y Paſch. 
neli it Do, oddiwrth yr bwn, mae pob daioni 
wolacti yn' dyſod ; Canida, "th waſanaethyd—- 
u a ben in voltyngedig : trwy dy ymy [prydoliaeth 
alu meddwl, am y pethau ſy gylion, a 
45 rey dy ly wodractb, ally ownenthur yr uu— 
w. 1. . Trwv ein Harglwydd, &c. 


Ir Epiſt. lago pen 1. 0 W. 22.—-2. 


Yr Eleng. © S. Ioan pen. 10. 0 W. 2g. 
10, Pf 


— 


1 


— — FF 
— 


=. 


—, pom 


ere ee ee rata — —— — 


— * 


E 
+4 — Crs 


188 Gweddiau ar y Sultau. 


Ar diy Tou Dyrchafael. 
ANIADA, atolygwn arnat, Hollalluog 
Dduw, i nyni v that vdym vn Credu, 
ddartoi ith uniganedig Fab di ein Rhvbry. 
ner ni, Ar * dydd neddy W Daly rchafael |} IT 
Ne foedd : Allu o honom ninnau drigo yn y 
Nefolion bethav. Trwy yr un leiu Ghrif 
ein Harglwydd, &e. 
Yr Epiſt. Attau pen. 1. w. 11. 
Yr Efeng. o S. Marc. pen. 16. o v. 14 
00. 
Ar y Sul oddifewn Octaf y Dyrchafae!, 
F4 Olelluog tragwyddol Dduw, Gwna i ni 
bob amſer fod ag Ewyllys duwiol tuag a. 
tati; a gwaſanaethu dy Fawredd a chywir; 
hurlan Galon. Trwy 'n 5 Kc. 
Yr Epiſt. 1. Petr. pen. 4. 0 w. 7.---12. 
Yr Efeng. o S. Joan. 12 15. 0 w. 26 
—&c. 

Ar ddy' Sulguyn neu 'r Pentecofte. 
Dduw, yr hwn ar y dydd heddyw a ddy 
caiſt calonnau rr flyddloniaid a Ilewyre 

yr Yſpryd Glan ; Dyro i ni yn yr un Yſpnt 
ddvall y pethau ſy gyfion, a llawenychu b 
amſer yn ei Ddiddanwch 1 T rwy ein H 
glwydd Ieſu Ghriſt dy Fab di, yr hwn{y 
byw ac yn teyrnaſu gyda thi yn undod 
Yſpryd Glan Duw, tros holt oeſoedd 
foedd. Amen. Pl 

Yr Epiſt. Adﬀau. pen. 2. © W. 111, 
© Yr Efeng. o. S. Joan. pen. 14. 0 


23-31. 


Gweddianu ar y Sultan, 189 


Ar dd)“ Llun Sulgwyn. 
Dduw, yr hen a roddaiſt yr Yſpryd 


40 Glan i'th Apoſtolion; Caniada, 1th bobl, 
ar gael derbyn diben en duwiol ddeiſyfiad: fal 
* y teilyngit 10dd1 Heddwch, ir ſawl, y rhod- 
* daſt Flydd. Trwy 'n Hargl. &c. yn nndod 
urn PSY Yſpryd Glan Duw, tros holl oefoedd 


Oeſoedd. Amen. 
Yr Epiſt. Actau. pen. 10. o v. 42 ---48. 

_o ow Eleng. o S. Joan. pen. g. O w. 16. 
el. Ar ddy* Mawrth Sulguyn. 

my” RYdded rhinwedd yr Y ſprydd Glan, gyda 
ag ab ni, attolygwn arnat O Arglwydd; yr hwn 
won i ddaioni a wnelo ein calonnau ni yn Lan, 
Ne. ac an catwo ni rhag gwrthwyneban oll. 
Trvy ein Hargl. &c. yn undod yr un Yipryd 


hou 2 * Duw, tros holl oc ſoedd Oclocdd, 
Amen. 
2 Yr Epilt. Adlau. pen. 8. 0 w. 14.17. 
y. a 00) Yr Eleng. O S. Ioan. hen. 10. O W. 1. 
will” 
a Yo Ar ddy* Sul y Drindod. 
ychu b Ollatluog tragwyddol Dduw, 'r hwn a 
2 roddaiit i ni dy weiſion, gan gyfſeſſu y 
- hun if wr Flydd, gydnabod gogoniant, y Drindod 
1 hawyddol, ac yngallu y Mawrcdd addoli 'r 
ſoedd [riod : Attolygwn arnat, trwy ddiogelwch 
r unrhyw Fly dd, ein hamddiſſz n ni böb am- 
1 frhag pob gwrthwyneb. Tiwy em T1 :r6- 
14- 0 Ke 


Ar 


190 Gweddiau ar y Suliau. 


Ar yr un dydd y gwnerr coffa, an y Sul cn 
ar of y Sulgwyn; truy 'r Weaddi ymma jy 
canlyn. ' 

() duw, yr hwn wyt yn gadernid i'r ſay] 

ſy n gobeithio ynot ti, Gwrando 'n gwed. 
diau ni yn drugarog; ac oblegid nas gall 
gwendid dynol, wneuthur dim hebot ti; Dyrg 

1 ni, gymmorth dy Ras: fal trwy gyflawni dy 
rchymmynion, y Rhyngom ſodd i ti, mewn 

Ewyllys a Gweithced. Trwy ein Harg. &c. 
Epiſt. Sul y Drindod. at y Khuf. pen. 11, 

o w. 33.---30. 

Efeng. o S. Math. pen. 28. o w. 18,---&c, 
Vr Epiſt. arall 1. Joan. pen. 4. o. 8.—41. 
Yr Eſeng. arall, o $ Luc. per. G. o w. 36. 

242. 

a Ar ddyguyl Corpus Chniſti. 
0 9 

Gwyl arbennig, a gedit ar y Tou cyn'af a 

ol Sul y Drindod a mar Edmyg, = H-. 

luis ft Gatholic trwy 'r holl Fyd : neun 
atgof dtolchyar am Ordinhaad o'r Sacrament 
ſanddeiddiolaſ o Gorph a Gwaed Chrijt. 

Y Weddi. 

D UW, yr bn ya y Sacrament rhyleddo 

ymma, a Adawailt i ni goffadwriacth ot 

Ddioddefaint di: Caniada i ni, attolygwn at 

nat, anrhydeddu dirgeleddion ſanctaidd, oi 

Gorph a'th Waed; yn y modd ac y clywol®: 

yn waſtadol ynom einhun, flrwyth dy Rybrvn 

ad. Yr hen wyt yn byw, &c. 


1 
] 


Gweddiau ar y Sultan. 191 


if Yr Epiſt, 1. at y Cor. pen. 11. o w. 23. 


. — 30. 

5 vr Efeng. o S. Joan. pen. 6. o w. 53. 
, — on 

" * y Sul oddiſeum Oftaf 22 Chrajti. 

gall Neu *r ail Sul ar ol Sulgwyn. 

vers par fod gennym ni, O Arglwydd, ofn gwaſ- 

- ts tadol, a chariad hefyd, o'th Enw ſanctaidd 

enn Nd; canys byth ni wrthodi lywodraethu y 


lax], wyt yn. eu dyſcu, yn niogelwch dy Ga- 
nad. Trwy ein Harglwydd, &c. 

Yr Epiſt. 1. Joan. pen. g. o w. 13.---18, 
* Yr Eleng. o S. Luc. pen. 14. 0 w. 16.-- 24. 
_ Ar y 3 Sul ar ol Sulgwyn. 

u. 36 0 Dduw, amddiffynnwr y lawl ly 'n ymd- 

diried ynot ti, heb yr hwn, nid oes dim 
in nerthol, nid oes dim yn ſandctaidd: 
amha dy Drugaredd arnom, * y gal- 


„f ua 2 thydi yn rheoli, ac © thydi yn ein 
_ Iwylo, fyned trwy y d2ocd amſerol,yn y 


nodd ac nas collom y daocdd tragwyddol. 


» Meu 
z cran-i ein Harglwydd, &c. 
. Yr Epiſt. 1. Petr. pen. . 0 w. 6.11. 

Ir Eleng. o S. Luc pen. 15.0 Ww. 1.10. 
hyſedde 41 y 4+ Sul ar ody Sulgwyn, 
jaeth of NJ! RO 1 ni, attolygwn arnat O Arglwydd, 
Jvgwn af allu cyfarwyddo byttynt ein buckets yn 
taldd, 0 Wd hun, yn ol dy drefn di, yn dangnefed- 
MT 1th Eglwys, gael llawenychu mewn 
Rebivt Ia heddychol. Trwy 'u Harglwydd, 


"Wl piſt at y Raufe pen. 8. o w. 18. 2g. 
; Yr 


— 
— 


| 


— 
— 2 4 — — 
* * — 


4 — . 
m—_— — = 


—_ 
—_ 
* 


192 Gaeddiau ar y Sultan, 


Yr Eſeng. o S. Luc. pen. 5. 0 w. 16-11, 
Ar y 5. Sul ar ol y Sulgwyn. 
UW, yr hwn a ddarparaiſt ddaoedd ame. 
ledig ir fawl a'th garant di, tywallt ſerch 
o'th Gariad 1'n calonrau ni; megis y gallom 
ni, gan dy Garu di ymmhob peth, ac uch. 
law pob peth ; ddyſod o hyd i'th Addewilion 
di, y thai ſy 'n rhagori pob rhyw Chwar;, 
Trwy ein Harglwydd, &c. 
Yr Epiſt. 1 Petr. pen. 3. o w. 8 -- 15. 
Yr Eleng. o S Math. pen. 5. O w. 20.—24. 
Ar y 6 Sul ar ol y Suſ/pgmwyns 
Dduw pob nerth a rhinwedd, yr hirn 
biau r cwbl o'r pethau goreu, Pliny; 
8 o'th Enw di yn ein calonnau ni, 4 
Chwanega duwioldeb creiyddol ynom: (. 
megi ynom y pethau ydynt Dda, ac a {crc 
duwioldeb y cedwi ynom, y pethau Dy, a h 
wedi eu Magu. Trwy ein Harylwydd, &c, 
Yr Epiſt. at y Rhuf. pen. 6. O W. g ---11, . 
Yr Efeng. o S. Marc. pen. 8. 0 w 1.---10, 
Ar y 7. Sul ar ol Sulgu'ynn. 
O Dduw, rhagluniaeth yr hon wrth dds 
parthu pob peth, ni ſiom mir byth; 
tolygwn arnat, yn oſtyngeiddlon, Bwriv . 
wrthym, pob peth a wnclo niweid in 
Dyro i ni yr hyn oll a ſydd Lefol 1 nu In 
n Harglwydd, &c. 
Yr Evilt at y Rhufe pen. 6. o w. tn 
Yr Eleng. o S. Math. hen. 7 O W. 19. 


Gweddiau ar y Suliau. 193 


Ar yr 8. Sul ar ol Sulguyn. 


15 YRO ü ni, attolvgwn arnat O Arglwydd, 
Ws yſpryd i feddwl bob amſer, am y pethau 
8 fy Gyfion, a chalon 1'w gwneuthur hwynt; 


megis y gallom ni, y rhat nid ydym yn di- 


== chon bod, hebot ti; fvw yn ol dy Ewyllys 

1 di. Trwy * n Harglwydd, &. 

want. Yr Epiſt. at » Nu. ben. 8. o w. 12. 
17. 

. Yr Eſeng. o S. Luc. Pen. 16. 0 W. i. 


8 ; Ar v 9. Sul ar o/ Sulguiyn. 

men 3 RY ddent 4 dy Drugaredd, O Ar- 
plangn glwydd, yn egored, 1 weddiaa dy vei— 
N hon goſty ngedig; ac fel y byddo i ti, ganiadu 


2+ Ch idynt cu Golynnion, gwna 1ddynt Ofyn y 
een pethau, a font cymmeradwy i ti. Trwy en 
Wahn Harg. &c. 

; afot 

d, Kc. 


Yr Epiſt. 144 Cor. pen. 10. o w. 6. 


you! 1 . 


_ Yr Efeng. o S. Luc. pen. 19. © w. 41. 
4/7 

k Ar y 10. Sul ar ol Sulgwyn. 

Im: Dduw, yr hyn wyt yn dangos dy hol- 

WO lalluovriv ydd yn be nal oll, wrth Dru- 

d im; grau a Nd! len; Amn d y Dro garedd ar- 

m. (ro won ni, fal y gallor minnem, gan redeg, at 
\ N Addewidion di, fo vn eelrahnogiou 0 

. 19 Uoedd Neſol. Trivy ein Tar Iwydld, & 5 

. 1321 Ir Epil. 1. at y: Cor; fen. ia. o W. 


11. 


CC ' 
'S] \ þ 


194 Grweddiau ar y Suhau., 


Yr Eſeng. o S. Luc. pen. 18. o v. g. 


— 14. 
Ar jr 11. Sul ar ol Sulgwyn. 
Hou tragwyddol Dduw, yr hun 9 
amledd dy Ddaioni, wyt yn gwnenthur 
yn well i ni, nag y mae rhyglyddianna, 1 
gweddiau qy weiſion goſtyngedig, vn Ke ; 
du; Tywallt, dy Drugaredd arnom; gan 
Faddeu 1 ni, y pethan, mae 'n Cydwybod 1; 
eu hoſfni, a chan Roddi i ni V pethau, 18 
vi n Gi ni, yn beiddio eu Gofyn. 
Trey ein Harglwydd, QC. 
Yr Epiſt, 1. at y Cor. pen. 13. O . t 
9 10. 
Yr Eſeng. o S. Alarc pen. 7. o w. 31 


= 27. 


* / 
Ar y 12 Sul ar ol Sulgauyn. 


1 Ollatluog, a thrugareddus Dduw, 0 dda- 
oni 1 men y mae 'n deilliaw, fod « 
{{\dalo Maid yn dy waſanaetbhu di yn deilwu 
| vn Ka: mole lig; Caniada i ni, attolygw: 
-rr1at, allu rhedes at dy Addewidion di, ke 
ni bai, ne Rhwy ltr. Trwy ein Harglwee 


5 
« "lt 
\ I LI 4 ?} . 2 3 6 f 4 Cor. V5 a . 3· " 25 * 
Th | a 1 
Ir Eſeng. 0 S Luc. fen. 10. 0 M. . 
Ar 4 4%. Sul ar of Sulowryn. 
BT: a 
1 T Ollalhion trans; wy Dduw, dyro | 
11 Fünen OY RAP -'C36! 54011 h, ac 9 (31! 
| 4+ 4-4 


. . «+ 5 0 } "1 of * » 81 ? 1 LY 
bt TY — 5 11 \ S * . i e'Þ wg £3 1 9 g 


Gweddinu ar y Sultan, 162 


9. wet vn ei Addaw, gwna i ni garu vr ben wit 
vn ei Orchymmy n. Trwy 'n IIagbevdd, 
Kc. | 

wn o Yr Epilt. at » Gal Heli. 3. 9 28; 

uthur = 7 

3 Yr Efeng. o S. Luc. pen 17. O w. 11. 

2 219 

„ Lan Ar y 14. Sul ar ol He unn. 

at ADW, O Arglwyd4 oy gwi arnat dy 


Eglwys, a th drugaredd 1 attadol ; ac 
oblegid fod marwoldeb dynazef hobo! ti, vn 
lithro tua 'r llawr; Gwared ni, bob amen 
ath gymmorth di. rhag pob peth nvveidio!, 
xc at bethau jachuſol, cylarw „dada ni. Tru y 
ein Harglwydd, &c. 
Yr Epiſt. at ) Cal. ben 5. O w. 16. 


1 3 
* Os. 


17 

o ddl 24: $0 
' Yr Eſeng. o S. Mall. pen. C. O w. 24. 
„ ſod : 
deilwii! 33. } 

* 5 16. Sul ar of Suu. 
ttolvgs' 7 
1 D* Toad bs gwaflado 1, 'd Aralwydd, a 
1 lanhao, ac a gatwo dy Feloys; ac tle. 
arglwes 


aid nas gall Di be bot 11, Sel v1), yn ddiogel 
anal; Rheola hi. bob amſer, a'th D421. 
enn. Trwy ein Harp glwydd, & 


Vr Epiſt al y Gal. Pen. C, 0 v. 2 ouſly tl 


O M 


V. 15 

3 11. pen. 6. 
'Yr Eteng. o S. Luc. Pen 7. 0 . Its 

2. 16. 

2 

nc Ar yr 16. Sul, ar of Tuinmn, 

() YZ 
0 ” Y Ris, attolygwn arnat, 0 Arg! wyad, 


an rhegllaenꝰ ni, bob amſer, ac a an can- 
2 lyno; 


5 


196 Eweddau ar y Sultan. 


lyno; Ac an gwnelo ni, i ymroi yn wiſh. 
dol, ar weithredoedd Da. Tru; ein Far. 
glwyd/, Ke, 
Yr Epiſt. at r Ephe/. pen. g. © w. 15, 
— 21 : 

Xt. Eſeng. o 8. Luc. ed 14. 0 *. 
11. 

Ar y iy. Sul ar ol Sal %%. 
ANIAD A, attolygwn arnat, O Arglu. 
ydd, i'th bobl allu gochelyd, llygred:. 

gaethau 'r Byd, y Cnawd, a'r Cy chraul; ac 
a Meddwl purlan, dickon dy ddilyn di, 
ung Dduw. Trwy ein Harglwy dd, &e. 

Yr Epiſt. at yr Epne/. pen. 4. o v. 1 
5 

Yr Efeng. o S. Alalſ. pen- 22. o w, 35. 


— 45 
: Ar y 18 Sul ar ol Sulgwyn. 
(NS \V erthrediad dy drugaredd di, attolygen 
aruat, O Arglwydd, a pylarwyddo Th 
calonnau ni; canys hebot ti, nid yd dym ni 
va gallu rhyngu bodd i ti. Trwy ein Ur: 
ghey44d, &c. | 
Yr Lpiſt. 1. @/ Cor. pen. 1. o . 


— 0. | 
Yr Eleng. o S. Math. pin. q. o „. lr 
.. 17. 


Ar y iq. Su! ar of Sulgzo;n. . 

Fj lalluog a thrupareddus Dduw, C2! 35 
oddiwrthym yn ddaionus, po!» | 
gwrthwyncbus i m. ſal gan ſod yn bu 
. 


Greed: iis 2 4 Y „ 4 4 7 A i } * 


mewa Enaidl yn gyllal a Chorph, y gallom a 
ravddion galonnau, gyllawni r hy, tn 
de rthyn i ti. Tru y ein Harpliwyvdd, &. 


Yr Epiſt. at yr Epe. pe. 1. J. O w. 2. 


1% 
48. 
„ Yr Eſeng - o S. Math. pen. 22. O W. 1. 


„14. 
4r 51 10. Jul ar of Sulgayn, 


rau YRO yn fod:ilawn, ee arnat, 8 


grech Arglwydd, Heddwch, a Nladdeuant i't 

1; dd! honlaid; fal y Giankeir hwynt hwy, o 
U r Wo) Cammedd, ac a gwaſanaettant hs vythau 
e. tdi, a Meddwl dibryder. Trwy ein Har- 


ey dd, & Co 


Vr Epiſt. at yr Fbhe/; pen. 5. 0 w. 13. | 
s % 
21. 


Yr Efeng. o S. {yan hen. 4. © w. 46. 
33 


. 15 


W. 3535 


ol yawn Ar 3921. Su! ar of Sulgrriyn, 

do aJLOADW dy Deulu, attolvown arnat, O Ar- | 
arm nM” glwv dd, a'th ddaioni owaltadol ; {al 
ein H No trwy dy amaiityn di, vn Rhy dd 0 bob 


knhwyneb, ac yn dalihes dus „th Em di, 


o w. Men Gweithredoedd Da. Trwy ein Har- 
w7dd, &c. 
o W. i Epitt, at jr Epi}. hen. 6. O w. io. 


ir klerg o S Alath. ben. 18. q w. 23. 


198 Greed diat ar * Sultan. 


Ar 522. Sul ar of y Su n. 

| Þ . r hwn wrt ein Noddcd; an Neth 

J ac yn wir Au dur duwioldeb; Grande. 

ved dian duwiol dy Fglwys di, a Chania; 

1 ni gac] derbyn vn E law, Yr Hin yr ydva 

vn ei Oſvn, yn yddlon. Trwy ein Har. 
giwvidd, Kc. 

Yr Epiſt. at » Phi%p. pen. t. o w. 
11. 

Yr Eſeng. o S. Math, pen. 22. o *. 
15.21. 

Y Cymro Mwyn! 

6 Dal ſulu, na bydd 9 Sultau ar of y Su 
1 VN, GF UN ier, ond 7 2 ar Us ain or / 
1 lan : Ac ond wth ar Ugain, o'r by ma 
"* af: i'r rat md Ofpduyd ond pedwar ar [ 
gg 0 I; eadran yn ung. Am hun 

Pan n1 bo, ond 2g. o Sulian, yr ydys! 
© dywedya y 23. Weddi, ar y Sadwrn ne 
„ o flaen y 23 Sul; ar 24. Weddi, ar y 
* Sul wig ar ol y Sulgwyn. 

* Ond os byd 15 6 Suliau ar 61 y Sulgwr 
ar y 24 Sul y lywedir Gweddi, Epit 101 1 
" Efcrgyl, o'r 6 Sul ar ol yr 7/5 4: ac 
* 25 Sul, Gweddi y 2 24 Sul, 

y Os bydd 26, o Suliau ar ol y Sulgy 
„ar y 24 8 l, y dywedir Gweckdi y h 
*ar of yr I, tyll; ac ar y 25 Sul, Ge 
V Gar 01 yr „ 4 ac ar y 30 Sul, Gi 
« . y 24 Sul, 

„Os byd 27, O Sulian ar 6! y Sug! 
* xno ary 24 oul y d aAvegur Cweddi y 4 


Gueddiau ar y Sultau, 199 


« ar ol yr Yſ/twyll; ac y 25 Sul, Gweddi y 
; Sul ar 6] yr Y/laylt; ac af y 26, Gweddi 
6 F 6 Sul ar ol yr Tfwyll; Ac ar y 27 Sul, 
G cult y 24 Sul. 
„Ac or diwedd, os byd 28 o Suliau, ar 61 
„y Sulgwyn; yna, ar y 24 Sul, y dywedir 
« Gweddi y 38 Sul ar 0l yr gl; Ac ar y 
4. 125. Gweddi y 4 Sul; ac ar y 26, Gweddi 
'y 5 Sul; ac ar y 27, Gweddi y 6 Sul ar 61 
yr Yituyll; Ac ar vr 28 Sul, Gweddi y 24 
2 Sul ar ol Sulgwyn.“ 
Ar) 23 Sul ar ol Sulgwyn. 
| Sul \ Addeva, attolyg:vn arnat, O Arglwydd, 
gamw eddau dy bobl ; fel y gallom ni o 
rrymau 'r pechodau, y Thal trwy ein gwendid, 
a wnacthom, trwy dy ddaioni di, gael ein 


Rhyddhau. Trwy ein Harglwydd, &c, 


erth, 

ano, 
ada; 
va il 


Har 


O V. 


75 Yr Epiſt. at » Philip. pen. g. o w. 17. 
nen 21. 

5 Yr Efeng. o S. Math. pen. 9. o w. 18. 

; G26. 

Sul ces Ar y 24 Sul, ar ol Sulguyn. | 
0 fol. Effro, attolygwn arnat, O Arglwyd1, 


cwyllyſiau dy Flyddloniaid; fal y gallant 
Iny, gan gytlawm yn ddyfalach, flirwyth dy 
waith Duwfawl di, derby t1 meddyginiae- 


Sugo 
7 iu helaethach o'th Drugaredd di. Trw 


y 


7 Gi | an Harglwydd, Ieſu Chriſt dy Fab di, yr 
Sul, C hen ſy'n byw, ac yo teyrnaſu gyda thi yn 
indod yr Yſpryd Glan Duw, tros all oelogdd 


„Scheu elbedd. Amen. 
Yy 


Fe Ov 
CUOLY 4 


200 Cu eddiau ar wilau r Saint. 


Yr Epiſt. at » Colofs. pen. 1. o w. g. 
— 14. 


Yr Efeny. o S. Math. pen. 24. o w. 13. 
— 36. | 


EEE ISAS IAA EAA Ia, 


« Y Coledtau neu 'r Gweddiau a ddywedir | 

„ yn Gwalanaeth yr Offeren ſ{anGtaidd ar 
6 Ddjddtau G gorchymmynedig y Saint, 
6 wy. r Fluyddyn; megis hefyd, yr Epiſto- 
lau ar Efengylau ar y dy ddiau hyn; Acer 
* ddyddiau rhat erat o'r Saint; nid ydyn: 
0 Wyliau gorchymmynedig, gan yr Eghvy; 
« Lan. 


KEEEESEEEEELELE EE EEEEEELSE 


Ar Day gigi S. ANDRAAS Agfeo. 
Tachwedd. go. 

YR ydym yn gweddio yn oſtyngeiddlon, 0 
Arghwydd, ar dy Fawredd di; megis i" 

bu 'r bendigedig Sant, Andreas Apoſtol, yall: 
bregethwr, ac yn cheohwr, yn dy Eglwys di; | 
Felly fod o hono, attat ti, yn Gyfryngut 
waſtadol, troſom ni. Trwy ein Harglv 
ydd Ieſu Ghriſt dy Fab di, T hen ſy'n byw 
ac yn teyrnaſu, gyda thi, yn undod yr Yſpr 
Glan Duw, tros holl oeſoedd Ocloeddi 
Amen. 
Yr Fpiſt. at ) Rhuf. ben. 10. ow. 10 
18. 


\t 


Gwedatau ar wyhau y Saint. 201 
we Eſeng. o S. Math. pen. 4. Oo w. 18. 


13.9 ; Ddy guy! Fair Cynenid, neu, YM- 

= DDWYN Mazr ſendigedig. 
Rhagfyr. 8. 

et YRO er dawn o'th nefol Ras, attolygwn 
; Arnat O Arglwydd 1th weiſion ; megis 

-wedir Wir fa] v bu eſgor Mair > yn desk 

14 ar Hriad o Iachawdwriaeth telly bydded ad- 

Saint, Ninedig edmigedd 01 Hymdduyn hi, yn 

| piſto- waneg o Heddwch. Tryuy ein Harglu- 


Ac er id. &c. 
| ydyn: Ir Epiſt. Diſareb. pen. 8. o V. 22. 
Eglvys 3b. 


Yr Efeng. o 8. Aath. ßen. 1. 0 w. 1. 
16, 
Ar Day gey! S. THOMAS Apoſtol. 
Rhagſfyr 21. 
I» RO 1 ni, attolygwn arnat, O Arglwydd, 
| yn Uchelwyl, dy Apoftol 


Alon, O ügedig S. 7. homas ; fel y caffom trwy ei 
megis y "ms n cf, ein cymmorthwyo bob amſer, 
}ſtol, v! roaltom ddilyn ei Flydd ef, a duwioldeb 
tvs dig las. Trwy ein Harglwy dd, &c. 
loge Fil at yr Epheſ. pen. 2. © w. 19. 
Harg' | 

yn byvY ': Eſeng. o S. ſcan pen. 20. 0 W. 24. 
'r Vp 

Oeſoedad 

Ar 

OW. 10 


1 


202 Gweddiau ar wyltau r Saant, 


Ar Ddy4! NADOLIG. neu, 
Day gal Genedrgaeth Tefu CA il. 
NRHA 26. 


Aniada, attolygwn arnat Hollalluo 


Dduw, i Enedigaeth rhyfeddol dy Uni. 


ganedig Fab, trivy 'r enawd, ein gwared nj; 
y That tan Iau pechod, y mae hen gaethiwed 


yn eu Dal. Trwy 'r un leſu Ghriſt ein Har. 


glwydd, dy Fab di. yr hon ſy'n byw ac yn 
teyinalu gyda tu yn undod yr Yſpryd Glan 
Duw, tros holl oeſoedd Ocſoedd. Amen. 
Yr Epiſt. at vr Hebr. pen. 1. 0 w. 1.12, 
Yr Eteng. o S. Ioan. pen. 1. O w. 1.---14, 
Ar Day gr S. . Mertſhr Cyn 
ta}. 
Rhapfyr 26. 
YRO i ni, attolygwn arnat, O Arglwydd, 
allu dynwared yr hyn, yr ydym yn ei 
Anrhydeddu; fal y gallom Ddyſcu, caru ein 
gely nion hefyd; oblegid ein bod ni yn cyn. 
nal Genedigaeth-wyl, yr hyn a wybu, tros ei 
Erlidwyr weddio, ar ein Harglwydd leſu 
Ghriſt dy Fab di, yr hon ſy'n byw, acyn 
teyvrnaſu, &c. | 
Vr Epiſf. Afau pen 6 a'r 7. o w. 545-59 
Yr Eſeng. o S. Math. pen. 23. O W. 34 
229. 
45 Day'gwy! S. IOAN, Ap ac Ejengylur. 
hagfyr 27. | 
Ee O Arglwydd, dy Eglwys, yn ddac- 
nus; fel wedi cael ei goleuo, a dyſceid- 
aethau dy Apoſtol, a'th Efengylwr y bend, 


gedig 


Ht - bd 


ll 


Gweddiau ar wyliau r Saint. 203 


gedig S. Ioan, y gallo hi ddyfod, i feddiannu 
dy Ddoniau tragwyddol di. Try ein Harg. 


&c. 
Yr Epaſt. Eccleſiaſticus pen. 15. 0 W. 1:---7, 
Yr Efeng o S. Joan. pen. 21. 0 w. 20, 
—24. 
Ar Day'guyl y GWIRIONIAID /andaidd. 
Rhagfyr 28. 
Dduw, moliant yr hwn, ar y dydd hed- 
dyw, nid gan 7 Lang ond gan farw, a gyſ- 
ſeſſaſant y Merthyri Gwirzon; Marweiddia 
ynom ni, holl haint ein pechodau; fal y gal- 


o n Buchedd ni, mewn Moeſau hefyd, gyfad- 


det dy Fſydd di, yr hon y mae'n tafod ni, yn 
ei Lafaru. Trwy ein Harglwydd, &c. 

Yr Epiſt. o'r Datgudd. pen. 14. 0 W. 1.—-6. 

Yr Efeng. o S. Math. pen. 2.0 w. 19.---18, 

Ar Day'gwyl S. THOMAS. o Caergaint. 

Archeſgob a Merthyr, 
Rhagfyr 29. 
() Dduw, o herwydd Eglwys yr hwn, a 
chleddy fau yr annuwiol, y lladdwyd y 

gogoneddus Eſgob S. Thomas, Caniada, at- 
tolygyn arnat 1 bawb, ac ſydd yn ymbil, am ei 
gymmorth ef, gael derbyn yn 1achuflawn, y 
cubl ou Goſymiad, Trwy ein Harglwydd, 
&c. 

Yr Epiſt Heb. pen. 5. 0 w. 1.57. 

Yr Efeng. © 8. Joan. pen. 10. A W. 11. 


17 


/ , 


Ar 


„ 
— 
11 
: 
OS... 


— 
* ma © * 


* äœ—VeH — — . — —— —— —_— — — 
— 


204 CGweddiau ar wyliau'r Saint. 


Ar Day'gwyl S. Silveſir Pab. a Cuff, 
| hag fyr 31. ; 
DYES. attolygwn arnat, Hollalluog Ddiny, 
i Uchelwyl dy -Gyffeſſor a'th Efrob, y 
bendigedig S. Slveſir; chwanegu duwivldel, 
nom ni, a Iachawdwriacth hefyd. Troy ein 
arglwydd, &c. 
r Epiſt. 2. at Tim. pen. 4. O W. I. 9. 
Yr Efeng. o S. Luc. pen. 12. O w. gz. 
41. f 
Ar Dayguyl ENWAEDIAD ein Ha, 
| I-/u Ghri/ft. 
Neu, Ddydd Calan. 
. Tonor 1. Y; 
TY UW, yr hwn trwy ffrwythlawn forwys. 
dod Mair fendigedig, a roddaiſt obriyvon 
o Iachawdwriaeth dragwyddol, 1'r Genhe!. 
laeth ddynol; Caniada, attolygwn arnat, | 
nyni ei chlywed hi yn Cyfryngu troſom, tri 
yr hon, yr haeddaſom dderbyn Awdur ein b 
wyd, ein Harglwydd Ieſu Ghriſt, dy Fab d 
Yr hwn ſy'n byw, ac yn teyrnaſu, &c. 
Yr Epiſt. at Tit. pen. 2.0 W. 11.---15, 
Yr Ffeng. o S. Luc. pen. 2. O0 W. 21.---22, 
Ar Ddy'gwyl YSTWYLE. 
tonor'0;..:- © 
UW, yr hwn ar y dydd heddyw, try 
dwylogaeth Screx, a ddangoſaiſt i'r Ce 
hedloedd dy Uniganedig Fab; Caniada. 
drugarog i nyni, y rhat ydym ynawr, vn 


TV (14% 


Gweddiau ar wyliau / Saint. 205 


gydnabod di trwy Flydd; ddyſod i gael gwe- 
led, tegwch gweed dy Uchelder. Irwy * c 
un leſu Ghriſt ein Harg. &c. 
Yr Epiſt. 1/az. pen. 60. O W. 1.---7, 
Yr Efeng. o S. Math. pen. 2. 0 W. 1. 1. 
Ar ddy guy Troad S. Pawl Ahbaſt. 
Tonor 25. 
. yr Iwn a ddyſcaiſt yr holl yd, 
trwy Bregethiad y bendigedig Apoſtol 8. 
paul; attolygwn arnat, Dyro, 1 nyni, y rhat 


«lym heddyw yn cynnal gwyl, ei Droad ef; 


el. Trwy ein Hlarglwydd, Kc. 

Yr Epiſt. Adlau pen. 9. O W. 1-22. 
wit Yr Efeng. o S. Math. 19. 0 w. 97.---29. 
wool! Da)y'gwyl PUREDICAETH Mair {ena 


nhe geg fef, Ddy gun Fair y CAN- 

nai, HWY LLAU. 

, ro Chwefror v. 

ein by Ollalluog tragwyddol Dduw, ni a Attoly- 

"ab i en yn oftyngeiddlon, ar dy Fawredd 
; megis ar y dydd heddyw y cyfhwynwyd dy 

- 15. iganedig Fab, yn Flwedd ein Cnawd ni, 

-.-22. dem!l; felly beri o honot ein Cy fivyno 


mau, ag 4400 purlan, ger dy fron di. 
Wy run Ieſu Ghriſt, &c. 

vw, th Yr Fpiſt. Malachi hen. g. 0 W. 15. 
rr Cee Fleug. o S. Luc. pen. 2. 0 W. 22.---32. 


1. u | ＋ tr 


allael Cerdded attat ti, ar hod, ei Eclamplau 


þ 
| 
| 
| 
| 


206 Gweddiau ar wyliau r Sarnt, 


Ar Dady'gwyl S. MATHIAS 49/0 
Chwefror 24. Bluyddyn y Nail v;, 
98 yr hyn a wnaethoſt y bendigedig 
S. Mathias, yn gylaill-cydradd 1'r Apo/. 
tolion; Dyro i ni, attolygwn arnat, allic| 
clywed bob amſer, ymyſgaroedd dy Drogs 
redd di, yn ein cylch, ac o'n plegyd ni. Troy 
ein Harglwydd, &c. | 
Yr Epiſt. Addau pen 1. 0 w. 15,---26. 
Yr Eſeng. o S. Math. 11. 0 w. 25.---30. 8 
Ar Day gu S. David, Arche/gob a CH,. 
for. S, Guy! DDEWI, Pryffwn Cant; 
Cymry. Y 
Mawrth 1. 
(0 Wrando, attolygwn arnat O Arglivydd, en 
gweddiau ni, y rhat yr + bs yn ei lf 
ru attat ti, ar Uchelwyl dy Gy ffeſor a'th EH 
y bendigedig S. Dafydd; A thrwy gyftur 
ei ryglyddiannau ef, yr hwn a haeddodd q 
walanacthu di yn deilwng, Rhyddha nynio! 


holl Bechodau. 2 ein Harglwydd, & 4. 
Yr Epiſt. at yr Heb. pen. 7. O W. 23. 
Yr Efeng. o S. Math. 25. pen. o w. 4 th 

21. 1 

Ar Ddy guy! S. JOSEPH, C MM ff 
auwyth 19. ng hi. 


(© Yunorthwyer ni, attolygwn arnat 0. Ir Ep 

glwydd, trwy ryglyddiannau Priodfa 
Fam ſanfeiddlawn di; fal y rhodder 
y ei gylrivng ef, yr hyn nid yw ein þ 
diant ni, en Abl i'w gael. Yr hwn ft 
byw, ac vn teyrnaſu gya Duw 'r Id yo 
oil, &c. 


Eweddiau ar toyliau 'r Saint. 207 


Yr Fpiſt. Eccleſaſicus pen. 45. O W. 1. -6. 
Yr Efeng. o S. Math. Hen. 1. O W. 18. --2%. 
Ar Dc S. Bened. Abad. 
| awrth 21, 

ir nyni, i ti, attolygwn arnat, 
O Arglwydd, cyfrong y bendigedig Abad 
8. Bened; ſal y gallom gael trwy ei gymmerth. 
ef, yr hyn nid ydym ni, yn dichon cl ppc! 
ivy ein haeddiant eihun. Trwy ein Har. 

glwydd, &c. | 
Yr Epiſt. Eccleſtiaſlicus pen. 48. 0 W. 1-6. 
Yr Eleng. o S. Math ßen. 19. o w. 27. 


20. | 
Ar Ddy'gwyt Cyfarchiad Mair Foru'yn Jeri» 


J. en ö 

Ih 1 Pw 

* Dh guy! Fair y CYLYDEDD, 
um Marzorth 25. 


odd! 


und! 


UW, 'r hwn a fynnaiſt i'th Air gymme— 


ryd Cnawd, o groth Mair Forwyn ſer- 


id, 1 gedig, a'r Angel yn ei Chyfarch hi; Cani- 
TI « 1th weiſton gollyngedig y rhai ydym yn 


edu ei bod Hi, yn wir Fam Dduw, Gael 
10 fron di, ein cynnorthwyo trwy ei chy— 
ng hi. Trwy 'r un leſu Ghriſt, &c. 
0 Ir Epiſt. /i pen. 7. O w. 10.---16. 
| «xl Ir Efeng. o S. Luc. pen. 1. O w. 26.—-38. 
io 4 Bay gay! S. Marc Efcngylur. 

oder! Ebrill 25. 

ein 4 JW, yr hen a Gras pregethu vr fen- 
en 9 gylſanctaidd, a ddyrchafaiſt dy Efen— 
154 0 TY bendigedig 8. Marc; Dvro 4 ni, at- 

1 2 tulyg wn 


eo. 


208 Guweddiau ar wyltau'r Saint, 


tolygwn arnat, bob amſer, gael llès oi Ndyf. 
ceidiaeth ef, a'n hamddiflyn a'i Wedd. 
rw 'n Hargl. QCc. 
Yr Fpilt. Erchtel pen. 1.0 W. 10.---15, 
Yr Eleng. 0 S. Luc. pen. 10. o Ww. 1.0. 


Ar Dugi“ S. PHILIP, a S. 1400, 
Apoſl. A 

Matz 1. 
() Dduw, 'r hun wyt. bob blwyddyn 1 10 
ein llawenychu ni ag Uchbelwvl ! A 


Avoſtulion S. Pi a 8. Ingo; Dyro | i nl 
attolyown arnat, gael ein dyſcu, a'a duni 
Ecſamplan hwynt, 0 herwydd hy Tanna 2 
y rhai, yr ydymn yn llawenhau. Trwy ex 
Harglwydd, &c. 
Yr E piſt. Doethineb pen. 5. O W. 1,---b, 
Yr Efeng. o S. Dan. pen. 14. © w. 11 
Ar Daygwy / p GROG Jantaidd, /, 
| Caffatli id o'r Gros fendigatd, 


Mat 3. Yr 

D.law, yr hen yn rhyfeddol ga/4 ie. 
Grees tachutlawvn, a Adnewy ddailt v Yr 

thiau dy D:lio-ldetaint, Caniada i ni, tn 13. 


bris y Pren bywiol hwun e, gael r a 01 

danion dedwyddlawa y By —_— trags 

Yr hen wyt yn by, ac yn teyrnaſu, & ; Un 

Ir E piff. PH 6. ben. a. ow. 3.11. 

Yr Eleng. 0 S. ble we n. g. o W. 1— 

Ar Dd, 35 S. n, fell, 
Menn 11. 1 
U W. vr hwn wet a rhyglydinen 
a Ciiytrwng dy Apoltol betdig2 ul 


Gweddiau ar wylau Salut. 20:3 


Burnab, yn ein llawenychu ni; Canada yn 
drugarog 1 nyni, y hai trwyddo el ydym vn 
golyn dy Ddoniau di; gael trwy ddaton <1 
Ris di, eu derbyn hwynt. 1rwy ein Has 
plyvdd, &c. 

0, Yr Epiſt. Adlau pen. 11. 0 W. 21. 


l, 


27. 
vr Efeng. o S. Math. pen. 10. o . 
„6.22. 

% Day g Dilienydd S. Gwenfrew!, Wyr\f 
in. a M-rthyr ; 
W110] Mehefri *2, 

1 50 [JOllalluog tragwyddol Dduw, yr hwn a 

| Addurnaiſt y fendigedig S. Gwenfrew: a 


gvſrwng hi, ddivityru truth, a gweniaith, y 
Byd hwn, a mwynhau gyda hi, Sedd y Gogo- 
want tragwyddol, Trwy ein Harglwydd, 
Ke. 
Yr Epiſt. Eccigſiaſticus pen. 51. OW. 8. 


a fad 12. 

ait ou Yr Eſeng. o S. Math. pen. 25. O w. 1. 
nt, iſ 119. 

(by? Ar Ddy'gwyl S. IOAN Fedyddiur, 

10 ehefin 24. 


i, Kc. NW, yr hyn a Genedigaeth y bend. 
gedig S. Joan (Ian) a wnaethoſt y di- 
mod preſennol, yn anrhydeddus ; Cauiada 
(as 0 lawenydd yiprydol, i'th Bobl; a chy- 
nuydda eneidau r holl Ffyddloniaid, ar hyd 
ſordd, Tachawdwriaeth dragwyddol. Tiwy 
Harg. &c. ; 
13 Yr 


gwobr Morwyndod; Par i ni trwy ei duwiol 


—— . — —— —— —ͤ — * 


210 Grwuoeddiau ar wylta u ' $a it, 


Yr Eniſt Jai. pen. 49. o w. 1.—-8. 
Yr Eteng. o S. Luc. pen. 1. o . 
68. 
Ar Day guy S. PETR, a S. PAWL, A0. 
lion. 

Al-hefin 29 | 

Dauw, vr bon a n diwernod 

lunen, * Merthyrdod, yr Apoſtolion 8. 

Petr, a S. Paul; Caniada i'th E vlwys, vm 
mhob oh ddilyn eu gorchymmyn 3 

gan y rhai y darfu iddi gymmeryd, dech— 1 

renad y Fſydd. Trwy ein Harglw ydd, &c. 

Yr Epiſt. Aan pen. 12. 0 Ww. 1-1. 


Yr Efeng. o S. Math. pen. 16. o „. 


ay 


9,7 


1 In 
Ar Dd\'guyl Gofwy, neu Ymweliad Mair fer. Y 
d:gedig. y 

Gor en 2. "OY 

YRO ddawn oh neſol Ras, attolyqwn i 


arnat, O Arglwydd 1th weiſion; fel y 

ho, i'r fel y bu. eſgor Mair fendigelig j 

lechrenad o tachawdwriacth, addunedig EI 

mige Id oi Gofwy In, yn chwaneg o heddwct 
Irwy ein Harglv ydd, &c. 

Yr Epiſl. Canad. ben. 2. O w. 8.—1 

Yr Efeng. o S. Luc. pen. 1. O W. Y 


gies. 74, 


+ 


04 5 
aca 
M* | 
lyin y 
4 

Yr E 
Yr 


Ar Ddy;wyl S. Mair Ma gdaler v. 


Gorphenhaf 22. 
* 1 ni gac] ein cymmhorth, attolygs 


arnat O Arglwydd, a gweddiau 1 „ ſendig —53 


dig S. Mair l ar Eirch vr be 
CY 9d 


C eddliau ar wyltau 'r Saint. 211 


evſodaift o feirw 1 fyw, ei brawd Laar; yr 
hiv! oedd wedi marw, ers pedwar diiwrnod. 
Yr hon wyt yn byw, ac vu teyrnaſu, &c, 

Yr Fpiſt. Canzad. pen. 3. o u. 2. hyd 
5. pen. 8. W. 0.7, | 

Yr Eſeng. o. S. Tuc. fen. 7. o w. gy. 


O00 — 0. 

LM tr Ddyguwy/S.IAGO Apo/tol. 

** Gorphenhaf 24. 

m: ID u, O Arghwydd, yu ſanfleiddiwr, ac 
cch⸗ yn geidwad 1th bobl; fel gan gael: eu 


Kc. WH cadarnhau, ag a nddiſſyn dy Apoſtol S. lago; 
myngant ſodd 1 ti, yn en hymarweddiad, 
xc a gwaſanacthant di, a meddw] dibryder. 
Trey ein Harglwydd, &c. RN 
Yr Epiſt. 1. Cor. hen. 4. o w. Q.==-15, 

Yr Efeng.. o S. Math. pen. 20. o w. 


20.—2 3. 


ee Day'gy! S. ANN, Mam Aſair forwyn 

F fely fendigedig. 

edig, } Gorphenhaf 26. 

dig E. Dduw, yr hyn a deilyngaiſt roddi r 

eadwch Gras ir ſendigedig 8. Aun, o haeddu 
pi yn fam i Fam dy Uniganedig Fab ; Ca- 

g. -e 1 ni gael ger dy fron di, ein CYnnor- 

w. "yo ai hamddiffyn hi, Uchebwyl yr hon yr 


lym yn ei chynnal. Trwy r un Ieſu Ghriſt, 


en. N . 

Ir Epiſt. Dihar. pen. 31. 0 W. 10, &c. 
auoh r Efeng. o. S. Math. pen. 13. o w. 
„lend 53. 
t hon. Ar 


cy Lol 


212 Cweddiau ar wylau y Saint, 


Ar Ddy'gwyl S. Dominic, Cyfeeſor. 
wjt 4. 
Du. yr hwn a deihyngaiſt lewychu * 
Eglwys a rhyglyddiannau, ac a dyſceidi 
aethau dy Gyffeſor y bendigedig S. Dominic; 
Caniada trwy ei gyfrwng ef, na bo byth 
eiſiau cymmorth daearol arni, a chwanegu 6 
honi bob amſer, mewn budd, ac elwant 
yſprydol. Trwy ein Harglwydd, &c. 
Ye Epiſt. 2 Tim. pen. 4. O Ww. 1.---8, 
Yr Efeng. o. S. Luc. pen. 12. 0 w. 35. 
— 40. 
2 Ar Day guyl Fair ad Nives. 
ED Awſt 5. 
ANIADA, i — weiſion, attolygwn 
arnat, O Arglwydd Dduw, fwynba 
Iechyd corph, ac Enaid ; a thrwy ogoneddu 
gyſrwng, Mair fendigedig forwyn bob amſer, 
gael ein Rhyddhau o'r triſtwch preſennol, . 
meddiannu y llawenydd, a bery ch. Trey 
'n Harg. &c. 
Yr Foiſt Eccleſiaſticus pen. 24. 0 w. 0 * 
R 


13. 

12 Eſeng. o S. Luc. pen. 11. 0 dun 
yy 
Wenye 


2 * 


Ar Day gal Gwedd-newidiad neu Vnritlic 


yr Te/u. Pned; 

Au 6. | Paſt, 

O Pau, yr bwn yn ymrithiad dy Un 
Ir 


nedig Fab, a thyſtiolaeth y Tadau, ag 

darnhaiſt Sacramentau 'n Tad ni; aca 

ſerydd yn dyfod o'r cwmmwl gloyw, 4 
ny 


1g. 


213 Gweddian ar wylau 'r Saint. 


rwyddaiſt yn 1hyfeddol fabwyſiad perffeith- 
Jawn y plant; Caniada, yn drugarog i ni allu 
cael bod, yn gydetifeddion a Brenin y gogo- 
piant eihun, ac yn gyſrannogion, o'r unrhyw 
Ogoniant. Trwy r un leſu Ghrift, &c. 

Yr Epiſt. 2 Petr. pen 1. o Ww. 16. 


10. 
"Yr Efeng. o S. Math. pen. 17. o v. 


1 — | 
15 Day guy S. LAWRENS Merthyr. 
N Awſjt 10. 


55 \YRO i ni, attolygwn arnat, O Arglwydd, 
allu difſodai fflammau ein Pechodan; yr 

hen a roddaiſt ir bendigedig S. Laurens, 

gen allael gorchſygu poethni lloſgedig ei Artei- 


hay WY thion. Trwy ein Hargl. &c. 


du Yr Epiſt. 2 Cor. pen q. 0 w. 6.10. 

mſer, Yr Efeng. o S. Joan. pen. 12. © w. 
10), pl 24,--20. ; 

Try Ar Da gu l S. Clara M. 


Aut - Bo , 

GWA. altolypwn arnat, O Arglwydd, dy 

waſanzethyddion yn daten Genedigaeth 
addunedig, dy fendigedig Werylſ S. Clara; 
ey ei chytrwng hi yn gyfrannogion o la— 
venydd nelol, ac yn qvdetiieddion a'tir Uni— 
Pnedig Fab Yr hun iyn byw ac yn teyr- 
naſu, Lc. 
Yr pill, 1 Cor. pen. 7 O w. 23.84 
Ir Lſeng. o S. Math. Ten. 25. 0 W. 1. 
13. 
Ar 


214 Cweddiau ar wlau 'r Saint. 


Ar Day guyl ATGYMMERIAD Mair for. 
wyn fend: * *r NEF. 
1% 15. 

MLIdeua. attolygwn arnat, O Arglwydq, 

eu Pechodau 1th weiſion; fall y gallom 
ni, y rhai nid * be yn gallael * bodd 
i ti, a'n gweithredoedd einhun; fod yn gad. 
wedig trwy gylrwng Mam dy Fab di, ein 
' Harglwydd ni. Trwy 'r un leſu Ghriſt ein 
HFHarglwydd, yr hon, &c. 
1 Yr Epiſt. Ecclefraſticus pen. 24. © . 
| 11.--20. 
Yr Efeng. o S. Luc. pen. 10. ow, g8. 


42. 
Ar Day guyl S. BARTHOLOMEW Apef, 
0 e De 

llalluog t 0 uw, yr hwn a 
q "oddaift 1 — 2 Lancia 
1 Lawenydd y diwrnod hon, wrth gadw U. 41 
chelwyl dy Apoſtot bendigedig S. Partho/o- 
1 mew ; Dyro ith Eglwys attolygwu arnat, 
SGatu 'r hyn a Gredodd ef, a Phregetliu 2 
* hyn a Ddyſcodd. Trwy ein Harglwydd, : 

8. 


Se jy, . 


Yr Evift. 1 Cor. ben. 12. o w. 27.--31. 
Yr Eſeng. o S. Luc. pen. 6. O W. 1% tae 


| \ 
. 
| 4 Ddjgupl GENEDIGAETH Muir fre 
| ' | fendigedig. 
Medi 8. 


VRO er dawn o'th nefol Ras, attolygwn 
arnat, O Arglwydd, i'th weiſion; meg) 
il 


Gweddiau ar wylau 'r Saint. 215 


17 lou y bu eſgor Mair fendigedig yn ddech- 


nad «  lachoawdwriacth, felly bo addunedig 7 


de 01 edge hi, yn chwaneg o 
Heidwch. Trey ein Harglwydd, &c. 
. Yr "mill. Dyar. pen. 8. O w. 22.---36, 
5 V. Eleng. 0 S. Math. Pen. i. OW. 1. 
x 10. 


Ar 4 2555 N y Grog Sanctaid. 
F 


n 
8 dy V,. 'r hun ar y 5 CROP ymma, wyt 
; yn ein llawenychu ni, a blynyddol 


Uchelwyl Dyrchafiad or Groes ſanctaidd; 
Dyro i ni attolygwn arnat, haeddu cael go- 
brwyon ei Rybrynniaeth ef yn y Nef, dirge- 
ledd yr hn, yr ydym yn el gydnabod ar y 
Ddaear. Trwy * r un lIeſu Ghriſt, &c, 
Yr Epiſt. Philip. pen. 2. 0 Ww. 3-11, 
8. Efeng. o S. Joan. pen. 12. © . 
6. 
1 Day gun l W Ap. 
21. 
Ckanorthyer ni, * Arglwydd, a gwed- 
diau y E po | ac Efen gylwe 
S. Matthew ; fel y rhodder i ni trwy - | 
| frwng ef, yr hyn nid . ni yn Abl Fe 
Bel. Troy ein Harglwy 0 
* Vr Epiſt. Blechial pen. I. o w. 10. 


. V. r Eleng. o S. Math. pen. 9. o w. 95 
13. 


I . 
6. . 
1 4 


216 C ¼πwẽeddiau ar wytau r Sail! 


Ar Day guyl S. MICHAEL Archangel. 
edi 29 
O Dduw, yr hwn mewn trefn thy ſeddol 
ydwyt 10 doſparthu gweinidogaethau yr 
Angelion, a Dynion helyd; Camada yn ddai. 
onus i nyni, gan yrhai ſy n breſennol bob F 
amſer, i'th waſanaethu di, y Nef, gael 
amddiſſyn ein bywyd ar y Dar, Iv; 
ein Harglwydd, &c. 
Vr Epiſt. Datgudd en. 1. o W. 1,---5, 4 
Yr Fieng. o S. Math. pen. 18. OW. 1,---10, 
Ar Ddy'guyl F. Efranſ ts o Aſſiſrum, 
Y dre, 4 
1 yr hwn trwy haeddedigaethau y ben. 
digedig 3 Hfranſis, ydwyt vn Amlhau 
dy Epliyys ys ag pil newydd; Dyro i ni truy H 
ei 15 nware 4 ddibriſio pethau daearol, a 
Kees. gan ſod bob amſer yn gyſrannogio! Dr 
o ddoniau Nefol. Trwy ein Harglwydd. &c. | 


= = — — — 9 * 
W — * 2 - A — 
Ww * - 2 - — * 
— — D(—ͤ— — — — — — 
2 2 o 1 


Vr. Epiſt. at y Callat. pen. 6. o W. 14-16. * 

Yr Efeng. o S. Math. pen. 11. O W. 2 

4, Dh gay S. Luc. Efengylur n 
Hydref 18. 


Cine troſom ni, attolygwn arnat, 0 
Arglwydd, dy Efengylwr S. Luc; þ 
bwn, er mwyPanrhydeddu dy Enw di, oed 
yn dwyn marwolaethiad y Groes yn waſtadol 
yn ei Gorph. Trwy ein Harglwydd, &c. 

Yr Ep it 2. F 9 8 O w. 16.24. 

* Eleng o S. Luc. pen. 10. O W. 1.— 9. 


„„ 


— —— — — — * — 
ä —— — — OY 1 * „ "x * 
* * - _ 


— AT es 


cueddiau ar wyltau'r Saint. 217 


Ar Didy'gwyl S. SIMON, a S. IUDAS, 4þpo/- 
tolion. | 
„ Hyadref 28. 
r DW. r hwn a ro Idaiſt i ni ddyfod, i gyd- 
nabod dy Enw di, trwy er Apoſtolion ben- 

0 digedig S. S mon, a S. Judas; Caniadha 1 ni 
ae] berchu yn ſuddiol eu gogoniant tragwyddol 
hwynt, a chael llès wrth eu perchu. Irwy 
ein Harglwydd, &c. 

Yr Epiſt. * 4. 0 Ww. 7.-=- 13» 

Yr Eteng. o S. Joan. pen. 15. 0 W. 17. 
—22. 


Ar Day'gwyl yr HOLL SAINT. 


10. 


hen- Tachwedd 1. : 
hau [Ollalluog tragwyddol Dduw, yr hwn a 
irwy roddaiſt i ni, ar un Uchelwyl barchedig; 
01, 4 anhydeddu rhyglyddiannau, dy hol! Saint; 
** Dyro 1 ni, trwy amledd y cyfryngon, amlder 
3 4 


hmunol o Drugaredd, Trwy cin Harglw- 
-»- 1: jd, &c. 
„ 3 WM Yr Epiſt. Datgudd. fen. 7. Oo W. 12,---&Cc. 
Yr Keng. o S. Math. pen. 5. O W. 1.---12. 
wh. K y MEIRW fyddlon. 
Tackwedd 9. 
nat, 0 UW, Creadwr a Rhybrynwr yr holl flydd- 


105 » loniaid, Dyro i enc:dau dy waſanaethwyr 
l, oy ith waſanacth ſerched, ryddhaad o'u holl be- 
valtade 


bodau; fal trwy oſtyn eiddlaun weddiau du- 
Kc. mol y Caſſant y n a dy munaſant 
24 ob amſer. Trwy ein Harglwydd, &c. 
„r Epiſt. x Cor. pen. 15. 0 W. 51.57. 
1 U Yr 


uw, yr bwn ar y dydd heddyw, af 


Hob amſer, yn y Deml, yn drigla i'r Ylp 


218 Cueddiau ar W 'r Saint. 


Vr Efeng. o S. 8 o w. 95, 
4r Ddyguy! 8. GW NFREWI, rf, 
Merthyr. 
Tackwedd 9. 
FF Ollalluog tragwyddol Dduw, yr ben z 
Addurnaiſt 5 ſendigedig S. Gwenfrewi, 1 
gwobr Morwyn od; Par i ni, attolygwn arnt 
trwy ei duwiol gyimeng hi, ddiy Y ru truth: 
gweniaith y byd hwn; a Mwyrh au gyda hi 
ſedd y Gogoniant tragwyddol. Trwy ei 
Range dd, &c. Gi 
BY - Epiſt, Ecelefraſticus pen. 51. 0 w. 
»o-12, 
Yr Eſeng. o S. Math. pen. 25. o . 1 E. 
—1 
Ar Da gu l S. Martin, Cyffeſor ac Egg 
Tachwedd 11. 
Des, yr hwn wyt yn gweled, ein bol 
yn fethiant o bob nerth; Caniadla] 


drugarog, trwy gyirwng v bendigedig S. 0 ! 
tin dy Gyfleſor a'th Eſgob, 1 ni gael ein hat Yi 
ddiflyn rhag pob gwrthwyneb. Trwy ein H.. 


glwydd, &c. 
Yr Epiſt. Ecclgſſaſlicus pen. 44. 45+ 
X1 Eteng. o S. Luc. pen. 11. 0 W. 13. EZ 
Ar Day guyl 2 Mair forwyn f 
edig. ene. 
Tachwedd 21. 


naiſt cyſlwyno Mair ſendigedig ſors 


Glan; Caniada i ni attolygwn arnat, tr 
chy! 


Cweddiau ar ddyddiau 'r Saint. 219 


29, 
7 chyfrwng hi, haeddu cael ein Cyflwyno yn 
Nhemil dy Ogoniant di. Trwy n Hargl. 


Kc. 
Yr Epiſt. Eccigſiaſticus pen. 24. o w. g. 
—12. 


Yr Efeng. o S. Luc. pen. 11, O W. 27.---28, 


Cveddiau ar ddyddiau 'r Saint yn gyllredi- 


nol. 
Ar ddy'gwyl Merthyr ac Efgob. 
FDrych ar ein gwendid ni, O Dduw, hol- 
lalluog; ac am fod pwys ein gwaith ni 
en hun, yn blino arnom 10 drwm, Gad 1 


jirwng gogoneddus y bendigedig Sant (N.) 


bol Elgob a'th Ferthyr di, ein hamddiflyn ni. 
ada rey ein Harglwydd, &c. 

8. Tr Epiſt. Iaco pen. 1. 0 Ww. 12.---18. 

ein dat Yr Eleng. o S. Luc. pen. 14. 0 w. 26.---3% 


Gweddz arall am gyfrwng y cyfryw Saint. 

| UW, 'r hun wyt;þob blwyddyn yn ein 
llawenhau ni, ag Edmigedd dy Eſgob 

ih Ferthyr y bendiſant N: Caniadha yn 

lalonus, i ni gael mwynhau ei amddiffyn ef. 

enedigaeth wyl yr hewn, yr ydym yn cyn- 

ad. Trwy ein Hargl. &c. | 

Yr Epiſt. 2. at y Cor. pen. I. o w. g.---8. 

Yr Eſeng. o S. Math. pen. 16. O w. 24, 


28. 
Us | Ar 


Gueddiau ar ddydaiau v Saint, 


Ar ddy'gwv! Merthyr yn ung, 
ANIADHA, attolygwn arnat Hollall:gg 
Dduw ; 1 pyni y rhat yoym yn cady 
Genedigaeth wyl bendigedig Sant N. dy Fer. 
thyr di, trwy ei gyfrwng el alla cael ein dio. 
gelu mewn cariad oth Enw di. Trwy 'n 
Hargl. &c. 
Yr Epiſt. Doeth. pen. 10. 0 w. 10-15, 
Yr Efeng o S. Mak, pen. 10. o w. 34 
— 42. ö 
Gwedd: arall am gyfrwng y cſryw Sant. M1 
(Amaia, attolygwn arnat, Hollalluog 
Dduw, 1 ni trwy gylrwng y bendigedig 
Sant N; gael ein gwared o bob gwrthiwynet 


yn ein Corph, ac o bob meddwl drwg, ya ci 
Henaid. 'Irwy 'n Hargl. &c. 9 — 
Yr Epiſt. 2 Tim. ben. 2. O0 w. B ---10. f. 
3. w. 10.12. ID 
Yr Eleng. o S. Math. pen 10. o v. 9 . 
— 2. n 
Ar dd. gun amryw Merthyri, ac E/vobion, Wh 
Mddiftynned ni, attolygwn arnat O Arg Harg 
wydd, Gwyl y Merthyri, ac Eſgobiof Yr 
hefyd, y bendigedig Sant, N. a Sant N. r 
gorchymmynned ni 1 ti, eu Gweddi ant 
deddus hwynt. Trwy 'n Harglwy dd, &c, Gi 


Yr Epilt. Doeth. pen. g. Oo w. 1.—9. 
Yr Eteng. o S Luc. pen. 21. 0 w. 9.—1 
Ar dd gil amryw Merthyr: yn ung: 
UW, yr hwn wyt ya caniadu 1 
gadw Genedigaeth wyl dy Fent 
bendigedig S. N. à S. N.; Dyro in yl 
| Gwyn 


el 
alaru, 
ob 
g 


— 
— —ͤ— 


wn CGyffredino?. 


6wynſyd tragwyddot, lawenychu o herwydd 
on eu cyfeillach hwynt. Trwy 'n Harglwydd, 
? Kc. 
Yr Epiſt Doeth. pen. 5. o w. 15.19 
Yr Efeng. o S. Luc. pen. 6. 0 W. 17.—2g. 
Gwedd: arall am gifrwng y cyfryw Saint. 
UW, 'r hwn wyt bob blwyddyn, yn ein 
llawenhau ni, ag uchelwyl dy Ferthyri 
bendigedig S. N. a S. S. N. Caniadha i ni yn 
daionus, gael ein hennynnu, a'u llecſamplau 
bwynt, o herwydd haeddiant y rhai 'n, yr 
jdym vn llawenychu. Trwy 'n Harglwvdd, 


i C 
— Yr Epiſt. Ileb pen. 10. o w. 32.—88. 
* Vr Efeng. o S. Math. pen 24. O-W. 


313. | 

Ar ddy'gwyl E/50b Cyfefor. 

| ne attol gen arnat Hollalluog Dduw, 
i uchelwyl dy Gyffeſor a'th LElgob y 

bendigedig S. N. chwanegu duwioldeb, a 


lien, {Wchawdwriaeth heſyd, ynom ni. Trwy 'n 
0 Aro Har 85 dr &c. 

| bio 4 piſt. Eccleſiaſticus pen. 44. pen. 45. 
1 N. Tr Efeng. o S. Math. pen. 25. Oo v. 
1 andi 23. | 
8, Cedd arall an eirioled y c fie Sant. 


Wrando, attolygwn arnat O Arglwydd, 
ein gweddiau ni, y rhai 'n ydym yn eu 
alaru, attat ti, ar uchelw dy Gyffeſor a'th 


unig. u, at 
11, i ob y bendigedig Sant N. a thrwy gyfrwng 
"4 Tyglyddiannao ef, yr haeddodd dy waſa- 


U-3 Bacthy 


222 Cueddiau ar ddyddiau r Saint, 


nacthu di ya deilwng, Rkyddha nyni, on 
holl bechodau. Trwy 'n Harglwydd, &c, 
Yr Epiſt. at yr Heb. pen. 7. o v. 2g. 


— - 
. _ 


Yr Efeng. o S. Math. pen. 24. o . 
4.47 f 
Ar dd 'gwyl Doctorion neu Athrawon yr E. 
{wys. 
3 yr hwn a roddaiſt y bendigedig Sant, 
N. yn weinydd o iachawdwriaeth trag4 
wyddol 1'th Bobl di; Caniadha, attolygy 
arnat ; megis y cawſom ef yn Athraw bywyd 


— 


_- 7 
- « * : 
— — —— — —— — ———— WR a 


- ä — — — 


1 — 
— 


N i ni ar y Ddacar, felly yr baeddem | gael A 
14 yn Gyfryngwr yn y Net. Trwy ein Har nc 
{| glwydd, &. gae 
0 Yr Epiſt. 2. Tm. pt o W. 1.—9. Hat 
Ne Yr Efeng. o 8. th. pen. 5. O W. Y 
| —20 —5 
Ar ddy gun Cyffeſor na bo yn Eſgob. Y 
11 UW, 'r hwn wyt bob blwyddyn, yn e. 


llawenhau ni, ag uchelwyl dy fendiy 

dig Gyflefor Sant N. Caniada yn ddaion 
i ni allael dynwared ei weithredoedd el, 4 
nedigaeth wyl yr hwn, yr ydym yn ei Mech 
rhydeddu. Trwy 'n Harglwydd, &c- WW dd; 
Yr Epiſt. Exclgſiaſticus pen. $1. 0 ened. 


I 
— —— 
- — * * 


— —— — — 
* ® wv 


| —11. lerthy 
. Yr Efeng. o S. Luc. pen. 12. o .. Nu ei } 
—40. 8 


Gweddi arall am eirioled y cyfryw Sent 
BY DD breſennol, O Arglwydd, ar 
D gweddiau goſtyngeiddlon ni, y 10 

| i 


3n Gyffredinol. 223 


yam yn eu _hoflrwm i Ti, ar uchelwyl y 
bendigedig Sant N. dy Gyfleſor di; fel V 
gallon ni y fawl md ydym yn ymddiried yn 
ein cyhawnder einhun, pac] ein cymmorth, 
tryy ei erfyn el, yr hon a ryngodd fodd i Ti. 
Trey 'n Harglwydd, &c. 

Yr Epiſt. 1 Cor. pen. 4. O W. 9---14. 
Yr Fleng. o S. Luc. ben. 12. O Ww. 92, 
a % Ar dd, gun Abad Cyf*/or. 
ge | (JOrchymmynned nyni i Ji, attolygwn 
| arnat O Arglwydd, cylrwng y bendigedig 
Abad Sant N. fal y gallom gael, trwy ei gym- 
morth ef, yr hyn nid ydym ni yn dichon ei 
gael, trwy ein haeddiant einhun. Trwy 'n 
Harglwydd, &c. 

Yr Epiſt. Eccigſtiaſbicus pen. 45. O w. 1. 


—5. 
Yr Efeng. o S. Math. ben. 19, O w. 
1. —ę0. 


} 
yn © 


lende Ar ddy'gwyl Gπ]].) a Merthyr, 
\Jazon DW, T hwn ymmyſc gwyrthiau eraill dy 
el, Of” Alluogrwydd, wyt we.i rhoi buddugo- 
n ei Hech Merthyrdod i'r Vſtlen freuol; Caniadha 
c. . ddaiobus i . y That ydym yn cynnal 
„ 0 W. eedigaeth wyl dy Fendigedig Forwyn a 
lerthyr, Sant N. allael cerdded attati, ar 
o V. Nei Ecſamplau hi. Trwy ein Harglwydd, 
wo Sant Ir Epiſt. Eccleſtaſticus fen. 51. © Ww. 1. 
4, a WW” 


Ys 


224 Grueddiau ar ddyddiau 'r Saint, 


Yr Eſeng. o S. Math. pen. 25. o w. l. 
— 1g. | 

Gwedd:i arall am Eirioled y cyfryw Santes. 
Gh faddeuant i ni, attolygwn arnat 

O Arglwydd, y fendigedig Forwyn a 

Merthyr Sant N. yr hon a fu bob amſer yn 
gymmeradwy i Ti, o herwydd haeddiant ei 
Diweirdeb, ac o herwydd cyhoedd broſſes 
helyd o'th Rinwedd di. Troy 'n Har. 
glwydd, &c. 

Yr Epiſt. Ecclgſiaſticus pen. 51. 0 W. g. 
— 12. 


Yr Efeng. o S. Math. pen. 13. o w. 44. 
* ddygruyl amryo Gwyryfon a Merthyri. 
| Þ dn 1 ni, attolygwn arnat ein Har- 
glwydd Dduw, a dihewyd dibaid an- 
rhydeddu, buddugoliaethau dy Wyryfon, a'th 
Ferthyri ſanctaidd, N. a N. fel y rhai nid 
ydym yn dichon eu Canmol ag ewyllysſiyd 
teilwng, y gallom o'r hyn lleiaf gyrchu at- 
tynt, a gwafanaethgarwch goſtyngeiddlon, 
Trwy 'n Hargl. &c. | 
Vr Epiſt. a. at y Cor. pen. 10, © W. 17.4, 
o b. 11. 
Yr Efeng. o S. Math. pen. 25. 0 W. I. 
— 13. 
Ar ddy'gwyt Gyryã/ na bo yn Ferthyr. 
Wrando ni, O Dduw ein Iachawdwr, ac 
megis yr ydym yn llawenychu, o he- 
rwydd Uchelwyl dy ſendigedig Wyryf * 


? 


F band 


II. 


Cr 


9 <> — 


— 


Ongliorion o flaen Ces. 225 


N. ſelly; gwna i ni gael ein Dyſcu heſyd a ſerch 
ei dibewyd duwiol hi. Trwy 'n Harglwydd, 


CG 
Yr Epiſt. /al or blarn. 
Yr Efeng. fal o'r blaen. 
Ar ddy'gwyl Merch a fo Merthyr yn ung. 
B r bwn ymmylc, &c. Meg 0'r blaen. 
tudal. 22g. 
Yr Epilt. 45 Eſeng. megis ar dd guhl. 
Cha Merthyr. 
Ar ddy gun aum Ferched Merthyri yn unig. 
YRO i ni, attolygwn arnat, &c. sig 
o'r blaen. 224. 
Yr Epiſt. a'r Efeng. megis no. 
Ar day gugl Merch na bo na Moruyn na Mer 
thyr. 
(G Vrando ni, O Dduw 'n Iachawdwr, &&. 
fat o'r blaen. 224. 
Yr Epiſt. Di har. pen. 31. 0 w. 10.---31. 
Yr Eleng. o S. Math. pen. 13. O Ww. 44. 
—63. 


Gebert Ts Opt bet sts Fele 
Dy ar wedd Holiad ac Atteb, o'r dreſn a 


Addi lai pob Chriſtion ffyddlon ei ddilyn a't 


wybod; Gyn y baddiai nefſau at Sacraſen— 
nau, Penyd, a'r Ewcharitl Bendzccafe 


H. Þ4 beth wn gina, /ydd, gan y Carlton 
da id, wnheuthur, a fo yn; dymuno 

Greau vu weddus at Sacrafen Penyd ? 
A. 


226 Cynghorion o flaen Ces 


A. Rhaid iddo Weddio yn gynta dim, ac 
Ymbil yn nfudd am Ras Duw, er dyledus 
holiad o'i Gydwybod: Yno mae fe i oſod ei 
ſryd a'i feddwl yn lIwyr ar chwilio cilfachay, 
ac i ſyllu cyflwr ei Enaid, trwy ddiwyd a go- 
falus Holiad. 

H. Wed: gorphen ei Vohad, a cheifio cofio 
ei holl beckodau; Ai ydyw fe ar hyn yn barod i 
ned 1 Gyffes? 

A. Na; nid yw ef, etto yn barod; Rhaidd 
iddo yn flaenaf, amcanu cyflroi ei Enaid, i 
wir Gyſtudd a Dolur calon am ei Bechoday; 
a thrwy weddiau a deigrau, ymegnio ynnill y 
Dawn o wir Etifeirwch, oddiwrth Dduw: 
Yno wedi gwneuthur cadarn Fwriad, a dewr 
Ymroad o newid buchedd, eled i Gyſſes. w 

H. Ac wedi gwneuthur ei Gyffes Pa bell 
dd gantho yn chwaneg i wneuthur ? 

A. Rhaid iddo ddychwelyd drachefn, at ei rr 


Weddiau; yn gyntaf, i roddi diolwch i pec 


Dduw, am y budd a'r bendith o'r Gollyng-W aun 
dod, o'r Rhyddhad, a'r Maddeuant o'i Bechö- f 
dau; yn ail, Rhaid iddo ddeiſif Gras i gyllaw-Wi deu, 
ni ei holl Fwriadon a'i Ymroadau da, nid 


Duwiol. 

H. Ac ar ol diweddu r Weddi hon, ydyu ji 
i Hned heb attreg ir Cymmun Santtaida? 
A. Na; Ef a ddylei yn gyntaf gymhwyl 
eihun trwy neillduol ddarpar at y Wed 
ſanctaidd honno: 

H. Ar ol iddo derben y Sacrament, Pa be 
Hdd ganthy iu wneuthur ? 


Cynghor o flaen Cyffes. 227 


A. Rhaid ddychwelyd at ei Weddiau yn 
gyſtal er Dialchowwell ac er gorddiwes y 
Gras a Hirbarhad ym mhob Daioni. 
Am Etifetrwch a Phenyd. 

: EGIS, nad oes un dydd o'n bywyd, nad 
* ydym yn anfoddloni Duw, mewn llawer 

th; felly ni ddylem adaw 1 un dydd fyned 
beibio heb Edifeirwch : O herwydd hyn holl 
einoes y Chriſtion a ddylai fod cymmaint o 
ddyddiau Edifeirwch a Phenyd. 

Edifeirwch yw, Dolur calon, neu wir boen, 
ac Alar yr Enaid, am iddi ddigio Duw; a 
Phenyd yw Hfrunth Edifeirwch, yr hyn ſy 'n 
cynnwys Gweithredon da rhinweddus; a 
thrwy r cyfryw orchwylion penydiol y coſpir 
ac y poenir pechod, ac y marweiddiir ein an- 
wydau drwg, fal yr ynnillai 'r Enaid ei hyſryd 
gymmod, neu alheddychiad a Duw : Oblegid 
nad yw Duw yn derbyn £dfeirwck diffruyth, 
yr hon ſydd yn unig yn addef ac yn barnu 
„ch i pechod, heb na cheryddu na diwygio, heb 


ollyng- ¶ new yddu nac atgyweirio 'r Pechadur. 

Becho· Er na fynegir fod Cyffes o bechodau Mad- 

gy las devol wrth Offeiriaid Eglwys Duw yn anghen- 
da, | 


nid 1 Iachawdwriaeth; Etto Cyffes o honynt 
wth yr Hollalluog Dduw gyda difrif Edi- 
irwch, ſydd ddyledſwydd dibaid y Cntiſtion; 
5 na faddeuir un math o bechod heb 
Hifeirwch, ac nid oes un Edifeirwch heb 
byfſes o'n Beiau : megis y tyſtia r Scrythur 
lan; * Os.Cyffeſwn ein pechodau, ffyddlon 
y ele a chyfiawn, fel y maddeuo i ni ein 


* pecho· 


| 


228 Cynghor o flaen Cyfes. 


« pechodau, ac rn glanhao oddiwrth poh 
60 anghy fiawnder.“ 1 St. Joan. 1. 9. Ac o 
gymmaint glod a pharch, oedd Ar er cyſſed 
on beiau, ymmyle y Cymry Chriſtnogol gynt, 
Doethineb y Ddihareb hon, a't dangos: 0 bb 
ceinmyged Cyffes oreu. 

Ganhynny cyn anturio neu ddechren holiad 
o'ch Cydwybod, yſtyriwch, nad oddef eich 
dallineb naturiol i chwi weled, neu gvdnavod 
eich pechodau, heb Ras y Go'cuni oddiuchod, 
o herwydd hyn, Goſtyngeiddiwch eich hunain 
ger bron Duw, a Gweddiwch am y Goleuni 
anhepgor hwn. 


77 TITS 


C eddi o flaen Holiud o'n Cd nybod. 
O Fy Arglwydd a'm Duw, Hdd arugare; 

wrthif Bechadur; yr wyf yn cyladcel 
yn oftyngeiddlawa yn dy wydd di, megis! 
a'm genid fi mewn Pechod, a phob pech. 
ſydd Dywyllwch; telly, o ran fy hun, yr un 
yn rhedeg yn ol Natur ar Wyſe fy mhen 14 
wyllwch, o un pechod i'r Ilall, gan foddloi 
fy hun, a'm {ynhwyrau, yn ddiau, dros enn 
a thrwy hyn yr wyf yn dy anfoddloni, ac) 
dy ddigio di, ac ya gwocuthur ſy hun yn E) 
i Ti: Eithr tydi, O Dduw, yr hwn, a bers 
ir Goleuni gychwyn o Dywyllwch, 2c 
ddanfonaiſt heiyd dy Air yn y Cnawd, {el 
unig-genhedledig Fab, i 0 ein gwir Otel 
ac 1 Oleuo pawb yn dyfod ir 844 hen 


ih! 


eddi o flaen Holiad, &c. 229 


0 thydi, Ieſu Ghriſt ein Athro mwyn, a'n 7 
= buddiaiſt ni, on tueddiad a'n parodrwydd i 
3 adrwg, o'n chwantau afreolus, ac o lygredig, 
- ogwydd ein Calonnau; ac a Orchymmynailt 1 


mi ochel eu maglau, a pheidio cyttuno, na 
chydſynio a hwynt er fy Mywyd; eithr yn 
bytrach a Erchaiſt 1 mi eu gorthrechu; eu cro- 


bob 


lad ehoelio, ac i'u difethu hwynt. Fy amean, 
1 im bwriad ar hyn o bryd, © fy Nuw, ſydd i 
4 a Hol: pwy mor belled, y Ilithiais i Bechod ; fy 
m 5 mryd ſydd i ddatguddio fy anghyfiawnder, i 
denn 12 fym Camweddau, ac i gyhuddo fy hun 


obob pechod, i'r hwn am denwyd, neu a'm 
hudwyd gan y Byd, y Cnawd, neuer Cythraul; 
„aao, 'r wyf yn addef, mae un o'th Ddoniau 
2 55 d, y 'r Bryd daionus hon. Eithr O Dad o 
/ bob Trugaredd, a Goleuni, mor druenus y 
er yllaf fy hun, oddieithr i Ti am cymmorth 
5 n byn o weithred a'th Yſpryd ſanctaidd! 
1% WMC6n nad oes un peth yn gaddiedig i ti; ond 
Fein yu ge g 3; on 
im danaſi, yr wyf yn cyfleſſu ſy mod yn dy- 


legt | 


eg wil'm hunan; unangarwch ſydd yn ochri 
or ehm anwydav, ac yn fy mradychu + 


Merigarwch, tuag attynt; Ac er fod gennif 
laws o Bechodau yn edrych yn daer yn fy 
heb, ac nad ellir eu cuddio, Etto mwy na 


1 o4dlol 


JS enn) 


ni, 4c Ivy all fod | [ eddi i 

ih allant fod yn gwbl guddieddig oddi- 
nyo nbif fi! Eithr tydi O Arglwydd daionus, 
py h co Wguddia hefyd y rhai'n i mi; Goleua ſym 
cu, 


wellwch, Iacha ſym Delli, a Symuda pob 
en ſy'n cuddio fy mhechodau oddiwrthif, 
r ymmaith oddiwrthif hol gym) lau anwy- 
| X bodaeth 


\V d, e 
vir Otel 
ed bw! 


i 
4 
\ 
| 


. 


—ͤ—ũ—3 — 2 — — 


"WDeſfoedd Amen. 


230 Gwedd: o flaen Hohad, &c. 
bodaeth, fal na byddaf mwyach yn Gyfrinach 


i'm hunan, nag yn alltud na dielthrin im 
beiau fy hun. Danfon 1 lawr dy Yſpryd 
ſanctaidd i'm Calon, ac a phelydr dy Oleuni 
Duwfol Agor fy Neall, fal y cawn lawn olg 
a gwybodaeth o'm pechodau a m troſeddau oll; 
ac felly gan gydnabod fy hun, a gan Edifarhau 
o ddifritwch calon am ſy holl Gamwedday, 
gallaf dy Adnabod di, a chael fy nerbyn 
drachefn i'th Rad i'th Gariad, ac i'th Hed. 
dwch. Trwy Ieſu Ghrifp ein Harglwydd nj, 
U hn ſy 'n byw ac yn teyrnaſu gyda thi yn 
ndod yr Y ſpryd Glan, Duw tros holl oeſoedd 


2 
Ochineidiau dywiol y rhai a Adroddir yn Hm 
o flaen Cyffes. 
JESU Rhadlawn, dug i'm Cof, y Drygioni L 
ar Pechodau a wneithof; trwy 'r rhain,y 1 
digiais ys rhydi Duwfol. pe 
leſu Rhadlawn, Caniattà i mi 'r Yſpryd o MF G 
gyflawn Benyd, fal trwy Etifeirwch a Chyſludd 
calon, trwy Gyfles lan, a gweithredol Dda- e 
dolwch, y cawn dy Ras, ac y llwyr lanhawa Wi 7 
{ym Cydwybod. ? 
leſu Mwyn, Trugarha wrthif Bechadu Wl Di 
truan, yr hwn a Rhybrynaiſt ti a'th werthlawr ( 


Waed. 
Jeſu Fab Dafydd, Trugarha wrthif. thol 
Na ddos i farn a'th Was, O Arglwydd; of! 

herwydd ni chyfiawnhgir neb byw ya v8 

Olwg di. | 

Hold 


chadur 


rthlawt 


rydd , 0 


vn ly 


Hold 


Holiad on Cydwybed. 231 
Holiad on Cydwybod im arfern, pan bom yn 


Paratoi n hun ain, 1 Gyſſes. 
neu 
Cofreſir o Bechodau 8 erbyn Gorchymmynion 


Ac. 


Pechodan yn erbyn y Gorchymmyn Cyntaf. 

BW. allan o'r Eglwys Gatholic yn gvn- 
dyn, o gariad ar rhyw beth bydol darſo- 
dedig. 

Perdio Caru Duw o flaen po peth. 

Addoli un Creadur yn y byd fal ei Dduw, 
arhot et hyder, ei holl wynfyd, a't ddidda- 
mech 8 

Byw mewn anwybodaeth o'r un gwir 
Dduw byw, o'r Gredo, Gorchymmynion 
Duw, a'r Eglwys, Pyngeiau 'r Fſydd, a'r 
pethau ſydd anghenraid i Iachawdwriaeth, eu 
Gwybod, : 

Bod heb Gredu holl byngeiau 'r Fſydd; 
neu Ammen yn ewyllyſgar rhyw bwnge o'r 
Flydd Gatholic. 

Dibriſio dyſcu y Gweddiau cyffredin, a 
Dirgeleddion pennaf y Flydd Ghriſtnogol. 

Cablu, erlid, neu ddirmygu y bobl, yr 
Igluys, yr Athrawon, neu r Addyſe Ca- 
tholic ; neu ddiyſtyru neu ddibriſio pethau 
eyſſegredig, megis Creiran, Lluniau, ſanc- 
ladd, neu yn perthyn at Waſanaett: Duw, 
negis Seremoniau 'r Eglwys, dwſr bendigaid 
arcyffelib. | 

X 2 Gwadn 


232 Holiad on Cydwybod. 


o'r * Gatholic. 


Gwadu ei fod yn Gatholic, neu wneuihuy 
'arwydd ar Air, neu Weithred i ddangos nad 
ydyw felly. 

Bod yn Heretic, neu amdiffynnwr Hereſi; 
Cyrchu iw Cynnulleidfavedd hwynt, ymgyl. 
Tylltu, neu ymgyſeillach a hwynt. 

Ewyllyſu, cynghori, neu fod yn foddlon i 

un o'r ſawl ſy yn perthyn iddo, fyw allan 


Bod heb wneuthur et oren, o droi 1'r 
Ffydd Gatholic, y ſawl a allaſai ef yn hawdd, 
pettaſai cfe yn ewyllyſu hynny. 

Myned at Swynwragedd, at Ddewinion 
neu ddynion hyſpys, 1 gael cynghor: neu 
beri neu gyfarwyddo eraill i ſyned at y cyfle. 
Iyb Dwyllwir, 1 geiſio neu gaffael y peth a 
gollaſid. 

vmarſer eihun un maſnach a'r Cythraul, 
dewindabaeth, Rhiniau, ſwynion, a chyfa- 
reddau, neu Eirau a gweithredoedd Ofergoe- 
jus; i Iachau Cleſydon, neu i wybod petha BW ** 
i ddyfod. * 


Cred i freuddwyd, gan dreſnu 'n gweith— E 
redoedd, yn ol y greduniaeth honno: Date hab, 
len neu Ofyn ein Teſni. phe 

Eiſiau Hyder, yn Nuw : neu, Rhyſyguat FP 


ei Drugaredd, heb ymegnio cadw ei Or: 
chym gion. 

Anuverthio bod yn abl o wellhau ei ſit 
chedd, neu o gael maddeuant am ei be— 
chodau. 

Peid 


Iloliad o'n Cyduybod. 233 
Peidio cyſaddef Cyfiawnder a Doethineb 


Duw yn ei Ddofparth a'i Lywodraeth o 
bob peth yn y byd, megis yr amſer a'r I ym- 
mor: trwy rwgnach yn erbyn Duw ai 
Ragluniaeth. 

Peidio cydfurfio ' Ewyllys, a Gwyl'ys 
Duw ym hob peth. 

Gweddio yn anſynych, ac a thraws-feddy- 
lau gwyllyſgar ; neu a gwibiad meddwl o'm 
bodd. 

Vn erbn yr ail Orchymmyn, 
Ymmeryd Enw Dy yn ofer. 
Cablu Duw neu 'r Seint Nefol ar Air- 
neu laſar. 

Tyngu eihun, neu beri 1 eraill Dvngu vn 
ghoedd, neu yn ddirgel, rhyw anudon neu 
Gelwydd; neu Dyngu 'r hyn a wyddai, neuer 
byn oedd ef yn Ammeu ei fod yn Anwir. 

Bod arfer gantho o Dyngu liwon anghyn- 
ven, mawrion, yn amryſus, ar fyrrbwvll ; 
neu trwy lid, neu o wir fodd, A pha hyd y 
tarkaodd yn yr Arfer hwnnw ? 

Bod arfer o Dyngu llwon mawr, neu fan, 
babnab, heb yſtyried, mewn ofregedd, a 
phethau gwael, neu o wag falchder ; heb 
geilo ymwrthod a hynny. 

Rhegu neu Felldithio 'n hunain, neu eraill, 
deu un Creadur. 

Peidio Ceryddu rhai o'n teylu am Dyngu a 
Megu. 6 

Addaw peth da tan Lu, beb ewyllys o'i 
lawvni; neu dorri 'r Addewid a wnaed. 


X 3 Digio 


* 
1 
: 
3 


— — — ꝰ . — 


- _ Mr 
a 4-* e 


of — : — © 
MED Zine hnen ̃ FÜ—„2ñ— | 
* K — 22 — — — — 
= 
On : * 944 
1 a 


234 Heoliad o'n Cydwybod. 


Dyngu, Khegu neu Gablu Duw. 


wnat rhyw beth da, a chyflawni 'r Lly 


hir. 


dorri ei Adduned. 
Agboſio, dibriſio, neu beidio Cadw dydd 


Digio eraill mor belled, ag i beri iddynt 
Tyngu gwneuthur rhyw bechod, neu na 


hwnnw. | 
Tyngu gwneuthur rhyw beth da, ac wedi 
hynny peidio a'i wneuthur: neu ei Oedi yn 


Gwneuthur Adduned heb ei gy flawni ; neu 
Vn erbyn y trydy dd Orchymmyn. 


yr Arglwydd yn Sanctaidd; a'r Gwylau 
eraill Gorchymmynedig. 

Gwerthu, neu Brynu, ar y Sul rbyw beth, 
ar nis ydyw Anghenrheidiol 1 luniaeth dyn; 
neu ar lès iechyd y Corph neu 'r Enaid. 

Gwneuthur ar y Sul neu ddiwrnod-gwy| 
gorchymmynedig, rhyw waith, y mae r E 
Ne yn ei wahardd : neu Beri bynny 1 

raill. 

Eſgeuluſo eihun wrando 'r Offeren, ar y 
cyſryw ddydd ; neu beri hynny i Eraill; neu 
fod yn Anofalus am beri i'n Plant, in Gwe 


ſion a'n Morwynion, ac i bawb oll a font tan M 
ei Lywodraeth ef wrando r Offeren, ac A 
doli Duw. be 

Colli 'r Offeren, gwaſanaeth Duw heb foc | 
yn rhaid, trwy ddiogi neu Segurid, neu bei (; 


ei gwrando yn gyfan, Neu ei gwrando hel 
ddihewyd a Duwioldeb, heb anchydedd, 
80 


Holiad on Cydwybod. 235 


goſal gweddus, a chydag anſoes, ac ammarch 
ar hynny o bryd. 


accw, o bob tu ar amſer yr Aberth ſanctaidd. 
Gwario neu dreulio 'r Sul, neu 'r dydd 
Gwyl gan mwyaf mewn Oferedd, chwareyd- 


diaeth, . ag yfed gormodd, canlyn tafar- 


nau, Meddwi neu beri hynny 1 eraill. 
nev Diofalu am beri i bawb o'r ffydd tan ein 
| I] wodraeth, fyned i Cyfles, unwaith bob 
ere o'r hyn lleiaf. 
dydd Cyffeſſu ar õl ennyd hir o amſer, heb Holi 


lau ei gydwybod yn ddylal; neu heb oddau o 
7 be rhe rhyw bechod marwol, neu i 
beth, Achoſion. | 
dyn; Celu yn ei Gyffes, o Oſn, neu o Gywi- 
ydd rhyw bechod marwol, a pha hyd o amſer 
1.gwyl WI y Celodd bynny ; Gofaled ddywedyd hynny yn 
er Evren ei Gyfes. 
ny 1 Eſgeuluſo cyflawni y Penydiau a ddodwyd 
amo mewn Cyffes o'r blaen, neu beidio Ed- 
yd, ynol gorchymmyn y Tad Y fprydol. 

Eſgeuluſo Cymmuno ar amſer Paſch. 

Cymmuno yn euog-wybodol o Bechod 
ont ua Marwol. 

Torri ei Ympryd ar ddiwrnod caeth, neu 
teri hynny i Eraill. 

Eſgeuluſo gwrando Pregethau Catholic, a'r 
Catechiſm pan fo 'r Arſod. 


Vn 


Vmſiarad, Llygadrythu, Edrych ymma ag 


— — — wp 13 — . ? U K - 


236 


% — ww - ' — 
— — =” "I. 
= SCE ——_—_—— ——_— —— 


Holiad 9'n Cydwybod. 


Yn erbyn y bedwerydd Orchymmyn, 
BOP cywilydd arno gydnabod ei Dad ney 
et Fam o dra Balchder. 

Eu Gwatwor hwynt, neu ddywedyd geirau 
dibris wrthynt. 

Bod yn Anufudd i Dad neu Fam, neu i 
Bennaethiaid eraill, mewn pm cyhawn ; 
neu wneuthur rhyw beth o bwrpas ru digio 
hwynt; eu Rhegu, neu 1 Taro hwynt, 

Peidio a'u cynnorthwyo hwynt yn eu han. 

enrheidiau Corphorol neu 

ei Allu; neu beidio eu diwallu pan fyddo 
arnynt Eiſiau, mewn amſer Clefyd neu Angen 
arall. 

Dymuno eu marwolaeth, er cael eu daear 
au da; neu eu 1 

Eſgeuluio yn fawr, neu beidio cyflawni 
bollawl eu 11 1 2 

Bod heb Weddio dros ei Dad neu ei Fam, 
ac eraill ei Oruchafiaid Yſprydol a Llug. 

Amharchu, dibriſio, neu fod o Was neu 
Forwyn yn Anufudd neu 'n Anffyddlon i'w 
Meiſtr neu i'w Meiſtres mewn peth nodedig, 

Bod o Dad, neu Fam, yn anoſalus am 
ddwyn eu Plant i fynu, a'i magu yn y Fydd 
Gatholic : neu oi Coſpi hwynt, pan font ar 
Fai; neu o beri dyſcu iddynt eu Gweddiau a 
Dirgeleddion pennaf y Ffydd Ghriſtnogawl. 

Melldithio u Plant neu eu Teulu. 

Bod yn rhy ffyrnig wrthynt, neu heb rho! 
cynhaliaeth ac ymgeledd gweddus iddynt 5 


ſprydol yn 6l | 


jeu 
rau 
eu ! 
vn; 
1910 


han- 


nol 


yddo 
ngen 


Jacar 
ni yn 
Fam, 


S nM 
on i 
dedig, 
us am 
Ffydd 
ont ar 
Idiau a 
zawl, 


eb rhoi 
nt yn 
PAY 


237 


al eu cyflwr, n&s felly peri iddynt ddilyn 
Wdrwg fuchedd. x 

Colpi ei Blant neu i weiſion yn ihy flyrnig 
neu n anrheſymol. 

Bod yn greulon neu Annhrugarog wrth y 
Tlodion. = 

Vn erbyn y pummed Orchymmyn. 
[ADD neu weithio, neu ebrwyddo mar- 
wolaeth un arall neu i hunan. 

Bod mewn cynfigen, cas, a llid at eraill. 
Dymuno marwolaeth i eraill, neu rh 
drwg mawr o Enaid, Corph, Cyfrif, An- 

thydedd, neu o dda bydol. 

Digio 'n ſſyrnig, neu fod ewyllys gantho i 
Ddial trwy ddrwg mawr. 

Taro eraill ag ewyllys o wneuthur drwg no- 
ledig iddynt. 

Briwo neu glwyſo yn ſawr, neu Ladd 
ughyfreithlon, neu beri, neu fod yn ſoddlon 
[call wneuthur hynny. 

Lleſtair neu rwyſtro ymddwyn, colli 'r 
bach, neu ddiftrywio 'r firwyth o wir fodd : 
neu Amcanu hynny. 

Pallu goſyn maddeuant gan y neb a ddi- 
nodd ef. 

Pallu maddeu, neu gymmodloni a'r ntb a 
Wigiodd el. 

Naccau cyfarch, ſiarad, neu chwedleua ag 
tall o dra digter, a llid. 

Amcanu colli eihunan o vir fodd, neu 
Wymuno o dra digofaint ei Farwolaeth 


eihun. | 
Rhegu 


Holiad o'n Cyduybod. 


- 
A - — — — — — om . —-„ ec —— 


238 Holiad on Cydwybod. 
Rhegu eihun neu eraill byw neu meirw. 


Gwneuthur amryſon neu anghyttundeb 
rhwng eraill. 

Triſthau am y Da, neu lawenychu am y 
Drwg, a ddigwydd i eraill. | 

Canmol eraill am eu pechod neu 'i Dry. 
gioni. 

Bod yn achos * Sampl neu Gyngor 
drwg, i eraill o adael rhyw waith Da: acu 
wrth eu twyſo hwynt i bechod, neu waeu- 
thur iddynt barhau ynddo. 

Peidio cynghori rly'w un rhag pechu, pas 
yr oedd yn dybygol, y gallai leſtair ei bechod 
ef, trwy 'r cyfryw gynghor. 

Vn Be bo y chwecked Orchymmyn, 
(GOrdderchu allan o Briodas, neu wneu- 

thur Godineb, Putteindra, Gorthrech, 
Anlladrwydd rhwng ceraint agos, &c. neu 


un math o bechod cnawdol. 


Amcanu denu rhyw un, 1 gyttuno ar gy- 
flawni Chwant y Cnawd, trwy roddion, neu 


ganmoliaeth, a'r cyſſelyb. 


Dywedyd geirau o bwrpas 1 gymmell erail 
i Bechu; neu wrando yn ewvllyſgar ar ym- 
ddiddan ſerth, ac ymadroddion anniwair 

Goſod eihtin, neu ymaros mewn perygl o 
Bechu. 

Darllain, canu, neu Scrifennu adroddion 
Anllad drythyll. 

Cadw neu ddi-lyn cyfeillach anweddus, ac 


anſoeſawl; Myned 3 chwareuon aflednas; 


Holiad on Cydwybod. 239 
; ymarſer geirau, golwg, neu ymddygiad 


anniwair. N 
Cuſſanu, neu amgofleidio yn anweddus; 
cad v neu ddarllain llyſrau annuwiol ac Anad- 


dwyn. 

Dangce 5 fan o'r Corph yn noeth, 
paentio, ymdrwſio, neu wneuthur dim ar 
iryd 1 gymmell neu annog eraill i drythyl- 
Iwch. | 

Teimlo, cyffroi, neu edrych ar ei Gorph 
eihun, neu Gonk un arall yn anniwair, 

Peri hun-halogiad, neu fudreddi anniwair, 
wy 'r cyfryw foddion, o hono eihun, neu o 
un arall; neu wneuthur achos 1'r cyf 
Allendid ddigwydd, trwy gwig : neu Yms 
ddifyrru eihunan trwy feddwl am hynny 
wedi de fſro. 

Rhewyddu, peri hun- ymrain, colli i had, 
neu ber1 darymred anian o hono eihun, neu 

o un arall; neu wneuthur achos o'r cyfryw 
1 gyflaſan ddybryd ag yw halogi Teml Ddue. | 

m_ Ymddigrifo, neu gymmeryd diddanwch, 

neu byfryddwch meddwl, am yr halogrwydd 


era Bl corph; a ddigwyddodd mewn Cwig, neu 
5m. Freuddwyd, a hynny yn llawn effro. 

[ Gwrthod talu dyled Priodas ſanctaidd, pan 

yg! 0 o r Priodgyfaill yn gofyn yn weddaidd- 
x gyireithlon, neu yn mynnu. 

dd10n Colli 'r ffrwyth yn yr achos cnawdol, o 

vir ſodd, 1 geiſio rhwyſtro Ymddwyn, a 
as, 3 Wi Beichiogi, 
dnais; 


„ Rhaid 


1 


240 Holiad on Cydwybod. 
% Rhaid yſpyſu yn y Gyffes, pob math 


neu ryw o'r pechod cnawdol : Ai trwy fodd 
„ annaturiol y bu hynny ? Gyda dyn or 
„un Yitlen, neu gydag un o'r Yftlen arall? 
* neu gyda rhyw Greadur arall? Ac os yn y 
modd naturiol y bu, rhaid dywedyd, A; 
* gydag un yn Briod ag un arall ? Ai gyda 
* un Sengl? Ai trwy drais neu wrth ſoda} 
„Ai gydag un mewn graddau cyſſegredig, 
« neu un o Grefydd, neu gydag un a wnac- 
„thai Adduned i Dduw o'i Ddiweirdeb? 
« Ac oſoedd Carennydd, neu Gyfathrach 
* rhyngthynt, Rhaid yſpyſu 'r Gradd, ai yn 
ni cyntaf, ail, trydydd, neu bedwerydd y 
Sar | 
Vn erbyn y faithſed Orchymmyn. 
] Ladratta, neu gymmeryd y peth oedd o 
Eiddo, neu yn perthyn i un arall; bid 
trwy ladrad dirgel, bid trwy drais cyhoedd. 
Colledu arall o'i dda, neu i ddiniſtrio; neu 
fod yn achos 01 golled trwy gynghor, neu 
1 fodd arall. 


Lladratta rhyw beth Cy ſſegredig, neu oe 
le Cyſſegredig. tig 
Cadw r hyn ſydd Eiddo un arall, yn erbyn | 
ewyllys y Perchennog. fly 


Gwrihod, neu fod heb dalu ei ddyled, a" 
Echwynwr yn dioddef colled, ac yntef yn as) 
1 dalu. 

Treulio mwy nag ſydd anghenraid, ac 


yntef mewn Dyled ; neu heb oſtwng ei * 
, : 


Holiad o'n<Cydwybod. 241 
N der, neu beidio lleihau ei draul, i allu Talu 
ei Ddled. 

Twyllo wrth brynnu, neu werthu mewn 
maſnach, neu war, yn y pris, pwys, neu 'r 
melur. 

Prynnu gan y ſawl nad allant werthu, 7% 
Plant tan Oedran. 

Prynnu 'r peth a wyddai ef, neu 'r hyn yr 
oedd yn ammau ei fod wedi ei ladratta: neu 
ſwytta 'r peth cyffelyb yn wybodol. 

Derbyn rhyw beth nodedig, gan un, mae 
ſe yn gwybod, nad oes iddo gyfiawnder yn y 
byd ynddo ; ac nad all wo't roi, na'i werthu 
do; megis gan blentyn, gwas, morwyn, 
neu leidr. 


Cadw neu gelu y pech a gollwyd, ac yntef 


-0d 0 yn gwybod y Perchen. 

7 Gwerthn yn ddruttach, neu brynnu yn 

4 1, thattach na r Pris cyfreithlon, ar addewid, 

ö; neu neu Grèd. 

1 Bod gantho feddw] yſlyr-lawn o gymme- 

f yd, neu o gadw 'r youth ſydd eiddo gwr arall 

_ ſe gallat ; neu r cyfryw ewyllys o chwanegu 
ei gyfoeth trwy Gam, neu lawn. 

\ erbyn Bod yn Occrwr, trwy gymmeryd log an- 

fyſreithlon ; neu fod ya un o gyſeillach o 

led, 2. whandwriaeth anghyfion. 

fen dl Airadu, gwaſtraffu, neu ddifrodi pethau 
nion eraill; neu fod yn anffyddlon yn ei 

aid, ad, neu yn ei ſwydd, ac yntef yn cael 

ci wye Hog, neu 'n cael ei gynhaliaeth. 


def, * Twyl 's 


. 242 Hohad o'n Cydwybad. 


— Twyllo gweiſion, morwynion, neu vei- 
thwyr o'i cyflog neu o'i gwobr, neu oedi ei 
Thalu. 

Ymeyfreithio ar Tlawd, er mwyn dwyn ei 
gyſiaunder oddiarno, trwy ddiffyg arian iw 
amdiffynnu. 

Codi, neu ddilyn Cwyn anghyſreithlon ; 
neu wneuthur twyll yn yr hon ſy Gyflawn. 

Vnnill wrth chwareu trwy dwyll neu ddi. 
chell; neu ynnill peth nodedig gan y ſaw] 
nid allant arallu, megis gan Blant tan Oe- 
dran. 

Cael trwy foddion anghyfreithlon, neu 
gam fynegiad rhyw beth nad oedd yn Ddy- 
ledus iddo; neu Rwyſtro eraill yn anghy- 
fawn, rhag cael rhyw Les neu Gymmwynas, 
x Cy dweithio a neb, trwy ſodd ba bynnag 
| 1 dey n cyhawnder un arall; neu (pan oedd 
| yn gallu, ac yn rhwymedig i hynny) peidio 
a lleſtair, neu gyhoeddi rhyw Jadrad neu 
Anghyfiawnder. 

Bod mewn gormodd Goſt o'i Dillad, oi 
34 gynheliaeth, o'i draul, neu 01 wageddau 
wy | eraill, anaddas iw helynt a1 gyflwr. 

Vn erbyn yr wythfed Orchymmyn. 
JJVrTN cam dyſtiolaeth yn erbyn ei Gy- 
} mydog, neu dwyſo, a denu eraill i 
in cyfryw beth. 

Dywedyd celwydd, ar gam, er niweid net 
golled i eraill, 


Gogani 


ei- 
ci 


1 C1 
10 


on; 

n. 
ddi- 
{awl 


Oe- 


neu 
Ddy- 
nghy- 
vynas. 
ynnag 
n oedd 
peidio 
d, neu 


lad, 01 
xgedday 


n 


eraill.4 


weid Nel 


Gogan 


1 ei Gy- 


Goganu, enllibio, athrodi, dywedyd drwg 
abſen, neu roi drygair, neu anair, i eraill; 
gan ddodi gau, ac anghywir feiau arnynt. 

Diargelu, neu gyhoeddi rhyw bechod mawr 
dirgel, neu ryw gyſrinach, 

Sifial, manſon, a gryngian ar gam, yn 
erbin buchedd, neu ymddygiad un arall, yn 
enwedig os un o radd uchel, megis Prelad, 
Pennaeth, Crefyddwr, neu 'r cyſſelyb. 

Diargelu, neu gyhoeddi trwy gam, neu 
golled fawr 1 un arall, rhyw gyfrinach a ym- 
ddiriedwyd ynddo, am ei chelu; neu a 
welodd, neu a glywodd pa fodd bynnag 

Helaethu neu chwanegu beiau rhat eraill 


yn rhyw ddeſnydd, ac achaws pwysſawr. 


Gurando yn ewyllyſgar ar un arall yn 
grymial, ac yn grwgnach, neu yn goganu, 
enllibio, ac athrodi craill 

Cybuddo ei gymydog o ddrwg ewyllys, 
dywedyd abſen am dano, a chablu ei Air a't 
Enw da. | 

Bwrw a thaeru beian anwir ar un, cyhuddo 
a chyhoeddi beiau cuddiedig, trwy Air neu 
ſcriſen. 

Bod heb amddiffyn gair da un arall, pan 
clywo ef abſenwyr yn ei gablu; neu i chwa- 
negu a ſicerhau 'r abſen. 

Dywedyd geirau trahaus wrth ei gymydog 
1w anghlod, neu trwy Athrawd beri cynnen 
ac ymryſſon rhwng neb. 

Agori lythyrau rhai eraill, i gael gwyborl 
eucylrinach, neu 1 wneuthur drwg arall iddynt. 


Y 2 Tybicd 


Holiad o'n Cydwybod. 243. 


— -» — —— 4 — — 


244 Holiad on Cydwybod. 


Tybied yn ddrwg am eraill, o ran ei geirau 
neu eu gweithredoedd, gan farnu . ei galon, 
eu bod bwynt yn Euog o ryw bechod ma. 
rwol; heb ddim lliw am hynny. 

Gadael rhyw Addewid nodedig heb ei gy- 
flawni, ar gam neu golled mawr 1 un arall. 

Gwadu 'r gwir, a fo yn ylipyſlawn iddo. 

Vn erbyn y nawfed Orchymmyn. 

(0 Avennychu cymdeithas gnawdol, a gwraig 

gwr arall, ei ferch, neu ei forwyn, a'r 
eyſſelyb; yn y modd, ag y mae fe yn barod i 
gyflawni ei wyllys, pe gallai. 
Trachwant y cnawd oddifewn, beb ſy ned 
ymhellach na'r Meddwl ; megis dymuno, 
neu wyllyſgar hyfrydwch mewn meddwl am 
bethan anniwair. 5 

Hir ymaros yn ewyllyſgar, neu ymddiſyrru 
mewn meddyliau cnawdol, aflan ; cyttuno, 
neu gyd{ynio a'r cyfryw feddyliau anniwair, 
. yn y galon; neu beidio gwrthneu, gwrti- 

Jadd, a lleſlair afreolus chwytau a chwantau Tr 
Cnawd. 
Dymuno marwolaeth un er cael ei wraig. 
Cecilio achoſion i gy flawni godineb, neu ua 
math o bechod y Cnawd. 

Edrych vn daer ac yn ddyfal ar wraig gwr 
arall er mwyn ei Chwennychu, ac ſelly 1 
fwrw ethun yn ewyllyſgar i berygl Pechod. 

Vn erbyn y ddegfed Orchymmyn. 
JT achwantu, neu chwennychu da gwr 21all, 
ei dir, ei was, ei ſorwyn, ei ycb, ei 
aſſen, ei ſraint, ei gyflwr, ei ſwydd, neu un 


peth 


Holiad on Cydwybod. 245 
— o eiddo un arall, trwy fodd anghy freith- 


awn. 

Bod yn rhy Awyddus i bethau *r Byd. 

Peidio bad yn foddlawn 1'r hyn a gyfran- 
nodd neu ddoſparthodd Duw i mi. 
Chwennychu marwolaeth un er cael ei 
«da. S 

Chwennychn cael ar ddamwain eiddo un 
arall er mwyn ei gadw. 

Cyttuno a lladrad er nas cyflawnir; Ceiſio 
neu edrych am achoſion iw chyflawni. 

Chwennychu gwalanaeth, neu dyddyn. un 
arall, a goſod rhai ar wauh iw ddadwreiddio, 
fal y gallo ef gael ei Le. 

Chwennyehu drudaniaeth yd, neu un mael 
arall, er mwyn cyloethogi eihunau ar golled 
eraill. : 
Am y faith brife'yd; neu 'r ſaith Pechod 


larwol. 


1. PAlchder. Oferglod. - Traha. Tragor. - 


_** Rhyfyg. Ymftroft. Rbagrith. Gweni- 
zith. Cyndynrwydd. Manoldeb. Gwatwor. 


Cwawd. Dirmyg. 

2. Cybydd-dra. Anhaeledd. Awydd-deb. 
Rhy arbedus o bethau 'r byd. Anrhugarog. 
Peidio rhoddi eluſen pan bo'r modd geanim. 


| Peidio rhoddi benthyg i rai mewn Angen. 


Anfoddlawn i'm cyflwr yn y Byd. 

3. Anlladrwydd, neu Godineb. Am be- 
chodau godineb, Gwelwch y chweched a'r 
nawfed Orchymmyn. 


d& | 4- Lid, 


— — 


4 
1 


| 


k- 
2 


1 


er xa 
r 2 


——_— — 


— 


* 
* 
s 


246 Holiad 'n Cydwybod. 


4. Llid. Digofaint. Anamynedd. Rhul. 
ledd. Cynddaredd. Ynfydrwydd. Dielwedd, 
Ftrommedd. Anfodlonrwydd. Cynnhengar, 
Anghymmeſur Ofid. Sarrug gerydd. 

5. Glothineb. Meddwdod. Moethau, neu 
mwythus ſeigiau. Bwytta mwy nag un pryd 
ar ddyddiau Ympryd. Bwytta Cig ar ddy- 
ddiau Dirweſt. Gwledda a chyfeddach uwch- 
law fy moddion. Anghymedrol borthiant 
neu beſgiant, neu gymmerid gormodd 9 


Fwyd. 

6. Cenfigen. Triſthau am Lwyddiant, neu 
ar glywed canmoliaeth neu glod eraill. Lla- 
wenhau am aflwydd, niweid neu golied un 
arall. Salwi eu Maeleriaeth. Dodi 'r yſlyr 
waethal ar Eirau a Gweithredoedd un arall. 

7. Diogi. Annuwioldeb. Syrthni, neu 
Gvſgadedd. Seguryd, neu muſgrelli, a Llel- 
gedd. Ceiſio gormod eſmwythdra fy nghorph, 
Anwadal mewn amcanion a bwriadon da 
Eſgeuluſo neu ddibrifio dyledſwyddau 9 
n — Anniolchgar i Dduw am ei Fen- 
dithion. Anniolchgar i'm Ceraint a'm Cym- 
mwynaſwyr. Dewis byw yn hytrach mewn 
Angen, nag i weithio a llafurio am fym 
bywiolaeth. Peidio gweddio dros Eneida 
y Meirw flyddlon Caſhau, neu ffieiddio Gwe 
ſanaeth Duw a'i Gariad. Oedi 'n troad a 
Dduw, neu 'n Etifeirwch a Chyffes on Pe 
chodau. Elgeuluſo n Gweddian a Moddiot 
eraill 0'n 3 Treulio 'r amſef 

mew! 


Cueddiam Gyſtudd caton, wat 


mewn Gwagedd, a Ffolineb, neu arwain by- 
wyd ſegurllyd ac oler. 

In yr holl bethau hyn, y gallwn ni 'n hu- 
nain nid yn unig Bechu, onid hefyd fod yn 
gylrannog o bechodau dynion eraill; naill 
ivy Orchymmyn, neu ber), trwy Gynghori, 


ſon; ac yn olaf trwy Eclampl ddrwg. 
$HIKEEASSSS ++ ISIS EESS 


Gweda! ferr am gael Cyſtudd galon. 
MAE genmt rwon Arglwydd daionus, afar 
Olwg o'm aml, a'm amryw Gamweddau, 
ger ſy mron; trwy y rhain y digiais, yn ddir- 
g aur, dy Fawrhydi Duwſol: a' rhain a ym- 
zen ddangolant yn ddiammau, ar ddydd y Farn, 
leſ. Nn fy erbyn i bechadur gwael; Oddieithr 1 
pb. mi Edifaru weithian, a pharatoi ſy Enaid trwy 
da vir Gyſtudd calon, a di-fluant Benyd, i dder- 
fy {Wyn dy Faddeuant am fy mhechodau mawr, 
Fen- Ond o'th ddawn di yn rhad O Arglwydd, yw 
y. r Edifeirwch hwn, ac oni ddaw o ddwylaw d 
neun M Drugaredd, fy holl Amcanion a fyddant ofer, 
{ym Ws darfu am danaf yn dragywydd. 'Trugarha 
edn gen hynny wrthif, O Dad, o bob daioni, a 
GueMWiywallt dy Ras i'm calon, fal y dickon Edi- 


zad aſWarbau yn ddihocced, am ei holl Bechodaug 
n be Dyro i mi gwir Gyſtudd calon, i alaru fy hel- 
»0d100ul, am 1 ſy aflwydd, am hanniolgarwch ; 
amſeſſſte i ddolurio o eigion fy nghalon, am i mi dy 


mew! 


ugio di, Duw mor ddaionus: Nad i my gael 
y 


— ——— — \ 


my fod yn fodlon, trwy gelu, trwy dewi a 


- 
r 


grwydd, a chaethiwed ſy Mhechodau; Ac an 


redeg at y Sacraten hon am Feddiginiaeth 


248 Gweddiau o flaen fes. 


ſy ſiomm i a gau Ddolur, neu wag Edifeirwch, A 
megis yr wyi yn Ofni, i mi gael fy Hudo yn d 
rhy lynych, trwy ly ngwendid, a'm Gwall, fy W 
hun; Lubr boed hyn dy Rodd a'th Ddawn di A, 
on, yn deſcyn oddiwrthoti, Tad y Goleuni; 
yn gymmaint ag, y byddai t*' Edifetrwch yn 
cydgerdded a gwellhaad, a ncwidiaeth Bu- 
chedd, ac felly, yr yſgafnheid finnau o'r 
Ilwyth, a'r baich, ac am Rhyddheid o euo- 


derbynnid fi unwaith etto, i rifedi dy Weiſion 
ffyddlen. Trwy Ieſu Ghriſt ein Harghwydd 
a'n Iachawdwr Bendigedig. Amen. 
no pwyſed y Penydiwr o ddifrif 2 
« Weddiau eraill priodol, ac at Yſtyriaethau 
% cyſaddas i gyffro 'r Edifeirwch hn yn ei 
Galon; yn gymmaint ag nag bo un diffyy, 
* 01ran ef yn ei Amcanion, tra ſo fe yn go. 
% fyn Hyn oddiwrth Dduw.“ 
Greddiau 0 flaen Cyffes Sacraſennol. 
ARA rhadlawn, yr hwn o'th anſeidro 
Gariad, a'th Drugaredd at y Dynol ryy, 
a ddoniaiſt dy Eglwys Iwys lan, a Sacrafen 
Penyd; megis y Feddiginiaeth oruchaf | 
Iachau 'n Clwyfau yſprydol, i'n puro try 
waed y Ieſu o'n aflendid, ac i'n glanhau 0 
{rynti, a budreddi 'r pechod, a halogodd ein 
— mewn un modd ar öl ein Bedydd 
ofturia wrthif bechadur gwael, anniolchga, 
yr hwn er iddo yn fynych dy ddigio di yt 
ddirfawr, a ſydd # ta bwnadu trwy ay Raz, 


' Cweddiau o flaen O. es. 249 


ac mewn ufudd-dod i' th orchymmyn Duwſol 
di, mae 7 fy mryd Gyffeſu fy holl bechodau 
wrth dy Weinidog di, gan Obeithio megis yr 
Addawaiſl, trwy hynny dderbyn helaethlaw 
rbyddhad a Maddeuant o'm holl Bechodai. 
Dyro i mi Ras gan bynny, O Arglwydd Mwyn, 
WH a Thirion! megis oth Haelioni y cyflroaifl 
fy nghalon i'r bwriad bendigedig hn, felly 
Te dyledus Barch, a difnfol Ediferrwch, a 
hydgyſtudd calon, Teilynga i mi gyflawni 'r 
byn a fwriadais er gogontart i'th Enw di, ac 
er lawn Ryddhad o'm holl Bechodan. Dat- 
guddia i mi cyfrinachau ſy Enaid O Arglwydd, 
a phar 1 mi gydnabod fy meiau, ſy holl becho- 
dau, a'm anwireddau. Dyro i mi burlan Edi- 
leirwch, a gwir Gyſtudd calon am danynt, a 
Gras i gyfaddef, ac i Cyfleſu hwynt wrth fy 
Meddyg yſprydol, yn eglur, ac ya ddidwyll, 
yn ſyml, yn burlan, ac yn Edileiriol, gyda 
chryf, a LIES Ymroad o wellhaad buchedd 
idr lo yn allan. 
ry, k Arglwydd, a'm graflawn Dduw, unig Gyl- 
alen Mr yr Enaid, gan mae hyn yw ewyllys Duw, 
hat i ein Saridterddzad ni, (1 Theſſ. 4. g.) a gan 
oy! 10d di yn dymuno 1 ni dy walanaechu di 
hau oeun purdeb calon ym mhob peth, A gan 
dd end wy finnau yu dymuno dim rhagor, trw 
edydi i Ras, nag i gyflawni dy Ewyllys di; Pa 
Ichgn {4d y digwydd O Arghvyydd, fy mod yn dy 
> di ſgio di beunydd? Pa fodd y digwydd fy 
Ras, Ned yn aillithro mor ſynych i'm hen feiau 
niaeih m flolineb gynt? Nid oes diflyg o'th Ras: 
| At 


— 


2.50 


Gweddiau o flaen Cyffes. 


At beth arall y pennoder, onid i'm Amwadal. 
rwydd a'm cyndynrwydd iy hun yn unig? Am 
hyn, O Arglwydd, Mae yn Edilar gennif o 
waelod {y nghalon. Mynych yr wyf , 
.Ymroi gwrthneu pob proſedigaeth, ac yu 
mann fe a'm gorchlygir, ac yr wyf yn meilu zg 
yn fy mwriad am Amcan da, Gan hynny c 
- Cyhon yw, i mi Oſtyngeiddio 1y Enaid x 
yſtyried nad oes un dyn byw mwy lleſge ng 
egwan na'm hunan. Cynydda dy Ras bei- 
nydd ynol, a Chwanega goruchaf rinwetd( 
. Goſtyngeiddrwydd ynot, Attolygaf arnat y 
brudd, fal yr Adwaenwn di, am hunan, d 
Fawrhydi a'th Drugaredd, a'm fheidd-dra, a) 
. Salwedd fy hun; ſelly gan anhyderu yn! 
, Ngrym, a'm nerth fy hun, a gan ymddinedy 
dy Radlawn borth a'th gynnorthwy, y gal dai 
ym mhen ehnyd Ymladd yn {wy gwrol, 1 
erbyn y Byd, y Cnawd, a'r Cythraul, ac . 
nill y fuddugoliaeth ar fy holl Lyas 
Trwy rhyglyddon, a dioddeſaint ſy unig RI 
brynwyr a'm Ceidwad Ieſu Ghtiſt, yr h 
gyda 'r Tad a'r Yipryd Glan iy yn byw ac 
teyrnaſu, Un Duw, tros holl oeſoedd Qelor 


Amen. 
Gwedd: arall o flaen Cyffes. 
(OReavdwr nel a dacar, Brenin y Bre 
noedd, ac Arglwydd yr Arglwyddi 
hwn a'm gwnaethoſt fi o ddim yn ol dy 
ath gvflelybiaeth dyhun, ac a'm Rhybn 
a'th Waed gwerthfawr; yr bwn nid wyh 
cha dur anheilwng, yn wiw 11th env), 


— 


Gweddiau o flaen Cyffes. 


alw arnat, nag hefyd i ſeddwl am danat yn fy 

nghalon ; Edrych arnaf a'th dyner doſturi, 
Attolygaf arnat yn oftyngeiddlawn, a Thru- 

rarha wrthif dy waſanaethydd drygionus ; yr 

hen a gymmeraiſt drugaredd ar y Wraig o 
Canaan, a Mair Magdalen, yr hwn a Faddeus 
aſt i'r Publican, ac i'r Lleidr ar y Groes: 

Cyffeſaf i ti, O Dad tradaionus, ſy mhechodau;. 
yrhai nis gallwn eu celu, O Arglwydd, pe 
mynnwn-. Arbed fi O Ieſu Gbriſt, yr hon 
ch ech ddigiais yn ddirfawr, yn ee ar 
co Feddwl, Gair a Gweithred, ymhob modd ar y 

gallen Bechadur breuol dy Anfodloni, 

Mat, try fy Mai, trwy fy nirfawr Fai. 
Am hynny, attolygaf arnat o'th ddaionus 
ſerch, O Arglwydd, Jeſu Ghrift, yr bwn a 
ddaethoſt o'r Nef im Gwared fi; yr hun a 


gedit y Brenin Dafydd o dramgwydd pe- 
ol, \Wchod, Maddeu i mi, O Arglwydd, Maddeu i 
ac i O leſu Ghriſt, yr hwn a faddeuaiſt i Petr, 
uc edi iddo dy wadu di. Tydi wyt fym Creaw- 


her, am Rhybrynwr, F' Arglwydd am Ceid- 
ad, Fy Mhrenin am Duw: Tydi wyt 
mohobaith, - am - ymddiried, fym cynnal, 
m porth, fym diddanwch, a'm.caernid, fym 
ddiffyn, a'm gwared, fy mywyd, a'm cad- 


edigaeth, ſym Adgyfodiad, am Goleuni, 


Bre m dymuned, am cynnorthwy, a'm Noddfa. 
yd mmorth fi. attolygaf arnat, a byddaf Ddiogel; 
N Wheola, ac Amddiffyn fi; Diddana, a ohyis 
* ; Cadarnha, a Llewyrcha fi; Ymwel, a 


Llawenha 


252 Gwed1iau ofiaen Cy es. 


Llawenha fi: Cöd fi ifynu yn ſyw, yr hin 
wyf wedi marw, canys dy waith, a'th Greadur 
di uo f. O Arglwydd, na ddiyſtyra fi ddim, 
oblegid dy Waſanaethydd a'th gaeth dds; 
ydwyf. Ac er fy mod yn 4drwg, yn anheil. 
wng, ac yn bechadur, etto pa fath bynn; 
ydwyf, bid da, bid drwg, o'th Eiddo di dy 
At bwy y Ciliaf, oni ddiengaf atta ti? 05 gyr- 
ri di flwrdd, Pwy cymmer fi? Os diyſtyri di 
fi, A throi dy wyneb oddiwrthif, Pwy a edrych 
arnaf? Bid gwiw ynteu gennit fy nghydnabod 
i, er fy mod yn dychwelyd attati, yn anheil. 
wng, yn wael, ac yn Aflan. Canys os gwael, 
ac aflan ydwyf, Tydi a elli fy nglanhau i; 0; 
dall ydwyf, Tydi 2 elli fy ngoleuo i, Os gwan 
a lleſg ydwyf, Tydi a elli fy fachau a'm nerthu 
i; Os wedi marw, a'm claddu wyf, T yi : 
elli fy Ailſywio i. Oblegid fod dy Drugaredd 
di, yn fwy na'm hanghyfiawnder i, dy Ddai. 
oni di, yn fwy na'm drygioni i; Ti a elli rho 
gollyngdod o fwy, nag a Allah bechu; Ti: 
x3 fadden mwy nag a Allah wneuthur 27 
Ta 
Am hynny, O Arglwydd! Nad edrych ar 
amlder fy Anwireddau, ond yn öl maintdy 
Doſturi, Trugarhà wrthif bechadur Gofidus, 
Dywaid wrth f' Enaid, Myh yw dy Ymws 
red di, a'th Jachawdwriaeth, yr Hwn a ddywe 
daiſt, Ni fynna ſi farwolaeth yr annuwiol, onu 
mchwelyd o'r Annuwnol oddi wrth ei ford 
a Byw. Dychwelwch, dychwelwch, oddi wth 
eich ffyrdd drygionus; canys, Ty Ei. 
an 


Cynghor tr Penydiur. 253 


Paham y byddwch Feirw? (Eſeciel p. 3g. 11.) 
Tro fi, Ymchwel fi, O Arglwydd attati, ac Na 
ddigia wrthif, Yr wyf yn attolwg arnat, 'I'ru- 

aroccal Dad, Dwg ſi i gyflawn 4321 1 Gyſ- 
Fe lan, ac i hollawl lawn waith am ſy holl 
Bechodan ; Ac ſelly DwWg ſi, i gael! dy Gym— 
mod a'th Hedd, dy Drugaredd a'th Faddeuant 
ym y byd wen; Annwylat Ieſu! Dug fi i 
ſcbedd dduwiol, i larwolaeth dda, ac 1 la- 
wenydd Nef. Amen. 

*-Adrodded y Penydiwr dracheſn yr Uche- 
« neidiau duwiol,” tudal. 202. 

* HEBLAW y gweddiau hyn, a'r eyſſelib, 

Amcaned cyflroi eihun i Edifeirwch 

* calon, trwy ddifrif yſtyriaeth o faintioli, 
4 fheiddra, a ſarhaad Pechod. 1, 1 y mae 
yn wrthryſel yn erbyn Duw. 2. Yn fliaidd 
a Anniolcligarwch. 3. Yn Ddirmyg o'1 ſanc- 
* taidd Ewyllys, ac yn barch o'n ewyllys ein 
K * han, o flaen Ewyllys Duw. 4. megis y 
mae vn gyflaſan mor erchyll, ac yn gym- 
* maint gamwedd yn erbyn Dov, am vr hwu 
nid oes un Creadur pur, naill dy n, nag An- 


h u gel, all wneuthur Dadolwch. 5; Meddylied 
nich In brudd am ddychrynus effaith Pechod vn 
fidus. V Nef, ar y Ddacar, ac yn Ullern, yn yr 
mwr if « Angy lion. yn y Dyn, 16 ac vn Num cihun, 
dywe ban ym hyn, y gwnaeth Mab Duw eihun 


1 * yn Ddyn, ac a Dio deſocdd matwolaeth y 
mg It Gr 

{ "Hh Oes. : 
1 W | | 7 40 Puy 


. ͤ ·˙ i at . ˙ ox 


2 22 - 


i'n cadw rhag pechod, megis Gweddi My: 


' Vn gyata dim gronaed aruydd y ora ; 
Ut 


254 Y drefjn o wneuthur ein Mes. 


'* Pwy gan hynny all alaru digon am ddry. 
* wb Pechod? Addas gwiw ir Penydiwr 
** feddwl, am y wodd a'r meſur a ddylai ſe 
* gymmeryd, tuag at wellhad buchedd, a hyn 
* allan; gan ſynnied yn fanol, ar wreiddin, 
* ac achoſion ei Bechod; gan yſtyried yr 
„ Amgylchion mwy a peryglus; a bod n IM 7, 
„ ddichlin, ac yn Ochelgar 1awn o'r Peryglun 
*« byn, o hynuy allan. Bydded ofalus am yr 
„ Ymarferon duwiol y rhat ydynt anhepgor 6 


„ fyrdod, Darlleniad llyfrau Yſprydol, &, -; 
« A gwarchod yr amſer a'r pryd yn ddiwy "7s 
o gyniced at Sacraſennau r Lan Eplyy; 15 
« /ef unwaith bob Mis, neu bob dau fi 100 an 


* bo 'r Adeg.“ 

Dal ſulu ar hyn; © Pan bo calon v dy 
„ pechadurus yn prudhàu am ddigio Duy 
mor Ddaionus, ac yn ffieiddeio ac yn cali 
* pob anwiredd, a'i Ewyllys yn brydio, act 
„ bwriadu gwellhau 'i fywyd, ac i ochel po 
« pechod marwol, a't holl Achoſion, yno, El: 


* 1w Gyttes, yn ol y Dreſn hon.” 3 
6 adrod 
c rr eee 


Y dull a'r drefn o wneuthur ein Offen 
Eulinied y Penyatur, wrth Sd, neu Cui! 

yr Offeiriad; nid oi flaen ef, ond 01" 
1/tlys idda, a'i wyneb tuag at ei gluſtef; ihe. 
tuag at Lun y Greg fendigedig a fo 01 . 


Y adrefn o wneuthur ein Cyfpes. 955 


ddywedyd, In nomine Patris, &c. neu, Yn 
enw'r Tad, a'r Mab, ar Yſpryd Glan. 
Amen. Benedic R. Pater, Bendi/tiuch fa 
antrhydeddus Dad. Yna dyward yr Offerrrad, 
megts y maden 1 i Dauw a't lan Egloys 
1 Wedd: arſerol. Yn y cy/amſer Gueddiweh 
chuithau fal hyn; Duw o'r nef a roddo i mi 
fawn Edifeirwch, a Goltvngeiddrwydd yn 
i nghalon ; fel y gallwyl Gyfietu ty mhecho- 
au iC Ogoniant ef, ac er Trugareda I'm Enaid 
. inneu. Yr of hynny dyrweded y Gvffes gvffre- 
din, Confiteor, &c. kya at y gerrau mea 
"vWF maxima culpa. Neu, 53 gvmraeg os gell 
"YR gent: Cyffeſaf i Dduw hollalluog. &c. hyd 
Lal] ra ; 
WH & try fy nr fawr far; ac edi curo d, ddwy- 
ron y drydedd wait, Aros yno, a dechreu dy 
O08 'G fs Ond yn bendifaddau Synned gyffeſu ei 
Bechodau yn Oſtyngedig, gan Ilwyr gydnabod dy 
alta Dmeni dyhun, ac a chytlawn anrlydedd tuag 


chodan 1 ti yn y Sacraſen hon. 

2. Cyfleſed ei feiau ar . Eiriau, heb 
wy nag a fo rhaid, heb chweddlau coeg, nag 
adroddion ofer fel y rhain; M cherats Dduzw, 
al; dylwn ; Ni wedaiats yn gyſtal ag y dylwn ;; 
670 a allat Angel o'r Nef, eu Cy ſſeſu. 

J 


es WOnd ar „rr exrau, Cyhudda dyhun, a Chyffeſa 
; Gail rpechodau, a'r perhau  mwya nodedig a 
0 | \oddigwyddaſant i ti, ar öl dy Gyffes ee 
ef: Idar pethau y mae dy Natur yn gwrthwy— 


hebu fwyal, eu Cyhoeddi. _— 
© 8: g. Synnied 


at fawredd Duw, yr hwn ſy 'n maddeu dy be- 


A 
—— — 


Z A. 2... -- a 


—— — — — — — 2 in —— 


2.50 * dre n 0 wneuthur ein Ges. 


3. Sy nnied gyffeſu 'r e yn ry ml, yn ach- 
lan, y eglur ym nihob pwnge, heb orchuddio | 
neu gaddugo ei ga aweddau, mewn Terran | 
godywyll ac amheuus, heb gelu un pechol 5 
marwol, neu un amgy Ichedd ſydd yn newid y / 
Pechod: heb ymarſer geirau anweddaidd, neu 0 
niweidiol i arall; heb enwi neb, ar gam; 
Amlyged heſyd y weithred neillduol eihun, ( 
yr Ethryb, yr Achos, a nifer pob un, neu byd 
yr amſer y parh aodd. Na fydded ddigion Cz 
gennit, rhyw Gyhndded gyffredin, pan bo A 


rhvw beth meilld! aol tan y gyliredin honno, lan 
yn Aflonyddu dy Gvdwy bod, yn 

Ynaur dywed:d y Penydiwor, Cyfleſaf i'r dot 
Hollalluog Dau, ac i chwithau y Nad haa 
Yiprydol, er iy Ng ghytles ddiwethaf, a fu (et udia 
Mis nen dday, fal y bu 'r amſer) i mi ddigio drof 
'r hollalluog Dduw mewn amryw foddion. Tru 

Yma Aue I ethun jn ol goreu 't gof, o. 2 
oll bechodau a wnacth yn erbyn Gorchymmy- Ir h 
nin Duiw a't Egluys, &c. gan yſpyſu 'r niſer thif, 
o reithiau y buot yn Euog o bob pechod. M Drug 
ddiwedd ei Gyfles dyw eded fel hyn, ly m} 


Am y pechodau hyn, ac am bob peth aral 
nid allaf atgoho, ar hyn o bryd, neu fy 
guddiedig i mi, Mae 'n Edifar genf, 0 
ddyfnder ſy nghalon; ac yr wyf yn Bwriadu, 
gyda Gras Duw, o hyn allan wella fy mywyd; 
ac yr wyf yn deiſif yn bridd ar Dduw F. ddelts 
ant am danynt, ac arnochwithau iy Ni 
Yſprydul, roi i mi Benyd, Abfoliwſiva 

Gollyngdod, 


Gueddiau ar ol Cyffes. 257 


Gollyngdod, a Rhyddhaad. Ac felly gor- 


phenned y Conſiteor, gan ddywedyd Ideo 
precor, &c. neu yn Gymrarg, Am hynny 
Auolygaf, &c. | 
Cweddt t'w dywedyd pan bo, Offcrtriaad yn 
| * z Goll;ngdod. 
0 trugarog, megis trwy eirau 'r An- 
gel y rhyddhaiſt S. Pet, o'r carchar, ar 
Cadwym a ſyrthiaſant oddiam ei ddwylo ; 
(Aftau 12) felly, trwy eirau 'r Sacrament 
ſandtaidd hw, a lafara 'r Offeiriad, Caniatta 
yn dirion; i gadwyni ſy mhechodau gael en 
dottod, ac 1 mi dderbyn maddenant, a rhydd- 
baad om holl Gamweddan ; trwy rhygly- 
udiant dy werthfawr waed, a orddineuaiſt 
droſof ar y Groes. Amen. leſu fab Dafidd, 
Trugarhà wrthif. 

O Dduw bydd drugarog wrthif Bechadur, 
Yr hen a ddioddefaiſt droſof, Trugarha wr- 
tif. Trugarha wrthif O Dduw yn 6l dy 
Drugaredd mawr. Tro dy wyneb oddiwrth 
y mhechodau, a dileua fy holl anwiredd. 


Ceddiau ar ol C fes. 
Dduw o bob trugaredd a thoſturi ! gan 
ddarfod i mi rW]ÜYn o'th haelioni gralol, 
Wioſc fy hun o'r hen Adda, yn Sacrafen 
es; oc i mi ddilwytho fym Cydwybod, 
Ir evogrwydd a't caethiwodd, ac o drwm 
ch iy mhechodau a'i gorthrymmodd, a gan 


23 Tas 


—_— — 


: 2 


2 ——...—. —— ̃ — — 


Mhrynwr hael, caniatta i m dy Ras, i orci 


158 Gweddiau ar ol Cy fes. 


1 mi ddatguddio 'r holl bechodan, ar allwn 
goſio, mewn oftyngeiddial wedd, 1'th ſwyddog 
di, ly Nhad Yiprydol ; Attolygaf arriat, dder- 
byn y Gyftes hon, a Maddeu-1 mi iy bol | 
gamweddau, a'm Dyledion, yn gyſtal y rhatn 
a gohiais, a'r rheini a Anghofilais. 

Teilynged dy drugaredd impio ynof, y p 
Gobaith o Iachawdwrizeth, a roddaiſt i mi, tr 
trwy r adnewyddiad hon o gyfammod Be. of 
dydd; yr hwn trwy dy fendigedig Ras, a þ1 
gynnyddir ac a chwanegir bellach ynot. Am A; 
hynny rhynged bodd 1 ti, Goruchaf Dduw! by 
fy nghynnal byth, o hyn allan i fynu, ivy Ml for 
dy Rym, a'th Nerth ; lal na lithron mwyach 
trwy wendid y Cnawd, i fagl-y Cythraul, yr 


yr 
hwn ſydd yn ce 'n ddibaid llyngeu a dite- im 
thu pob Enaid. Arglwydd, gwrando / Di: 
ngweddi, A deued ly let hyd attati ; Gwared fy | 
fi rhag y Byd, y Cnawd, a'r Cythraul, ſal y WM yn « 
galliyyt barhau i gadw dy Orchmynion ben. Wi i gy! 
digedig, i'th gydnabod, 1th Garu, ac ith WM kiu 
waſanaethu di, 1th Foliannu, ac 1'th Arrhr- WM new 
dedd di, a dy fal barch, a mawr Oltyngcid- WM oy e 
drwydd. 27 ad 

Dyro i mi Ras i fyw, yn fwwy diwyd, afMenag 


gofalus o hyn allan, ac i ddirweſtu, neuf dd 
ymarbed oddiwrth fy mhechodau, a'm fiohnehg Hut 
gynt, yr hyn ydwy! yn ei gwbl fheiddio, „Hr oy, 
yn ei gaſhau; Gan fwriadu ac addaw n S 
gryf, trwy dy Ras byth i'th ddigio di my) 
ach: yn bendifaddau, O Ieſu Ghriſt! 


Ac 
eb e 


ly; 


Gweddian ar ol Cries. 259 


ſygu, i Wrthſefyll, ac i wrthneu 'r profedi- 
gaethau am atlunyddant, ac a'm trallodant ; 
na cofferrch y rhat a'ch blinant | megis 


| hefyd, 1 ochel Achoſion fy mheckud, o hyn 
i allan. | 
Saithwaith yn y dydd V ſyrth V Cyfiawn, 
y pa faint mwy ſinnau, Of Arglwydd, yr hun 
u, yy ty ngwend:d, a'm arferon pechadurus, a 
e. chwanegais y drygioni a'r dallineb a dder- 
2 bynnais oddiwrth ſy hen dad Adda ; etto, 
\m Arglwydd, megis yr wyt yn gobeithio, ac yn 
s! Wl bciadu 'n ddewrwych trwy dy Ras, a'th 
wy fendith, ymattal fy hun, rhag cyitiuno, neu 
ach gydſynio ag un pechod marwol, | oddiwrth 


tr ben, o ddifrifwch calon y deiſyſaf arnat 


lite- I'm gwared, tra fo fi byw | felly, trwy dy 
> [y WY Didatonit di, 'r ymegniaf beunydd, yn etbyn 
med iy holl bechodau marwol, a maddeuol; ac 
lal y WM yn erbyn ſy holl Leſgedd, a'm Careddau oll: 
ben- i gyflawni hyn yn well, f' annwyl Iachawdwr 
ih leu Ghrift, Donia fi a'th Ras, i hirbarhàn 
au- mewn holiad. om Cydwybod, bob nds, yn 
12e1d wy diwyttach, na i gilydd, yn 50 y cynghor, 


r addyſc, a deilyngaiſt ddofparthu i mi, trwy 


vyd, aa dy Was ; a phob boreu, i ddechreu r 
„ neu dd, mor ddedwydd, trwy offrymmu blaen- 
ſolinehteneyth, fy holl weithredoedd i ti, fal y treu. 
dio, x n gweddill y dydd, yn gwbl i'ch Ogoniant 
\11v . 

i mV Ac am y Penyd, a olodiwyd arnaf, ac etto 
uri Mieb ei gy flawni; Attolygaf arnat yn oſty n- 


gedig 


8 — Ts, 


—— — — 
_—— 


< — 
— — 


260 Cucddiau ar ol Ces. 


gedig am gymmorth dy Ras, i gwbl gofio, ac 
i gytlawni fy Mhenyd, yn achlan ; ries am- 
canu beunydd trwy dy Ras, i adnewyddu 
f' edifcirwch, i ddiwygio fy meiau, ac j 


wellizau fy muchedd, y digwyddaf f6d o'r 


divedd, yn wir Benydwr, neu Benydes ; 6 
Ac ſelly trwy Rhyglyddiannau dy chery 
loes, a'th ddioddefaint ar y Groes, y derbyn- Re 
nid cyflawn faddevaut, o'm pechodau yn y a 
Byd hw, ac yn y llall Bywyd tragwyddol. Fo 
Caniatta hyn i mi, O f' Arglwydd, a'm 


Ceidwad leſu Ghriſt, yr hon gyda Duy 'r 
Tad, ar Yſpryd Glan, wyt yn byw, ac teyr- 17 
naſu, tros bolt oeſoedd Oeſoedd. Amen, 4 

Gwedd: arall ar ol Cyffes. 
AI arnat o Arglwydd, bydded y 1 


Gyffes hon a wneuthm yrwon, yn hof, 


- Pro 
ac yn gymmeradwy ger dy fron di, tro . 
> lat, dy ſendigedig fam Mair forw — 
bob amſer, a'r holl Saint: a . Ddiffyg n 10 
bynnag a fu arnaf ynawr, neu bryd arall, o =" 
Edifeirwch digonawl, neu o gyfanrwydd a * 
hurdeb Cyffes; Cyflawned hynny oll dy ”7 2 
daioni, ath Drugaredd di: ac felly Tei. "wh 
lynga ymfodloni yn y Nef, ir Gollyngdod, a beer 
laſarodd dy Offe:riad yn dy Enw di, ary "iy 
Ddaear ; yr hwn wytyn byw, ac yn teyrnaſy G11 
tros oes Oeſodd. Amen. 


C ynghorion 


Cynghorion am dderbyn Sacrafen fendigedig 
yr Allor vn deilwng, 
Tunier gwaith bynaag y bawyttaockh y Bara 


* 


lun, ac yr yoch y Carco! fun, chun a 
deo. 1 Cor. 11. 26. 

Am hyany pwy bynnog a fwytao y Bara hwn, 
nu a Caregl ein Hargin dd jm annhetong, 
4 a fidd ewog o Gorph a Gwaed ein Harglaydd. 
7 W. 27. 
|. Fithr profed Din eibun, ac. fell) buyttard 
oy i'r Bara hun, ac ed or Caregl, Canys jr 
l n ſydd yn bw)tta, ac yn 1fed jr annheulwng, 

dd in buntta ac yn 11d Barnedigacth 9 
nun, am nad jw, yn tawn farnu Corph yr 
Arglwydd. W. 28, 29. 


4 Y Profiad hwn, yn 61 geirau 'r Apoſtol, 
108, Wl P:ofed dyn eihun; ſy'n ſefyll ar bedwar pwnge 
rwy vn bennaf. 

0 1. Fizdd o flaen pob peth, ſy'n anglien- 
may Wl fhieidiol i'r ſawl a dderbyono 'r Cymmun 
ll, o Wntizidd ; hynny yw, rhaid iddo Gredu ya 
py tollawl, fod gwir Gorph a Gwaed ein 6 


chaudwer Ieſu, yn breſennol yn y Sacrafen 
bon; gan 1 fod ef eihun, a'i Air didwyll yn 
lIcerhau hynny i vi, gap ddywedyd, am y 
Mcrament ſanctaidd bon; HWN YW FV 


Tei- 
od, 3 
ar) 


ma POHO RH I, HWN YW FY NGWA- 


D I. | 
2, Anhepgor y Penyd, neu Ediſeirwch, 


| 


'  gallo din gydnabod, ei Bechodau, © 
«od ei galon; a bod yn Ilwyr Ddrwg gan- 
tho 


horion 


Cynghor am dderbyn y Sacrament, 261 


dlangoſeeck farwolacth ein Argluydd hyd oni 


ö 


——— 


— 1 C ——  —— 
— — 4, . — _— 222 — 
- 


Rr 


262 Cnghor am dderbyn y Sacrament, 


tho o'n plegyd, a'u Cyſſeſſu n gywir, ir 
Offeiriad, ei Pad Viprydol; gyda llawn fryd, 
na wielo byth mwy, un pechod Marwol, 
A chan Y:1w:ti:od a phob cenfigen, a Ma. 
lais, pan Vmgymmodi, a chyttuno a'r rhai 
a ddiptol! el, neu a'r rhai a't Digiaſant 
yntet. 

3. Dir yv ymddygiad moddus, a gwed. 
daidd, ag wwnch pryd hardd, cyfaddas i 
Criſtion da: Ac y mae 'n rhaid nad elo neb, 
at y Dirgele d n-awr hwn, ond yn Ympry- | 
diol; gyda Modduſdra, ac a goſtyngei. 5 
ddrwydd, ac a Newyn yſbrydol. (y 

4. Rhodded i Dduw, ei ddihewyd, Cyr. . 
ched at Chriſt yn y Sacrament, a mar ©: 
ſerch, a Duwioldeb, a chalon yn wig of 4 


drafferthau bydol; ſal y gallo dyn, ymroi 3 
eihun i Weddiau, a Myfyriadau duwiol, iT 
dderbyn Sacrafen mor Rhagorol; trwy ſed- lafa; 
dwl, a rhyfeddu, ar Ddaioni anſeidrol Duy Awre 
Hollalluog, yr hwn er ei fod, o Fawredd 4: 
annrhaethadwy, a fu Uſudd iw Dad Neff . 
hyd at Farwolacth, i roddi Bywyd i ni; AW ac 
Nan hynny, fell y gallo trwy r cyſryw weiß an 

iau, a my ſyrdodau duwiol; Gyffroi eibuſß . 


1 Garu Duw goruch pob peth; ac i Ddold 
yn lwyr iddo ef, am ei holl Fendithior 
Gan ddymuno yn oftyngeiddlawn gael bot 
yn gyfrannog o'i Farwolaeth, a'i Ddiodd W. 
faint dolurus ef, er Cyſſur, a Iachawdwriah F 
iw Enaid eihun. : 

wet 


Uduty 


Cweddiau o flaen y Cymmun. 263 


Cwedd y Corph ar dderbyn y Sacrament 
| Bendigedig. 

1. RYdded y dwylo dan) 7 yr hon a le- 
dir, ar y Cymmun orfainge oi flaen, cyn 

uched a : dduhnfron; 2 3 
i fynu, fel y galler an hawdd, cyrrhaeddyd y 
Geneu. Byddent y llygaid yn lledgaead, neu r 
Golwg yn brudad, tua 'r llaur; Byddent y gwe- 
fuſſau heb ddim cyffro, yn rheſymmol agored, 

ond nid yn /afn-rwth. 

2. Cyrrhaegded ei dafod, hyd at yr ymyl od- 
= » wefus iffaf, i dderbyn ) Sacrafen g 
gredig, fel y gallo ei duyn hi, i mewn i' 
; genen; Ac tuedi ei dal ht yno ennyd, yn hybare 


4 chus i Leithio, gollynged hi i waered, i'r Cylla ; 
* Heb na i chnoi, na i clodi, at daſlod y Geneu. 
Su 3. Bydded y Corph, i gyd yn gymmwys, heb 
* un cy fro, uchneidio, curo 'r fron, neu eddi 
* lafarot, rhag tr Sacrament bendigedig, gy- 
Do turdd ar dannedd, neu r Gwefuſſau. 

ten 4: 47 ol 2 y Sacrament, dychweled yn 
* grefyddol, at ei Wedd: lafarol: Ac na phoered, 


6 dichon ymattal yd ddiwedd yr Offeren, neu 
0 amgylch hynny. 


1 * Ne PERLIG NTT WEAK LMI MENT u n N a E 
D dio : ; 

Aithiol Gweddiau cyn derbyn y Sacrament: 

racl hol neu 


Weddiau o flaen y Cymmun Bendigaid. 
guru \ E' Arglwydd, am Iachawdwr Ieſu Ghrift, 
ney Yr wyf fi yn (i du, dy fod ti gwi 
| wyt fi yn ſicer gredu, dy fod ti gwir 
, a gwir Ddyn, yo wir, ac yn ddiamunau, 
yn 


ei ben, yn weddatdd 


— ——— 


Gweddiau o fla en) Cymmun, 


264 


yn breſennol yn y Sacrament ſancteiddiolif 
hwn: Yr wyf yn credu yn ddiyſgog, ei ſod 
. cynnwys dy Gorph, a'th Waed, ynghyd adh 

naid, a'th Dduwdod di. Yr wyf yn cyfaddeſy 
Gwirioneddau hyn, yr wyf yn credu 'i Gyr. 
thiau hyn, yr wyf yn addoli'r Galluedd, àu 
gweithiodd hwynt, ac yrwyl yn clodfort ranſv;. 
drol Ddaioni, a'u parataodd hwynt 1 ini. Ond 
pwy wyt fi, O Fawrhydi dirfawr, gan dy {od t 


yn teilyngu dyfod attaii? Neu pa todd y heid. Ml : 
diaf neſſau attati? Tydi ydwyt Brenin y Bre. 
hinioedd, Arglwydd a Gwneuthurwr Net a 6 
Daear, a pha beth ydwyf it, ond prylyn gwael n 
or ddaear. Tydi ydwyt Sant y Semwtia, mM 
Purdeb a Sancteiddtwydd eihun: ac my Hf, 
Bechadur truan, goſidus, jalw, ac aflan, iè car - ; 
thion pechod. r wyr yn cyffeſſu t' anbei 40 


lyngdod mawr, megis y gWyddoſt ti Gren * 
Ord etto fy holl Ymddiricd a ſydad, vn q enn 
Ddaioni anſeidrol di: Mae 'r geirau hyng * 
o'th Apoſtol yn peri dychryn ynof, 1” 4: 


a fwyttao, ac a yfo vn Annhetlwng, id 
bwytta, ac yn yfed Barnedigaeth ꝛdido ai 
Ond yno drachen y derbynnat gy Hur, 1 
wrth y Gwahoddiad trugarog hun; U: 
attafi, bawb ac y dd yn ſlinderog, ac yn i 
thog, ac myfe ac Portha/ chun Ati, 
hynny 'r wyf yn Dyfod, Arghvydd U 
gan nyderu yn dy Ddawtol Drugares!, 
maddent 1 ni fy holl Anwireddau, y 1: 
fy nglwyfau, fy nghlefyd, a'm gwen, 4 
hyn allan y cymmeri lawn ry | 


— I" 


Gweddiau o flaen y Cymmun. 265 


Enaid. Fy unig ſryd, a'm bwriad, o'm neſ- 


y ſaad at dy fwrdd, a'th ſeluſber wledd di, ſydd 
a i gyflawni dy Ewyllys, ac i ufuddhau 1th 
in Wl Diuwſol Ddeddf; fal y coffhawn dy Farwola- 
y eth, a'th Ddioddefaint; ac megis trwy dy dder- 


byn di, yn y Dirgeleddion ſanctaidd, y cawn 
al ſym uno yn ddedwydd, a honoti ; felly, megis 
yr addawaiſt, y gallaf fi fod ynoti, a thithau 
nd yno finnau. Arglwydd, ti a wyddoſt mor 
Wl znaddas, mor analluog wyf, i baratoi 3 Enaid, 
dei. i dderbyn cymmaint o Haelioni; Teilynga 
dec gan bynny — cyfarparu, a'th Ras. Bwrw 
alan o'm Enaid, holl frynti pechod a ganſyd- 
daiſt yno; ac ennyn yn ly nghalon, ſanctaidd 


v1 tin, dy Gariad. Coſia, Arglwydd, i ti ddy- 
1 110088 wedyd, Mz a ddaethym i fwrw Tan ar y ddarar, 
ie call a pheth a fynnaf, onid iddo gael ei Ennyn. 
ante! Attolygaf arnat, cynneua tan, dy dduwfol Ga- 
vel nad yn ſy Enaid. O dyro i mi Ras, o'r 
vn Oi ennyd hwn, 1th Garu di yn dragywydd. 
hv" Amen. 
Yr | Gweda: arall o flaen erhyn y Sacrament. 


ſygt 0 leſu Chriſt, Arglwydd daionus, yr ydwyh 
3 et bechadur truan, heb hyder, nag ymddi- 
ur, red, mewn dim arall, onid yn dy Drugaredd 
„ Dei Ddaioni di; yn ofni, ac yn dychrynu nel- 
, at fwrdd dy feluſber wledd di. Oblegid 

lod i mi Galon, a Chorph wedi eu brychu yn 
bollawl, a Phechodau ; Meddwl, a Thafod heb 
eu ee yn ofalus. Am bynny, O Dduw- 
od daionus! O Fawredd oſnadwy! yr wyf 
, ian ddyn ynglyn yn y cyſypgderau hyn, ya 
diam. | A a rol 


„ 2 


IS 


— — 
— — — 
— ——U—U— — — — — 


1 


— 


* — — — —— — — ' ZE m— * — 8 


— 


—ͤ—— —— — — 
- - — 


gos fy nglwyfau: 1 ti 'r wyf, yn datcuddio 


— ey 


266 Gweddiau o fuer yymmun. 


troĩ attati Ffynnon y Trugaredd; Bryſiaf at. 
tati, i'm Iachau; Rhedaf tan dy Amddiffyn 
di; A'r hwn nis gallaf ei oddef, yn Farnyr 
arnaf, yr wyf yn Eobeithio ei gael, yn Geid. 
wad i mi. I ti, O Arglwydd, yr wyf yn dan. 


ſynghywilydd. Mi wn fod fy mhechodau yn 
aml, ac yn ddirfawr, am y rhai'n, yr ydwyf yn 
Ofni; ond yr wyf yn Gobeithio yn dy Dru. 
gareddau di, y rha'n ydynt Aneirif. Edrych ) 
1 waered arnaf, a golygon dy Drugaredd, 0 
Arglwydd Ieſu Chriſt, y Brenin tragwyddol, 
y Duw, a'r Dyn, a groeſhoeliwyd tros pecho- 
dau 'r dyn, Gwrando fi yn ddaionus, yn Im. 
ddiried ynoti. Trugarha arnaf vr hwn wyf E 
yn Ilawn o drueni, ac o bechod, Tydi 'r hon * 
nid wyt Ver yn attal dy fiynnon o Ddaionii 


redeg. Hanflych well, O Aberth iachuſlayn, Ivf 
vr hon, a offrymmwyd ar bren y Groes, tro- Fe | 
ſoli, a thros yr holl Genhedlaeth ddynol, ih 
Hanflych well, O hynod a gwerthſawr Waed, "a 
yn firydu allan o archollion f' Arglwydd leſu Dae 
Chriſt, a groeſhoeliwyd, ac yn golchi ymmaith ary 


Pechodau 'r holl Fyd. Cofia, O Arglwydd lach. 
dy Greadur a rhybrynaiſt a th Waed. Edi; 0 
gennyf, mae n ddrwg gennyf o waelod ſyngl: | 
lon, ddarfod i mi bechu, yn dy erbyn di; 1 dert 
wyf yn chwennych Gwella, 'r hyn a wneuthyn 
ar fai. Am hynny tynn ymmaith O D. 
trugarog, fy holl bechodau; dileua fy hol 
anwireddau, am beiau, fel y gallwyf, wet 
puro fy Enaid a'm Corph, * i 

CHIWT 


— A 2 I IRE Is ME. 


Gweadiau o flaen y Cymmun. 267 
. deilwng Sandtaidd y Sanfeiddion; A cha- 


1 niadlia 1'r prohad bendigedig hwn, o'th 
U Gorph a'th Waed di, 'r hon wyf fi ddyn an— 


d- heiheng, yn chwennych ei gael; fod gn. 
* thyddhàad o'm pechodau, yn buredigaeth hol 
0 law] o'm Camweddau, yn Yrriad ymmaith o 


yu ſeddyliau drwg, ac allan, ya gynnydd o ylty- 
bo radau da, yn ddechreuad o lywyd newydd, 
yn gyflawniad nerthol o weithredoedd cym- 
meradwy 1 ti, yn had o Ras, ac yn An:ddiffyn 
diogel i'm Enaid, a'm Corph yn erbyn holl 
ol, dlichellion fy ngelynion. Amen. 


cho- Gwedd: S. Thomas o Aquin. 
Im. HOllallueg tragwyddol Dduw, wele! yr 
wyl ydwyli yn dyfod at y Sacrament addo- 


ladwy o Gorph a Gwacd dy unanedig Fab di 


ein Harglwydd Iefu Chriſt; wele! yr wyl yn 


lawn, dyfod fel dyn gwan, at Feddyg fy mywyd, ſel 
„n brwnt at Ffynnon „ Drugaredd, fel dyn 
lynol. dall at y Goleuni, ar Dilgleirdeb dibaid, fel 
\V aed, dyn tlawd, ac anghenus at Frenin Nef, a 
d 4. Daear. Am hynny yr wyl yn dynuno ar 
uma 


amlder dy Hacloni di, Deilyngu o honot 


fr lachau fy ngwendid 1, golchi fy mrynti, goleuo 

„ nallineb, cyſoethi fy nlodi, dilladu fy 
nge Noethni, am harddu a'th Ras; fal y gallwn dy 
di; 18 Gerbyn di, Bara 'r Angelion, Brenin y Bren- 
eule tinoedd, ac Arglwydd yr Arglwyddi, gyda 
O * chymmaint o Anrhydedd a Goſtyngeiddrwydd. 
ſy bo achymmaint o Edifeirwch a Duwioldeb, a 
yt, WEchymmaint o Burdeb, a Ffydd, a dibewyd 
byn L yd, a chyffelyb ſwriad, ac a fo buddiol i 


detlw A a 2 lachaw- 


_ — — 
— I „ 2 ˖ — ů RY — - - — 


268 Guedaau o flaen y Cymmun. 


Iachawdwriaeth fy Enaid i. Dyro i mi, atto- 
Iygaf arnat, nid yn unig dderbyn Sacrafen 
Corph, a Gwaed em Harglwydd, onid hefyd 
Chriſt eihun; yr hwn yw Gallu, a Rhi- 
nwedd y Sacrafen. O Dduw gwynn! Dvro 
i mi dderbyn felly Corph dy Fab unanedig 
di, Iefu Chriſt ein Harglwydd ni, yr lun 
a dynnodd ef o Fair forwyn; fal y gallwyf 
ymgorphori yn ei Gorph dirgeleddus ef, am 
cytrif ymyſc ei Aelodau ef. O Dad daionus, WB 
Ganiadhs i mi yn dragywydd gael gweled Mijn 
wyneb dy Anwyl Fab di, yn ddiargel yn y cc 
Net, yr hwn yn guddiedig yr ydwyt ynawr, u, 
n chwennych ei dderbyn ar y Ddaear. Yr Men 
1 ſyn byw ac yn teyrnaſu gyda thi, yn hr ; 
undod yr Yipryd Glan, Duw tros holl oe Won. 
ſoedd Geloedd Amen. | 
Gwedd: arall o fiaen y Cymmun bendigaid. 
IE5>U hael! yr hon a deilyngaiſt ddi- 
oddef cymmaint o boenau, iè MarwoWerth 
laeth ethun, o ſerch a chariad at y Dyno Ra. 
ryw; ac i Olchi ymmaith ä i urde 
nid arbedaiſt dy werthfawr aed dyhunWed, F 
mor ddirfawr, a rhyfeddol, yw dy Gariad. Wynn! 
Arglwydd tirion ! attolygat arnat, Maddeu anf; 
mi, fy holl bechodau a wneithiof mewn MedWMrhy, . 
dwl, Gair, neu \Veithred ; mewn Balchde 


r 
Llid, Cenfigen, Cybydd-dra, Glothineb, Diorth 
ogi, Gorewydd, Anlladrwydd, mewn aflendY, eit 
Corph, ac Enaid ; mewn cam arſer o'r SY a e 


hwyrau hynny, a roddaiſt er gwaſanacth i utho 
mewn troſeddiad o'th Orchymmynion, ma nyc 
antudd. 


Gueddiau o flaen y Cymmun, 


anſuddivl dreuliad &'m am ſer trwy eſyuluſo 
gochel drygioni, a dilyn Daioni. Q leſu 
Trogar! Teilynga lanhau a golchi 'r holl 
bechodau, a wneuthum er pan genid fi ir 
Byd, yn dy werthiawr Waed, a orddineuaiſt 
ar y Groes er fy lachawdwriaeth 1; lacha, 
n MW Nertha, ac Ailfywha fi, trwy 'r Sacrament 
.vf Wl bendigedlig hwn, a Ordeiniailt, ac a Ads- 
'm Wvailt ar y Ddacar i fod, yn Feddiginiaeth, a 
ws, MW ywyd i ni; trwy 'r bn, yr ydym i tyw 
ed Woot, a thithau ynom ninnau, megis a'n 


wf Nghnawd, dros fywyd » Bd; a'r hwn 


Yr Wen tao fr, a hdd byw true fr, ac a Hdd 
, vn r ares ynofe, a Miunat ynddo yntef. S. 
\\ oe dan. 6. 


O {anftaidd Offeiriad, ac Eſgob ein Enei. 
u ni, yr hwn trwy dy Dduwfol Awdurdod, 
ordeiniaiſt y Sacrament bendigedig, o'th 
Larwoerthſawr Gorph, tan rhith Bara; Dyro i 
Dynol | Ras i dderbyn ef y dydd heddyw, gyda 
dau nyWPurdeb calon, a glendid Enaid, gyda Cha— 


ayhun, xd, Parch, a chadarn Gred. O Dduw 
riad. nn! yr wyt yn cyfaddef ac yn cyfleſſu 
adden anfeidrol Ddaioni, nad wyfi deFwng, i 
in Nlelſhchu at dy ſanctaidd fwrdd, i neſſau at dy 
Balchdeder wledd, i gael fy mhorthi a'r fath 
inch, Dorth frenhinol ag yw dy Gorph ſendige- 
eſlena, eithr Arglwydd rhadlawn, os mynni, 
o'r SY! elli fy Nglanhau ; Tydi a greaiſt, neu 


acth | ]{Euthoſt pob peth o ddim; ac a newidiaiſt 
on, mes yych yr hyn, oedd bechadurus, i'r hyn, 


anſudd Aa 3 ſydd 


ſecrhaiſt, gan ddywedyd, Y Bara a roddaf 


— 
* — 
— — — —— — 


- ee a” 


270 Cweddiau o flaen y Cymmun, 


ſydd gyfiawn, a ſanctaidd Am hynny hol. 
lalluog Dduw, yn öl lliaws dy Drugareddau, 
gwna ſi yn deilwng i dderbyn dy werthlawr 

Gorph a'th Waed. Pr i mi neſſau at 
Dirgeledd ſanctaidd, gydag Anrhydedd, a 
pliarch, gyda goſlyngeiddrwy dd, a ſandte- 
iddrwydd, a chalon ddrylliedig, a deigrau o 
ddihewyd, gydag yſprydol gyſſur, a llawe- 
nyd, yn dy wydddi. O fendigaid Gorph fy 
Iachawdwr, dere a dyfod i'm. Genev, am 
Calon, fal trwy dy Dduwſol breſennoldeb, y 
porthir ac yr unir ſ' enaid, a honoti, mewn 
perffeithlawn Gariad. Llenwa fi, O Ar- 
Fry ath Ras, a Nertha fi, fal y gallaf o 
yn allan, fyw ynoti, a thithau yno finneu. 
leſu, trwy dy haclioni mawr, Gwared ff, 
oddiwrth pob perygl ; dyſc a chyſſura f'enaid, 
ym mhob Amheuaeth ac Ofn, glanha f, 
oddiwrth pob Gwyd, nad oddef i un peti 
aros yn fy nghalon, onid dy hun, yn unig, 
yr hun wyt bywyd f' Enaid, a'm goruchat 
Arglwydd. O nefol Ymborth ! O Lawenydd 
Angelion ! O Gadernyd Eneidau ! O werth- 
fawr Gorph! O Jeſu trugar! Tydi a ddy- 
wedaiſt, My yw Bara r Bywyd, a dae/gyir 
nodd o'r Nef; yr hem a fwyttao r Bara hin, 
a fydd byw yn dragywydd. S. Ioan. 6. O lei 
bendigedig, gwna fi yn gd 1 gymery 
Sacrament mawr hwn, o'th werthfawt 
Gorph, fal y gallaf fyw, yn dragywydd gy 
thi, a'th weled di wyneb yn wyneb, yn) 
nefol Deyrnas, Amen. 1 
eh 


Cueddiau o flaen y Cymmun. 271 


leſu Mwyn! Caniadhà i mi dderbyn 
gacrament addoladwy o'th Gorph ath Waed, 
x ada gwir deimlad Dduwioldeb, a goſtyngedig 
y barch, a gwreſog Gariad, a diwair Seich ; 
3 mewn coffhäad o'r holl bethau, a deihyngaiſt 
, wneuthur, llalaru, a dioddef, cr fy lachaw- 
0 dwriaeth i. Camadha, Arglwydd daionus, 
e- i mi neſſau at y Cymmun ſantiaidd hwn, a 
ſy owir ffydd, a chalon lan, ac a'r purdeb 
'm n:wyaf o Gydwybod ; Er tragwyddol Ogo- 
niant, o'th Enw di, er parch, a bri, o'th 
bureiddiaf Fam, Mazr lendigedig Forwyn, 
o'r Angelion, a'th holl Seintau bendigedig, 
yn y Nef ; Er Budd, a Lles 'n; Enaid fyhun, 
ac 1 eneidau 'r Flyddlonaid byw, a Meirw. 
Pyngetau rhagadarpar t yjlyried, ac i myſyrio 
arnynt. 
NOE a fu gant o flynyddau, yn parottoi 'r 
Arch, i gadw eihun rhag y Diluw ; Ac 
eto my fi Bechadur annedwydd, Prin y cym- 
meraf y poen 1 dreulio un Awr, 1 dderbyn ſy 
Rbybrynwr, i gadw, ac i wared fy Enaid 
Thag Diniſir tragwyddol. 
Moy/es a wnaeth Arch o Goed nec, 


a a1 gorthoiodd ac Aur, i gadw 'r Manna; 


han, ac a ſeiddiafi, Oſod y gwir Manna, o'r hwn, 


) letu md oedd y llall ond Cyigod, yn fy nghorph, 


mery4 wedi lygru gan Bechod, ac yn wag o har- 


chlawt i ddwch Rhinwedd, a Buchedd dda. 

4 gy Salomon a ſu ſaith o flynyddau yn adeiladu 
yn 0 Fd, ac yn parottoi preſwylſa, neu ymogor, 
s Ir Hollalluog Dduw ; yn lle hynny, Prin y 

le! cymmeraf 


—_ _ -- — 


— 


— 
— 
— 2 


q 
: 
1 
| 
þ | 
| 
1 
8 
\ 
l 


270 Cweddiau o flaen y Cymmun. 


ſydd gyfiawn, a ſanftaidd. Am hynny hol. 
lalluog Dduw, yn öl laws dy Drugaredday, 
gwna fi yn deilwng i dderbyn dy werthfawr 
Gorph a'th Waed. Par i mi neſſau at 
Dirgeledd ſanctaidd, gydag Anrhydedd, a 
pharch, gyda gollyngeiddrwy dd, a ſandte. 
iddrwydd, a chalon ddrylliedig, a deigrau o 
ddihewyd, gydag yſprydol gyſſur, a llawe- 
nyd, yn dy wydddi. O ſendigaid Gorph h 
Iachawdwr, dere a dyfod i'm Gene, am 
Calon, fal trwy dy Dduwfol breſennoldeb, y ni 
porthir ac yr unir f'enaid, a honoti, mewn bu 
perffeithlawn Gariad. Llenwa fi, O Ar- 0) 
rern. a'th Ras, a Nertha 6, fal y gallaf o yn 
yn allan, fyw ynoti, a thithau yno finneu. m 
leſu, trwy dy hachoni mawr, Gwared ff, Py 
oddiwrth pob perygl ; dyſc a chyſſura f'enaid, 
ym mhob Amheuaeth ac Ofn, glanha f, A 
oddiwrth pob Gwyd, nad oddef 1 un peti 
aros yn fy nghalon, onid dy hun, yn unig, 
yr hwn wyt bywyd f' Enaid, a'm goruchat 
Arglwydd. O nefol Ymborth ! O Lawenydd 
Angelion! O Gadernyd Eneidau ! O werth- 


A. - gmt ow 


= OQ we 


fawr Gorph! O Jeſu trugar! Tydi a ddy- J 
wedaiſt, 971 yw Bara r Bywyd, a dde/gyi a2 
nodd o'r Nef; yr hwn a fwyttao r Bara hun, Wil ac a 
a fydd byw yn dragywydd. S. Ioan. 6. O leu nid. 
bendigedig, gwna fi yn l i gymeryd Wl ved 

Sacrament mawr hon, o'th werthfavt dw. 
Gorph, fal y gallaf fyw, yn dragywydd'gyde Sa 
thi, a'th weled di wyneb yn wyneb, yn h Ten! 
melo] Deyrnas. Amen, IH 


lelu 


Gueddiau o flaen y Cymmun. 271 


leſu Mwyn! Caniadha i mi dderbyn 
ü Sacram ent addoladwy o'th Gorph a th Waed, 
- ey da gwir deimlad Dduwioldeb, a goſtyngeqig 
y barch, a R Gariad, a diwair Serch ; 
a 


mewn cofthaad o'r holl bethau, a deilyngailt 
wneuthur, llalaru, a dioddef, er ſy Jachaw- 
0 dwriaeth i. Camiadha, Arglwydd daionus, 
e. i mi neſſau at y Cymmun fantiardd hwn, a 


ſy gwir ffydd, a chalon lan, 2c a'r purdeb 
'm n:wyaf o Gydwybod ; Er tragwyddol Ogo- 
y niant, o'th Enw di, er parch, a bri, o'th 
un bureiddiaf Fam, Mair ſendigedig Forwyn, | 
or Angelion, a'th holl Seintau bendigedig, | 
yn y Nef ; Er Budd, a Lles i'm Enaid fyhun, | 
ac 1 eneidau 'r Flyddloniaid byw, a Meirw. | 
Pyngetau rhagddarpar 2 yſlyried, ac i myfyrio 4 
arnynt. | 
VI a fu gant o fly nyddau, yn parottoi 'r 
Arch, i gadw eihun rhag y Diluw ; Ac 
etto myfi Bechadur annedwydd, Prin y cym- 
meraf y poen 1 dreulio un Awr, i dderbyn ly 
Rhybrynwr, i gadw, ac i wared ſy Enaid 
thag Diniſir tragwyddol. 

Moy/es a wnaeth Arch o Goed anllygredig, 
ac a1 gorthoiodd ac Aur, i gadw 'r Manna; 

a feiddiafi, Oſod y gwir Manna, o'r hwn, 
nid oedd y llall ond Cyigod, yn fy nghorph, 
ved: lygru gan Bechod, ac yn wag o har- 
dwch Rhinwedd, a Buchedd dda. 

Salomon a ſu ſaith o flynyddau yn adeiladu 
Tenl, ac yn parottoi preſwylſa, neu ymogor, 
Ir Hollalluog Dduw ; yn lle hynny, Prin y 

cymmeraf 


- T — — — ——-— r Toe — — 


* 
. 
"Jl 
' 
. 
v. 


272 Gweddiau er of y Cymmun. 


cymmeral hanner Awr o amſer, 1 barottoi 


Tem, iy nghalon; fal y gall yr un Diy, ; 
wneuthur ei ymogor, a1 breſwylfa ynddo. 9 
Ar dderbyn y Sacrament: dyweded gyda 0 

Offertriad datrgwaith, R 


ARabeydd, nid wyf ft teilwng i ddyfod 00 


o honot, tan iy Nenn; eithr yn unig py 
dy wed di ar Air, ac iacheir fy Enaid. be 
As ol derb;n y Sacrament ardderchocca} da 


Hutu dihun, mewn yſpryd, wrth draed dy WM in 
luchawodwr; yr hun Hdd genmt jnawr odd. D. 
eren i ti; Aldola ef megis dy Dduw, 4 


ge ol; dymuna pe gellit, pal Mair Magda- hor 


len olchz 't Dracd a'th 4 a dywalla dy Ne 
Enaid mewn moliant, a diolchgarwck ꝛddo fe; 8 


gan ddywedyd. Ole 
Cweddiau ar ol y Cymmun. td, 
Gwedd: 1. Thomas o Aquin. naw 


Dialchaf 1 ti, O Arglwydd ſancteiddiol, Ir. 
Tad hollalluog tragwyddol Dduw! yr 
hwn nid er dim haeddedigaeth o'm rhan 1, al 
ond o unig deilyngdod dy Drugaredd dyhun, 

a fu gwiw gennit fy mhorthi i, dy waſa- Ne 
naethydd annheilwng, a gwerthfawr Gorph, Wt: ir 
a Gwaed dy Fab di, Iefu Ghrift, ein Har- D. 
Iwydd ni. Ac Attolygaf arnat, na bo ren 
38 ſanctaidd hwn, yn Euogrwydd o Ne 


oſpedigaeth i mi, onid yn o zachu- . 
Lan o Faddeuant. Bydde Cyamun Ne. 
ſanctaidd hwn i mi, yn arfogaeth o Flydd, WW {; 

01 ly 


ac yn darian o Ewyllys da. Bydded 1 mi, yn 
waghaad om Camweddau, ac yn yrriad 2 
malt 


cCwẽeddiau ar of y Cymmun. 973 


maith o Drachwantau cnawdol ac Anlla- 
irwydd : Bydded i mi, yn gynnydd o Gariad 
pertſaith, yn helaethiad o Ddioddefgarwch, 
f o ymoſlynge iddrwydd, ac o Uſudd-dod, ac o 

Rhinweddau da oll: Bydded 1 mi, yn am- 
l ddiſſynſa gadarn yn erbyn ſy holl Elynion 
ip gweledig, ac anweledig; Bydded 1 mi, yn 
berſfeithlaw n lonydawech om holl ymgy ſſroa- 
dau cnawdol, ac yſptydel; Bydded 1 mi, yn 


af, 

dy \mlyniad diogel wrthoti, y gwir a'r uni 
di- Dduw, ac yn orphen dedwydd o'm Diwed 
jth . Ac mi a Attolyga! arnat, Deilyngu o 
da- honot, fv nwyn i backacur, i'r annlnaetha— 
: dy dey Wledd honno, Ile r wyt Ti, gyda 'th 
fe; tab, ar VYſpryd Glan, iht Saint yn wir 


Ve ni, yn Ddigonedd cvſlawn, yn Lawe- 
dd, tragwyddol, yn Hyirydweh gorphe- 
mel, ac vn Dadedwyddu ch perſſeithlawn. 
Irvy 'r un Chriſt ein Harglwydd ni. Amen. 
| Guedd: arall, ot Dan 'r Tad. 

an i, Ollalluog Dduw, ac Arglwydd ofnadwy, 
'hun, WW voghwydd yr hon yr yſgydiir coloſnau 
wala - eior id, a'r Cherubim uchaf a grynant ger 
orph, WI fron o Barch, ac Anrhydedd; yn öl lliaws 
Drugaredd, edrych arnaf Bechadur annhe- 


bo rs yt! hwin a ryſygais neſſau at dy feluſber 
vad o , ac i dderbyn dy ryfeddol Ymborth, 


nr bwn y cynnhwyſir yn ddiammau d 


umun e furdd a th gydtragwyddol Fab ; fy ngha- 
Fiydo, hdd yn crynu gan Oln, trwy yſlyried 
mi, yn h amriw a'm dirfawr bechodau, yn ſy 
ad ym-Vreuthur yo annheihung i dderbyn Dirge- 


mail ledd 


| 
: 
l 
' 
| 
: 
7 


— „% — —U—ʃᷓĩ— .- 
V as — 


274 Gweddiau ar of y Cymmun, 


ledd mor Uchel, mor Anrihraethadivy, Cz 
9b Arglwydd, nid allaf ddvwciiyd 


0 + Ha 
gwneuthur mwy belloch, oddieitiu 


. * 
* PX iS 


arnati, gyda T r Prophayd ſanGiand! M4 
edrych arndt, O Arg FTE dd, 1d F en are 
nah, ond ar wyne! ay Exrnng. Piel, = FO 
O Dad tragarog, os fy ffiaidd Falck — IT 


aflon; dd Draha, a'th anfoddhaodd ai ; * dy 
ar urddaſol ben Chriſt, a goren yl a 1), d 
a watworwvd, ac a boeuwyd er H Nw Wig 


Os . Anghy fewnder am Anniwatrd eo 4M Yor 
ddigiodd di; Edrych ar wyryfol a {ante Wa 
ol Gnawd Chriſt, a rwygwyd a N al 
Anguriol, om Achos i. Os ſy nghweihreW'ng 
doedd drwg, a cham Iwybrau ty mlywyd, MI 

haeddaſant Goſpedigaeth, Edrych ar ddy 
ſanctaidd a thraed Chriſt, a hoeliwyd v ei 
y Groes, 1 dalu fy Ny led i» Os yw cal ge 
drwydd fy nghalon, yn cynhyrſu * Ddigo 018) 
faint yn fy erbyn; Gad 1 dy ner a charcA if q. 
Galon Chriſt, a dry wanwyd, a'r gethin lol hey 


honno, dy annog, 1 Doſturi wrthif. OD opt 
e eee a'r Duw o bob Cyſlur, 
ylledd, a dybrydedd, ſy mhechodau git 
a'th gyfiroiodd, i'm colpi fi, Gad i'r teilt 
Olwg, o'th garedig Fab, a Offry -mmu\y4 
yn yr Aberth headychlon bon, dy Anne 
di, 1 Faddeu i mi; A phan y derbyon 
Arglwydd daionus, Cyſaddetaf yn oflyngeid 
lawn, dy fod T1, yn derbyn y pechad 
mwyaf anniolchgar, o'r holl Fyd. 2 
i 64 


Gweddiau ar of y Cymmun. 275 

Gwedd: arall at ein B. Iachawdwr., 
5 n Iachawdwr, wele, Mi a ry- 
fygais 1th dderbyn di y dydd heddiw 
'mTy ; gan hyderu ar dy anfeidrot Ddaioni, 
| ath Progaredd, a gan Obeithio fal Zac- 
„deus, i dderbyn dy Fendith di. Am hynny 
- Wl rvyf yn dy Foli, yn dy Anrhydeddu, ac yn 
. Wi Addoli di, ac yn rhoddi goſtyngeiddiaf 
Dliolwch o'm calon i ti, Trugaroccaf Ar- 
.wydd, Ieſu Chriſt, yr hwn a deilyngaiſt 
jorthi f* Enaid a'th werthfawr Gorph a'th 
Waed. Gwae ſi ddyn greſynol! yn rhy 


xallus y parotoais fyhun, yn rhy Annhet- 


>» . Sik 


lng, y derbyniais y Sacrament ſancteddio- 
0, Ws Arglwydd, Trugarha wrthif; Arglwydd, 
dwyld Maddeu i mi; Vr wyſi yn deiſyf maddeuant, 


r eigion fy nghalon am fy mawr Annbei— 


- caloMWbizdod, a'm aneirif Bechodau, y rhain 
Nicol ya eu ffieiddio, ac yn eu caſhau yn dra- 
are mydd. Derbyn, attolygaf arnat, O Ar- 
un hdd, y Dirgeleddion ſacredig hyn, o'th 
OD 


borph a'th Waed, y rhain a dderbyniais i, 
agwyddol Ogoniant, o'th Enw bendige- 


ul of i mewn diolchgarwch, am dy holl Fen- 
teile on a roddaiſt yn hael i fi, ac i'r holl 
xd l Ano! ryW ; Derbyn, Annwyvlat Ieſu, y 
y AnFament ardderchog hwa, mewu Dado-. 
rbynm ch, am fy holl Gamweddau, ac am be- 
Lyne wdau, 'r holl Fyd; er diwygiad, o'm Bu— 
pechad eld. er gorphennol hirbarhad, yn, dy 
Amen. 


Ndtzidd Ras, er Iachawdwriaeth i'm Enaid, 
dd, a lies, i holl Eglwys Dur, ac er 
Eſmwy- 


276 Gweddtau ar of y Cynimun. 


Eſmwythad, a Chyſſur, i'r Ffyddloniaid (| 
Byw, a Meirw. TIrwyr un leſu Chriſt ein 
Harglwydd. Amen. 
Gwedd: S. Bonaventura. 

WANA nt mc hey O Iefu Arglwydd 

daionus, ymyſgaroedd, a Merion f Enaid, 
ag archoll iachuſlawn, hyfryd, o'th Serch di, 
ac a gwir, ſerchog, ac arbennig Gariad, o hg. 
noti: fal y metfio, ac y Toddo bob amſer, f 
Enaid i, o'th Gariad di yn unig, ac o hiraeth, 
am danati; Trachwanted f' Enaid, di, a diffy. 
gied yn dy Neuaddau di, Chwennychet ca 
ei Ddattod, a bod gyda thi. Dyro lol mewyn 
ar fy Enaid am danati, Bara 'r Angelion, Vn. 
borth yr Eneidau fanttaidd, ein Bara beunyd. 
2 dol, y Bara bywiol, a ddefrynnodd o'r Nef, vn [ 


ö r hwn y mae, pob meluſder, a blas da, a ph 
N 1 Pereidd-dra. Bydded newyn bo! * 
10e 


amſer ar ſy nghalon, am dauati, a Bwyttee 
ti, ar yr hwn n ae 'r Angelion, yn chwenychg 


edrych, a byddent fy ymmyſcaroedd, yn llay (ic 
o ſeluſrwydd, dy flas di; Bydded ſyched ar! act] 
nghalon, am danati, Fiynnon y Bywyd, Hy: en [ 
non * Doethineb, a'r Gwyvbodacth, Ffynno oy 


y Goleuni tragwyddol, Firwd o Ddifyrrd 
Llawnder Ty Duw; Ymgeified ti, Chnvili 
am danat!, Caed ti, Cyrched attati, Mylyne 
am danati, ymddiddaned am danati, a Gina 
pob peth er Mohant a Gogoniant i'th Env erth 
trwy Oftyngeiddrwydd a Phwylledd, tr frch 
Gariad, a Diddanwch, trwy Barodrwydd, WP! 
Ewyllyſgarwch, a thrwy Hirbathad hg!“ 


Dive”! 


0 


Gwedatan ar ol Cymmun. 277 


Diwedd : A bydd di Annwylaf leſu! bob am- 
ſer ſy nghobaith i, ty holl ymddiried, am Golud, 
ſym Diddanwch, a'm Hyfrydwch, fym Llawe- 
nydd, am Gorphweys, im Lilony ddwch, am 
Heddwch, a'm Meluſder, a'm Perarogl, a'm 
pereidd- dra; ly Mhwyd a'm Hy:mborth, fy 
Hamddiflyn, a'm Cy mmorth, tym Doethineb, 
uo. am Rhann, fy Meddiant a 'm Try for, yn yr 
1. Hwn, Bydded fy Meddwl, a'm Calon,ynghiyn, 
zeth, yn Ddiogel, ac wed gwreiddio vn ddiyſgog, 
hit. noti bob amſer, fal nad all un Creadur, byth 
cad f nghwahanu, od 41wrtliti; tros holl oefocdd 
co" Ocloedd. nen. 

un Gwed 4: arall ar ol v Cymmun. 

po lolwch fo i ti, O fanttaidd Dad, Duw 
Vf, vn Hollalluog, yr hwn o'th fawr Drugaredd, 
a pb a deilyngaiſt ddanfon dy unig Fab or Ne- 
FR ſoedd uchod i'r Dyfryn Jan © Drallod, 1 
ye mmeryd ein Naturiaeth ni, arno, ac 1 


ad 
ad, 
di; 


N dioddef poenau trift, llymmal loes, a marwo » 
yo aeth o'r chwerwfaf ar y Groes; ac i gywain 
ed of] ein Eneidau, 1'th Deyrnas di, Ef a Adawodd 
yd, Bl ' gwerthfawr Gorph a gymmerodd atto, 1 fod 


Fynn 
ify cd 
Chywill 


yn Ymborth, ac ad Gyſſur ini, tra fom ni, ar 


, Trugaroccaf dee Ieſu Gwynn, a'm 


We dll Galon, a'm holl Enaid, ac 1 holt 
A * Nerth ; Offrymmal i ti, anneirif Ddiolch o 
RY Ich i ti fy mhorthi, ath werthfawroccaf 


vorh. dy hun, trwy 'r hw n, yr wyt y n Gobei— 


dd, 
rw) io derby a lechrwdwrizech i'm Enaid, a 


nad w. 


Diel yd tragwyddol. ITvred yr 7 ipryd Glän, 
15 5 AC 


tin Pererindod, n y Byd n Diolchaf i 


278 Guweddiau ar ol y Cymmun. 


ac Ennyned fy nghalon, a gwreſog Dan, o'th 
dduwfol Gariad, fal y gallat bob amſer, roddi 
Diolwch cymmeradwy 1'T Santtaidd, a'r Ogo. 
neddus Drindod; i'r hun dri Pherlon, ac un 
Duw, bocd Moliant, a Gogoniant, gan pob 
Creadur, dros holl oeſoedd Oeſoedd. Amen, 
Ymchwel, O Arglwydd, a 'I hro pechadu- 
aid greſynol oll. Hereticciaid, a Schiſmatic— 
laid oll, at eu Mam yr Eglwys Lan Gatholic; 
Dig yr holl ddefaid crwydrog, 1th Gorlan, 
dracheln; Goleua r Anffyddloniaid, ni tn 
Adnabuant di; Nertha pawb, dan Anghen, a 
Gofid; Porthwya pawb, a ddymunant fy 
ngweddiau, droſtynt; Trugarha wrth ty Rue 
eni, wrth fy Ngheraint, am Cymiwynalwirl / 
oll; Trugarhà wrth bawb oll, wyl yn Rhwym, | 
i Weddio droſtynt; fal y gallom ni dy Gary 
di, a'th Waſanaethu di, yn flyddlawn. Tru- 
garba wrth dy holl Eglwys, wrth yr hol Eghu— 
yilwyr, a'r Creſyddwyr, Gwrywod, a Meny- 
wod, fal y Bucheddent bawb oll, yn ole 


Galwad, ac y Santteiddient dy Euw di. U. 15 
ro dy Ris a'th Fendith i Frenhinioedd, I) 45 0 


wyſogion, a Swyddogion, ac i'r hell Bu. 
Griſtnogaidd. Mwynhà dy Drugarent, 4 
bawb yn y Lle hwn, ac o'r Gynnullcid/a 10! 
Dvro 1th weiſion Ffydd, Gobaith, a Cate 
a phreſwylient Goſtyngeiddrwydd, Leda 
Diwairdeb, a phob math o Burdeb, bub a 
yn eu myſc hwynt. Caniadha i ni gd 
wir ddiwygio n Buchedd; fal yr Of: 


Dau 


Cynghor ar of y Cymmun. 279 


Dduw, ac y Gwaſanaethem ef vn fyddlawn, 
fal y Carem, a: y Rhyngem ei fodd ef. Yr 
vyk yn Gorchy mmyn ly holl Negefan, a'm 


1 Anghenrheidiau, ith dado] Ragluniacth. 
b Bydd drugarog, O Arglwydd, wrth bawb,-tros 
ft, yrhai ' ny gorddinenaiſt, dy werthfawr WWaed. 
u- Dyro ir Bw, Maddeuant, a Gras; ac i'r 


tc. Meirw fyddlon, Eſmwythyd, a Bywyd Tra- 
Cc; gwyddol. Amen. 


Y 0965523500944 49:-44$033-9 
by Cynghorion ar ol y Cymmun fendigaid, 


R Ne 
AC VI 
wyvil, 


R ol aerbyn ; Sacrament bendiccaf, Cadarn 
ſioriad, a bred. a ddyſui fod gennym i ym- 
ladd, ac i ymdrechu an Gely n, gyda gu 1ckder, 
GarlvWl ; glewder, ac i wrthwynebu pob math o Dems 
TB nau, neu Brofedigaethau; gan goelto 
 Eghs- nom einhun, fod gennym Ma; 7 d. dioddef ar 
Meß. ol derbyn y Sacrament, nag 0Tr blacn. Canys 
l perwyl y dodæun Arfau am danom, on 
. Dy barot92 1 hun, 2 7 Nel! : | Socrament ben- 
\d, 1 gcaf yw Gm gur a'r goren Lurig yn erbyn 
zi 51 yngyrchion difiog y Byd, y Cnawd, ar - 
rent, ll thravd. 
dt 108 By Malus yn benna dim, i gad rhag 


C1101! Wl firtlio 2 Lid a Digofaint, 0 kerwydd ar y 
cds am/eroedd mae 'r Gelyn atgas yn ceiſis 
bob Riuhro arnom, 7'n haflony: adu triwy amryw 
ni 90 0% ο], vr aint at fo, yn 050d. nag 
51 055 os Arglr yvdd dim, mewn calon 7 
pu an 60 'r Diafol dickellgar % canſod, fod 


B b 2 2 ob 


<< —_— 


CC "A 


* — 
- — 


—— —ͤͤ ——ͤ - 
* * — 5 


fon, rhyw fath o Groes, neu Helbul; yr lan 


280 Y /aith Palm Penydiol. 
fob ofregedd, a di Haſdod, bjdded o'r (lei gf n 


addas in blind, a'n gofidio ni; Nd 5 ar 
h;nny o bryd, Mor ddiuwyd, a Cofalus Un rh. 
„Aro, rhag derbyn y Sacrament ; ag ydyw 1 
dw ' fruyth, en Cymmun fendigatd ; 
lrwy arferu moddton, 2 Yrru ymmaith; » 
Lettywr hael hun, on Eneidau, ac fell in 
difreinio m, 01 ' ſuddiol Breſen noldeb. 

Nid ydym ni i drbyg fod Duw yn geneuthur 


Cam i ni, os danjon ef 1 ne ar y iu acho- 


Mae fe n ci gennadu, er ein »/orydol Les, a'n 
Praſiud; i ddangos i mi, Ai pa un a ju 'n 
Haberth, yn g. nmeradzy udo fe, uc fal y gal. 
lem weled yn well, ein Hnulant meun Leki. 
nuwedd. 

O pa Dry/cor ! O pa Lau -nydd ! O pa Ide 
o'r Bjwyd lieg ub, idol ww, 2 Lettyu 'r ojryw 
O/b jn ein Calon nau, 7 n yu Llaueudd 
hun, . ethun, a thragwyddol Ddeduy- 


— —ÜPͥ— — 


ddch ! 1 
( 

eee eee , 
Y ſait Palm Penydiol. i i 

Tr A giphon. bez 

A choſia, O Arglwydd, ein hanwireddau ( 


ni. na throled: jau, ein Rhieni 141; ac * 
na dadihidla ddial arnom, am ein Pe: 
chodau. 

Pſalm 


en 
an 
1 
gal- 
Vit 


We, 
ö /yW 
th 14d 


du) © 


+ 4 23 
4 x nz 


eddau 
1 
1 Pe- 


Plain 


Y faith P/a/m Penydiol. 281 


Pſalm VT. 

A cherdyda ſi, Arglwvidd, yn dy Ddt- 
'4 gofaint, ac na choſpa ſi, yn dy Lid. 
Trugarha wrthif, Arglwy 1d, Canys egwan 

ydwyli; Iacha fi, Arglwy: dd, canvs fy El- 

cyrn a gY ſtuddiwy d. 

A'm Enaid a ddychrynwyd yn ddirfawr; 
ond tydi, Arglwydd, pa hyd? 

Dy chwel, Argluydd. a gw arc V Enaid; 
Achub ft, er mwyr dy Dr: ugarecd, 

Canys ymmyſc v Meirw nid Ges neb a 
gofia am danati : Eithr vn Uflern pwy a 
Gyfielſa 1 T1? 

Diffygiais gan Ochain, Golchal 1 ngwely 
deunos ; Gwlychat iy ngwal a'm deigr ui. 

by liygad a waänhaduwyd o dad digot {alt ; 
Reneiddiaic ym mhlith {y- hol] Elvnion. 

Cilwch oddiwrthif, holl weit! hredwvr A- 
miredd; canys yr Arglwydd a oly wodd 
llef fy Wy loſain. 

Clybu 'r Arolwydd, fy neiſyfiad ; vr Ar- 
awydd a dderbynodd fy ngweddi. 

Gwaradwydder, a thiailoder vn diirfawr 


ly holl Elynion ; dychweler, a chwih ddier 


byynt yn fuan. 

Gogoniant ir Tal, ac ier Mab, ac i'r 
Vpryd Glan ; Megis vr oceld yn y dech- 
Ruad, ac yrwon, a phoh ainler, a thros 


doll deſoedd Oeſoedd. Amen. 


B b 3 Palin 


; 
| 
| 
| 
| 


292 Va P/alm Penydiol. 


Pſalm XXXI. | 
Edwydd yw Thai y Maddeuwyd eu tro. | 
ſeddau; ac cu ddiwyd cu Pechodau. 

Dedwydd yw 'r dyn, ni chylirif yr Ar. 
glwydd iddo Bechod ; ac ni bo Jichell yn ef 
Ylpryd. ; 

Tra y tewais, heneiddiodd fy Eſcyrn ; gan 
iy rhuad ar by d y Dvdd. 

Canys trymlodd dy law arnaf ddydd N 
Nos ; Trowyd 6 yn ſy nghofid, tra trywencd 
y ddraenen ynol. . 

Addefais fy mbechod, wrthiti ; a'm ae 
ghyhawnder ni Chuddiais. | 

Dywedais, Cy ffeſaf, yn erbyn fy hun, f 
avghyfiawnder i ir Arglwydd; a Thi a ſa 
deuailt annuwioldeb ty e 

Am hyn, y gweddia pob Duwiol arnat 
mewn amſer cyfaddas. 

Yn ddiau, yn lliſeiriant dyfroedd mawr 
on; ni chant neſſau atto ef. 

Tydi ydwyt fy add a rhag y trallod, at 
gorthrymmodd fi; fy Nnghorfoledd, GwWate 
fi, rheg y rhai a'm Amgylchynant fi. 

Rhoddal i ti ddyall, ac Addyſcaf di yn 
ffordd vr ai; Golodaf ſy Ilygaid arnati, 

Na iy ddwch, fel March a Mal; vn 
Thain nid ocs Dy all. 

A genfa ac a firwyn, aſetha Geneuai; 
rhai ni ne{faant attati. 


rm 
10 0 
Fy 
"184 


Llawer ydynt, poenau 'r Pechadur ; Mai 
yr hwn ſyd 4 yn gobeithio 7 yr Arghun Fi 
trugaredd a1 cylchyna el. Wl 


7 
Budi 


ro- 


Ar- 
n a} 
- Can 


544 4 


\WEnce 
m al 


an, f 
a la 


| arnail 
wma 
lod, al 
„Gwate 
* 
af di yn 
JAtl. 

ul; In 


encual 


11duT ; 


Arg) 


Byd 


Y /aiti P/alm Penydiy!. 283 


Byddwch lawen yn yr Arglwydd, a gor- 
ſoleddwch chwi, rat Cyhawn ; ac ymogo- 
neddv:ch chwi Tal 1111awn, o galon oll, 

Gogoniant 1r Lad. &c. 

Plalm XX XVII. 
NA cherydda fi, Arglwydd, yn dy Lid; 
ac na cholpa hi, yn dy Ddipofaint. 

Canys, y mac dy Sacthau vugly n ynof; 
th Law yn drom arnaf. 

Nid oes Iechyd yn fy ngnawd, rhag wy neh 
ly Ddigllonedd ; nid oes Heddwch i'm El- 
wn, rhag maint ſy mhechodau. 

Canys ty ngham weddau, a Aacthant dros 
mhen; ac megis baich trwm, y maent yn 
mbrwm 1awn i mi. 

Fy nghleifiau a bydraſant, ac a Lygraſant; 
om y nlydrwydd i i. 

Vr wyl wedi myned yn Doſturus, a chrym- 
yd fi 'n ddirfawr; Aethym yn Achriſt, 
wy gydol y dydd 
Canys fy Lwynau, ydynt yn llawn Bu- 
keddi ; ac nid oes Iechyd, yn fy Ngnawd. 
1 a daroſtyngwyd ſi 'n ddir- 
wr; Rhuais, gan uchenaid fy nghalon, 
Oh flaen di Arglwydd, y mae ſy holl 
eormuniad; Ac ni chuddiwyd fy Uche- 
id oddiw rthit. 
ty nghalon ſydd yn Llammu, fy Nerth 
gadawodd: a * y Llygaid nid yw 


Oaith gennif. 


iy ngharedigion a'm cymydogion a dy- 
fant ; ac a ſaſaſant yn ſy erbyn. 


7 
if A'r 


— . 


— 


462 „ 


5 
1 


2. 42 * 


— 


am danaf. 


| Vibrant fi, am fy mod yn dilyn Daioni. 


284 Y /aith Pfalm Penpdiol. 

A'r thai oeddent yn gyſagos i mi a ſafent e 
hir-bell; a'r rhai a geilſient ſy Einioes a oru— 
gent Drais. 

A'r that a geiſtent niweid i mi, a draethent 
anwireddau; ac a ddychmygent dichellion 


i mi trwyx gy To) y dy dd. ( 
Eithr minnau, megis By dder ni chlywn; 
ac oeddu. 1 {al Made heb agoryd ei Enau. « 


Felly 'r oeddwn, fal Gyr ni chlywai; ac 
heb Argy oeddion yn ei Enau. 

O herwydq i'm obeichio, ynot Arglwydd; 
tydi Arghwydd ſy Nuw a'm gwrandewi. 

Canys dywedais, rhag llawenychu, o'm 
Gelynion un amſer ; i'm herbyn: ac pan lli- 
thrent fy nhraed, hwy a ſiaradent yn drahaus 


Canys parod wyt i firewillion ; a'm Dolus 
ſydd ger ſy mron bob amſer. 

Yn ddiau mynegaf fy Anwiredd ; a Med- 
dyliaf am fy mhechod. 

Eithr y mae fy nghelynion yn fyw ac yn 
r ts dros ben; ac amlhawyd y Rhai am 


alhant fi ar gam 
A'r rhai a Galant ddrwg, am dda; a'm En- 


Na ad fi, O Arglwy dd fy Nuw ; nag ym- 
bellha oddixv1thif, 
Gogwydda i'm Cymmorth; O Arglwyd 


Dduw fy lachaw -dwrizeth: 
Gogoniant i'r Tad, &c. 


Pfaim 


Y /aith P/alm Penydiol. 28% 


Pſalm L. 
Rugarha wrthif, O Dduw; yn ol dy 
Drugaredd mawr. 

Ac yn of Iliaws dy Drugareddau ; Dileua ſy 
Anwiredd. 

Etto mwy ; Golch fi o'm Anwiredd; ac 
om Pechod glanha fi. 

Canys yr wyk yn cydnabod fy Anwiredd 
an pechod ſydd yr: ty erbyn bob amſer. 

Yn dy erby n di 'n unig y Pechais, ac yn 
dy wydd di y gwneuthum Dirwg fal y cy- 
fa ner di ya dy Eirau, ac y gorchſygi pan 
ſarner di. 

Canys wele, mewn anwireddau yr Arſol- 
* lwyd fig ac mewn pechodau yr Ymddwys 
rodd fi ly Mam. 

Canys wele, T1 a geraiſt y Gwirionedd; 
ole y pethau annilys a'r cuddiedig 0 th ddoethb. 

neb a dddatcudataiſt i mi. 
Med- Yigeinia fi ag hyſſop, ac mi a Lanheir ; 
: Tram golchi a bvddaf w ynnach na 'i Eira. 
Ti a roddi laweny'ld ac hyſrydwch i'm Cly- 
Rel wel; a gorloleddant eſcyrn goſty ngeid- 
lech 5 


170 dy wyneb uddiwrth fy mbechodau; a 


n En- Gena fy holl Anwireddau. 

: Crea galon lan ynof, O Diuw; ac Ad- 
ag ) deuydda yſpryd umawn yn fy ymmyſca- 
gbeydd cud, 


Ny hyrw fi ymmaith oddiwrth dy Wyneb; 
ze n1 chymmer dy XIpryd ſanctaidd ada 


inͤil. 


Dyro 


| 
| 
: 
| 
| 


286 Y /aith P/alm Penydiol. 


Dyro 1 mi drachefn lawenydd dy Iachaw— 
dwriacth; ac a'th Yipryd arbennig Ca aruhà 
fi. 

Dyſcaf i'r Anghyſion dy T;rdd i xr Annu- 
wiol a droir attat. 

Gwared h o!d with 9 O Dau, 
Duw fy Iachawdwrlaeth; am Tafod a ym- 
fawrvga dy Gyliaw: EPA ; 

Arglwydd, Ti a agori fy ngweſuſau; a'm 
Genau a fynega dy bo liant. 

Canys pettaſit Ti yn mynnu Aberth, yn 
ddian Mi a't rhoddalwa ; ni lodlonir di ag 
Holocauſtau. 

Aberth i Dduw yw yſpryd cyſtud- lawn 
calon gyſtuddieddig a goſtyngeiddlon, 9 
Dduw ni ddirmygi di. 

Gwna yn d4zionus, O Arglwydd, yn dy 
ewyllys da i Sion; fal yr adcilader muriau 
Ieruſalem. 

Yna y derbynni aberth Cyhawnder, Ol— 
frymmau, ag Holocauſtau; yna y golſodent 
loiau ar dy Allor. 

Gogoniant i'r Tad, Ke. 

Pſalm CI. 
Rglwydd, gwrando fy ngweddi; a deued 
fy llef! 37 1 attat. 

Na thro ay wyneb oddiwrthif; ym mh 
ddydd bynnag y tralloder fi, Gollwng dy 
8 * aitaf. 

Vm mha ddydd bynnag y galwaf arnat ti; 
Ow 'rando {1 yn fuan. 


Canys 


V ſaith P/alm Penxdiol. 287 
Canys fy nyddiau a ddiflannant fal Mog; 


a.m eſgyrn a grinant fal goſgymmon. 


Deifiwyd fi fal glaſwellt, a'm Calon a 


4 wywodd; canys ebryſygais fwytta fy Mara. 


Gan lais fy nhuchan ; y glynodd fy eſcyrn 
wrth fy nghnawd. 

Tebyg wyf i Belican yr anialwch; ydwyf 
fal dylluan yn ei ymogor. 

Gwiliais; ac ydwyf fal aderyn y to, unig 
arben yr ty 

Fy nghelynion a'm gwaradwyddant beun- 
yd; ar rhai a'm canmolant fi, a dyngaſant 
yn ſy erbyn. 

Canys bwytais ludw fal bara; a chymmyſ- 
cais fy niod a'm deigtau. 

O terwydd dy lid a'th ddigofaint di; eithr 
wedi 'm codi i lynu, ti am bwriaiſt fi it 
awer. 

Fy nyddiau ydynt fal cyſgod yn cilio; a 
n2n0av ial glaſwelltyn a wywais. 

C11 tidi, Arglwydd a barber yn dragy- 
wilds wih goffadwriacth o genhedlaeth i 
Gentiedlacth., | 

11 a gyfodi ac a drugarhei wrth Sion; 
ys yr aner i drugarhau wrthi, iè 'r am- 
ler a delac th. 

Cblegid y mae dy weiſion yn hoffi ei 
Meini; a hwy a doſturiant wrth ei llwch 
ils a 

A'r Cenhedloedd a ofnant dv Eme di, O 
Aglwydd; awholl ſrenhinoedd y ddaiar dy 
goniant. 


Canys 


—— — —u—e— 


283 Y /aith Pſalm Penydio!. 
Canys yr Arglwydd a Adeiladodd Sion; 


ac ef a * yn ei Ogoniant. 
Efe a edrych ar weddi 'r Goſtyngedig ; a: £ 
ni ddiyſty rodd eu dymuniad. os 


Byddent y pethau hyn yn ſcrifennedig i'r 
Genhedlaeth a ddel; a'r bobl a greuir a {0. ng! 


liannant yr Arglwydd. ( 
Canys eſe a edrychodd o uchelder ei Cy. Arg 
ſegr; yr Arglwydd o'r net a edrychodd ar y 0 
dacar. heru 
I wrando ucheneidau 'r carcharorion ; ac 0A 
i ryddhau plant angeu. D. 
Fal y datganent enw er Arglwydd yn Sion; tio 
a i ſoliant vn Ieruſalem. 0" 
Pan gaſcler y bob] ynghyd yn un; 40 Cobe 
Brenhinoedd 1 waſanacthu 'r Arglwydd. Ca 
Attebodd iddo yn hyttynt ei Nerth : ; Mr. ac gar 
nega 1 m1 by chodedd fy nyddiau. | Ac 
Na chipia L ynghanol fy nyddiau; c dau. 
flynyddoedd di ydynt o Genhedlaeth i gen. Gog 


hedlaeth. 

Yn y dechreuad tydi Arglwydd, a a ſeil. AR! 
aiſt y ddaear ; a'r Nelvedd ydynt waith H. 
ddwylaw di. pw i 

Hwy a ddarſyddant, a thi a barhet ; 1 Acn 
hwy oll a ions {al dilledyn. 

Ac fal gwiſg 7 newidi hwynt, a hwy a ne- 
widiir ; Tithau 'r Un ydwyt, ath flynyd Wgeid, 
doedd ni ddarſyddant. Coſod 


Plant dy weiſion a breſwyliant; au had Wal a ſu 
hwynt a gyſarw vydiir * eee 1 
Oudus 


Gogoniant i' ir Tad, 
* Pal: 


aulit P/alm Pe nydto.. 289 


Pſalm CXXIX. 
OR dy ſnderoedd y lleſais arnati O Ar- 
ghrydd; Arglwydd gwrando fy llais. 
By dene dy gluſtiau yn yſlyriawl; i lef fy 
zghoſ yniad. 
Os crefhi ar anwireddau Arglwydd; O 
Arglwydd pwy a ſaif? 
| Oblegid gyda thi y mae Maddcuant, ac © 
berwydd dy gyfraith di y diſgwyliais am danat 
0 Arglwydd. 
, Difgwyliodd ſy Enaid yn ei Air; Gobe- 
ahiodd fy enaid yn vr Arglwydd, 
O'r gwiliadwriaeth foreuol hyd at y Ns ; 
Gobcithied Iſrael yn vr Arglwydd. 
Canys gyda 'r Arglwydd y mae Trugaredd ; 
ic gantho ſe mae am! Bi nedigacth. 
Ac efe a wared Iſrael; oi holl Anwire- 
dau. 
Gogoniant i'r Tad, &c. 
Plalim CXLII. 
A Rglwydd, gwrando [y ngweddi, rio glut 


eil 
5 im deiſyſiad, yn dy Wirion-edd; Er- 
| GUY 
"We lins fi yn dy Gy "Bl nder. 
„ Ac na ddos i farn ath u as; 0 berwydd ni 
chu ſtawnheir neb by w vn dy Oleg «1. 
Canys y gelyn a erlidiodd fx Enaid ; go— 


1 yngeiddioddd ly mywyd ar y ddacar. 

Coſododd ſi mewn ty w: viiwelt, megrs ' 
ua a ſuont feirw er vitalm ; a'm vipred ſycht 
wn Ing am danaſi iv hun, am Calon 1v«dd 


:Ofidus ynof. 


Ce Coeſials 


Y /aith P/alm Penydiol. 


290 


Cofiais yr hen ddyddiau, myſyriais ar 
holl weithredoedd ; ar weithredoedd 0 


ddwylaw y My fyriais i bs lau 
Lleduis ſy nwylaw attati; ſy Enaid (,1; 
attati ſal dacar heb ddwfr., O 
Erolyw fi yn ebrwydd O Arglwydd; pa. 
Pd fx Þ ſpryd. C 


Na thro dy wyneb oddiwrthil ; rhag { 
mod vn gyllelyb ir rhai a ddiſcynnant ; 
WII. 
| Par i mi olywed dy Drugaredd y hore, 
© herwydd y noti v Gobeithiaf. 

Par i mi adnabod y flordd y rhodiwyf 
oblegyd attati y derchefais fy Enaid. 

Gwared fi oddiwrth fy nghelynion, O Ar. 
olwydd. attati y ffoais; Dyſc i mi wnenthu 
dv ewy Ny s d1, canys ty di ydwyt ly Nuzy i. 

Tywyfed dy vſpryd daionus h i dir union 
deb; er mwyvn dv Enw O Arglwydd, ian 
By 6 vn dy Gyfiawnder, 

Doug IN enaid allan o drallod ; ac vn d 
Drug cedd diniftria fy nghelynion, 

A difetha pawb oll a gyſtuddiant fy Enail 
eblegit dy M as di ydwyli. 

Gogoniant i i'r Tad, &c. 

Antiphon, 
N. A- choſia O Arglwydd, ein Ado 
ni, na Throſeddau ein Rhieui niz: 
na wna ddial arnom am ein Pechodau. 


V Lian. 291 


F Litanti. 

Laudate Dominum in Santtis ejus. P/alm 130 

h. y. 
A ch vr Arglwydd yn ei Saint. 
Arglwydd trugarha wrthym. 
Chriſt cracks wrthym. 
Arglwydd trugarha w rthym. 
Chriſt gwrando ni. 
Chriſt gwrando ni yn ddaionus. | 
_ 'r Tad, o'r nefoedd, I rope | 
h1 
Nw 'r Mab, Rhybrynwr o'r Byd, I- 
prrka w1thym. 
Duw 'r Yſpryd Glan, TD ,L 
Trindod ſanfiaidd, Un Daw, 1545 l 
Hun. 
oY Santtaids Fair, Gweddia drofom H. 
. WW Santfiaridd Fam Duw, Guweddia dr olom 31h 
Sanctaidd Wöyryf o Wrrvion, Sed 
3 cn ui. 
r Sant Michael Gueddia droſom ni. 
S. Gabriel, Ce dN droſor * 
S. Raphael, ue dro/ OM „i. 
Chwychwi, 'r holl ant taidd Ange! wn; 
Archangelion, Gweddiwih troſom mn. 
Cinvychwi, * Graddau ſanstaidd oll, o 
prydlion bendigedig, Gweddtwoh troſom ni. 
S. Ioan Fedyddiwr, Gweddia dreſom 11. 
d, Toleph, 5 2 nt, | 
awvehwi, y Patria rchi dic, a r Prophwy- 
un Jaidd all. Gwedarweth u nt, 
. Petr, Ce dA drofom in, 

79 8. 


nai; 


* 1! 


92 Y Liiaui. 


S. Pawl, eddi droſom ni. 

. Andreas, Gweddia droſom Nite 
8. Iago, (Gorddia droſom nt. 

S; loan, Gweddra droſom ni. 

S; Thomas, Gwweldin drojom nt, 
S. Iago, Gweddia dr ofom nt. 

S. Philip, Greta droſom ni. 

S. Bartholomi, Gweddia drofom ni. | 
S. Matthew, Gweddia dr ofom ni. 
S. Simon, Greddia droſom nt. | 0 
S Thadèw, Gwedd:a droſom nt. 
S. Mathias, Groedaca droſom nt. | 


8 Barnah, Gweddta dro/om nt, ing 
S. Lug, G Hedda droſom ni. 8 
8. Marc, media dro/om ni. 1 
vychwi, vr holl Apoſtolion, a'r Elen. 8 
oviwyr ſantftaidd, Gweddimch room ni. | & 
Chwyc hwi, hall Ddiſcyblion ſanctaidd ci: 8.1 
II. rghvydd, Caddo C2 troſom n, Chi 
Chwychwi, y Gwirioniaid ſanctaidd OA 


Cweddiweh troſom ni. 
S. Stephan, Ge j droſom ni. 
8. Labenz Guweddia droſom nt 
S. Vincenti, Gwmedd:a dro/om nt 
S. Fabian a S. Sebaſtian, Gedi I 
Jon nt. 
S. Ioan a S. Paoul, Grrddimch tro om u. 
S. Coſmas a S. Damian, Gwedd: ic t 
2 
S. Gervaſi a S. Protaſi, Gwueddrwch !: 


Ne. 
(1 


} Litain. 


Chwychwi, y Merthyr: ſanftaidd Oil, 
Gueddiwch U 72 55%. 

S. Silveſter, Gweddia dr ofom nt 

S. Gregor, Gruedd1a 1288 Nt. 

S. Ambros, Gurdda 47% WW. Nt. 

S. Awſtin, Gweddia dro 2 „e. 

S. Hieronym, Gwed dia drofo i Ni. 

S. Martin, Gwedare dro/ n Ni. 

S. Nicdlas: Givedaia dr olſoum ni, 
| Chwychwi, El Ago bion a Ch. leiyddion [ance 
taide q Oh, (N ed, {1701 h {room 22. 

Chwy chwi, X Ari rawon, a r Dyſgawawyr 
anctaidd Oll, Gwedd:weon tro/om nt. 

5 Ants „II, N drojom 77. 

S. Bened, Gwedata dro/om nt 
Lier S. Bernard, Gweddta drofo 1 . 
| 8. Dominde Gued da 72 ofomm 777. 
S. Flrcanſis, Gweddia droſom 12. 
Chwychwi 'r Oſſeiriaid a'r Leſiaid ſanc- 
add Oll, Ge frofom Mt. 
Chwychwi, y Mynych a'r Meudwynon 
nftaidd Ol, Cweddiwh frojom ut. r 
S Mari Magdalen, Gereddia drfom ni. 
S Agatha, Pee 7 M ονν Ut. 
S. Lleuci, Gweadia A o/omm ut. 
S. Agnes, Guweddia droſom ni. 
Im MS. Cecill, Gwed:: droſomn ut. 
1 tr. Catharin, Greddta drofom I. 
. Anaſtaſia, Gwoddra d- ny. 
ch t! hwychwi, y Gwytyſon, a'r Gwed 1 
taidd Oli, Gueddiwh trolom nt. 


Cc 3 Chwv. 


54 
0 


2 94 Litaut. 


i Chwychwi, holl Seintau a Santeſſau Duy, 
| C\ vfry * „ge troſom Nt. 
Ey d-! drugarog wrthym, Arbed ui 0 A. 
3 vd cd. 0 
Bydd Drugarog wrthym, Gwrando nt 11 
alantonus O Argloydd. 0 
Rhag pob Drivg, Gwared nz O Argi@yal.” 
Rhag pob Pechod, Gwarcd ui 0 Ar, Lang, 10 
Rhag dy Ddigolaint di, Gwared nm O Ir 
alu ydd. 


Rhag Marwolaeth ddiſymmwth ac An. C. 
mharod, Grwared ni O Arg les wad. 
Rhag dichellion y Cythraul, Gwared u 
4! olwydd. 
Rhag lid, caſineb, a phob drwg Ewylhs 
Gwared 1 0. Irgluydd. 
| Rhag vipryd Godineb, Gwared ni 0 4: 
oluydd. 
Ichag Mellt, a Thymmeftl, Cr 4 
Arglwy 1dd. 
Rhag marwolacth Tragwyddol, G ware" 
O Ar gloydd. 
Trwy Ddirgeledd dy Imgnawdoliaeth anc 
taidd di, Gwared nt O Arg landd. 
Trwy dy Ddytodiad di. Gwared ni 0 
gd. 
Lrwy dy Enedigaeth di, Gwared ni 0 / 
4 541. 
Trwy dy Fedydd a'th Ympryd ſanCtaic 
Cuared ni O Ar, gd. 
Irwy dy Groes a'th Ddioddetaint, 624 
m O Arglydd, 7 


Ni \ 


Lilian. 295 


Trwy dy Farwolaeth ath Gladdedigactli. 
CH⁊ꝗd m O Arglwydd, 

Trwy dy andlaidd Adgy ſodiad, Gwared 1! 
0 4 300 ydd. 

T ry dy Dderchafael rhyfeddol, Gware nz 
0 Arg lu y dd. 

Trwy⸗ Day ſodiad yr Yſprvd Glan y Cyl- 
ſurwr, Gwared ni O Argloy, 1d. 

Yn nyvdd y Farn, Creed M O Arg ydd. 

Nyni, bechaduriaid, Aitolyown ar nat, 
Go TAPE 1 Nt. 

Arbed o honot ny ni, Attol;q un ar nat, | 
Gwrando ni. : 

Faddeu o honot i ni, Altol gun arnat, 
Gu rando nt, 

Teilyngu o horot 1'n dwyn ni 1 wir Benyd, 
Attol gun arnat, Gwrando nt. 

Teilyngu o honot reoli a chadw dy ſanc- 
tada Eglwys, Aitolygwn arnat, Gurando ni. 

Teilyngu o honot gadw ein Prelad Apoſ- 
tolic, a'r Graddau Eglwyſig oll, yn y Fly dd 
ſanctaidd, Attolygton arnal, Gwrando ui. 

Teilyngu o honot ymoſtiy ng Gelynion yr 
Eglwys Lan, Attolygun arnat, Gwrando ni. 

Teilyngu o honot roddi Heddy. ch, a gwir 
Gyttundeb, i'r Brenhinoedd a'r Tywyſogion 
Chriſtnogol, Attohgumn arnat, Gwrando ut. 

Teilyngu o honot roddi heddwch ac Undeb 
ir Bobl Ghriſtnogol, Altolygwn , arnat, 

Carando nt. 

Teilyngu 


—— 222 


296 Y Litani. 


Teilyngu o honot 1'n Cyſſuro, 1'n Nerthu, 
ac iD Cynnol ni 'n hunain yn dy Waſanacth 
ſanftaidd, Atte, arnat, Girando ni. 

Cylodi o houot ein Meddyliau ni, at hiras 
ethau Nefol, Aitoh own arnat, Grando ni. 

Rhoddi o honot ddavedd tragwyddol i'n 
Cymnwynaſwyr Oll, Atolyg.on arnaty Guran 
«0 Nt. 

Gwaredu o honot ein Eneidau ni, ac enei- 
dau 'n Brodyr, a'n Ceraint, a'n Cymmwyna- 
ſwyr, rhag Colledigaeth tragwyddol, Allah. 
gun arnat, Gurrando ui 

Teilyngu o honot roddi, a chadw firwythau 
'r Ddacar, Attolygun arnat, Gwrando ni. 

Teilyngu o honot roddi Gorphwys tra. 
gwyddul 1T Meir Fliyddion oll, Attolygwn 
arnal, Gu'rando Nt. 

Teilyngu o honot rn gwrandaw ni yn ddai- 
onus, Atol gum arnat, Gwrands nt. ; 

Mab Duw, Attoiygun arnat, Gwrands ni. 

Oen Duw, vr hwa wyt yn dwyn ymmaith 
pechodau 'r Byd, Arbed H, O Argluydd. 

Oen Duw, yr hon wyt 2 dwyn ymmaith 
pechodau 'r Byd, Gwrando ni 'n ddatonus 0 
Arglwdd, 

Oen Duw, yr hwn wyt yn dwyn ymmaitk 
pechodau 'r Byd, 1rugarha wrthym, 

Chriſt gwrando ni. 

Chriſt gu rando ni yn ddaionus. 

Arglwydd trugarha wrthym. 

Chriſt trugarhà wrthym. 

Arglwydd trugarha wrihym. 


Y Liane. 297 


Ein Tad ni, &c, yn ddiflaw, 
Ferſic. Ac na ddwg ni i brofedigaeth, 


Cy/-atteb. Onid gwared ni rhag Drwg. 


Amen. | 
V P/alm Gg. 
0 Dduw, diſgwyl arnaf i'm Cymmorth: 
Arglwydd boviha i'm Cynnorthwyo. 


Gwaradwyder a chywilyddier: y rhai ſy 'n 
ceiſio fy Enaid. 


* Dattroer yn eu hol, agwrident; y rhai ſy 'a 

7. Elly ſio drygau 1 1 mi. 

| Datiroer yn ddioed, gan wrido: y rhai, ſy 
zu n dy wedyd wrthif; Aba, Aha. 


Gorſoleddent, a llawenychent ynoti, y rhai 
125 oll a'th geiſiant di: a dywedent yn waſlad, 
un Mawryger ein Harglwydd, y rhai fy 'n Caru 
dy Iachawdwriaeth di. 

2 Eithr Anghenus a thlawd ydwyfi: O Dduw 

i c:nnorthwya fi, 
T; LIE nghynnorthwywr a'm Gwaredwr ydwy- 
anh 0 Arglwy dd nad Oedia yn hir. 

Fee ir Tad, ac i'r Mab, ac i'r Yſpryd 
aith Clan: Megis yr oedd yn y Dechreuad, ac 
50 03, a hob amler, a thros ocloedd Oelo- 
ed. Amen. 

ſer/. Cady dy Weſton, 

Cyfat. O fy Nuw yn Gobeithio ynoti. 

22 By dd di, O Arglwydd, yn dwr o Ga- 
dernick i ni. 

7 „ Rhag wynch y Gelyn. 

17%. Na thyccied y Gelyn yn ein herbyn. 

Cy/at. Ac na fydded Gallu gan Fab yr An- 

wieedd i woeuthur Niweid i ni. Ver/. 


— —— — 


V Litani. 
Ver/. O Arglwydd na wna i ni yn Ol ein 


Pechoday, | 
C/at. Ac na thal ini chwaith, yn ö! ein 


Hanwireddau, 
, Gweddiwn tros ein Eſcob pennaf, 0 
Ei Enu. 


CyZat. Ein Horglwydd a't Catwo, ac a rod. wn, 
do Iach hoedl iddo, ac a1 gwnelo yn Dde- * 
dwydd ar y Ddacar, ac na i traddodo i ewyllys 
ei E lynion. Dr 


Verſe Gweddinyn tros ein Cymmwynaſwyr. Ml **! 

Cy/at. Teilynga, O Arghwydd, er mwyn dy 
Enw di, Roddi bywyd tragwyddol ; 1T Thai 
oll a wneuthant Ddaioni i Ni. 

Ver/. Gweddiwn tros y Meirw flyddlon. 

C:/at. Dvro Orpiweys tragwyddol iddynt, 
O Arglwydd; a difeleiried arnynt y Goleuni 
dibaid. 

Fe /. Gorphwyſent yn Heddwch. 

Cat. Amer. 

Fer/. Tros ein Brodyr ſy 'n Abſennol. 

Vat. Cadw dy Waſanaethwfr, O F. 
Nuw, yn Gobeithio ynoti. 

777 Danſon gymmorth iddynt o'th L 
San&aidd. 

(Mut. Ac o Seon, Amddiſſyn hwynt. 

Fer/. O Arglwydd, gwrando fy ngweddi. 

Cat A level ſy Lief byd Attati, 

Gweddtun 
Dduw, i'r hwn yn mac 'r briodol Trugar: 
bau vn waſlad a Madden: derbyn eit 

Gweddi goſtyngedigmal y gollyngo hy nas 
trug 


Y Litani. 


trugaredd dy Ddaioni nyni, a'th holl wei— 
fon di yn Rhydd; y rhai mae Cadwyn eu 
au pechodau, yn eu Rhwymo yn Gaeth. 

Givrando attolygwn arnat, O Arglwydd, 
Gweidiau dy Ymbilwyr di, a Maddeu pe— 
chodau y rhai ſy'n Cy fleſu 1 Ti; mal y rhod- 
let yn yr un modd Faddeuant i ninnau 'n 
drugaroz, a Heddwch. 

Dangos i ni yn ddaionus, O Arglwydd, dy 
Drugaredd annharethadwy : fal a'n Rhydd- 
beit dan un o'n holl Bechodau, ac a'n Gwa— 
redit ni oddiwrth y Coſpedigaethau a Haed- 

daſom am danynt. 

Duw 'r hwn a ddigir trwy Bechod, ac a 
Heddychir trwy Benyd; Edrych yn druga- 
og, ar Weddiau dy Bobl oltyngedig ; a 
thro fllangellau dy Ddigolaint oddiwrthym, 
7 rhat yr ydym yn eu Haeddu am ein Pe- 
chodau ni. 

Hollalluog tragwyddol Dduw, Trugarha 
th dy walanaethwr ein Eſgob pennaf (Cle- 
ent / ac yn ol dy Ddaioni cyfarwydda ef i 
dd Iachawdwriaeth tragwyddol: fal trwy 
Ras di, y chwenycho ef yr hyn ſy gym- 
eradwy ger dy fron di, Ac a' Cy ſlawno 
tholl Nerth. 

1 Duw, o'r hon y goſerant ewyllyſiau ſanc- 
eee ee nghorion iawn, a gweithredoedd 
on; Dyro 1th weiſion yr Heddwch hwn- 
1 ni ddichon y Byd ei roddt; fal gan ſod 
Calonnau yn barod, i gadw dy Orchym— 
non di; ac ofa y Gelvnion wedi et 
dynnu 


| 
| 


300 Y Litan:. 


dynnu ymmaith oddiarnom, y byddant yr 
Amſeroedd trwy dy amddiflyn di yn Hed. 
dychol. 

Lloſga a than yr Yſpryd Glan ein haren. 
nau. an calonnau ni, O Arglwydd: fal a 
gw aſanaethom di a chorph diwair, ac a cha. 
lon burlan. 

Duw, Creawdwr, a Rhybrynwr o'r hol! 
flyddloniaid ; Dyro i eneidau dy waſanae- MW 
thwyr, a'th waſanaeth-ferched ryddhaad gu H 
holl bechodau ; mal trwy oftyngedig weddiau 
duwiol y caffont y Maddeuant, a ddymuna- MW. 
ſant bob amſer. mug 
| Blaena n gweithredoedd ni a'th ſan#taii! 
Yſprydoliacth, a chanlyn hwynt a'th ddaio- has 
nus ymgymmorth, Attolygwn arnat O Ar 
glwydd; fell y dechreuo pob Gweddi a Guwe- 
ithred a wnelom, o honoti; ac wedi dechrey 
gorphennent trwoti. 

Hollalluog tragwyddol Dduw, 'r hwn wii 
7 Arglwyddiaethu ar y byw a'r meine 


efyd, ac yn Frugarhau ar bawb o'r ſaw! wif,” G 
yn rhagwybod trwy eu Flydd a'u Gweithredf” 7 
Y At 


y byddant o'th Eiddo di; Attolygwn ang. 
yn oftyngeiddlawn, tros y rhai y bwriadaſonf* © 2 
dywallt ein Gweddiau, yn gyſtal y rhai ng" 
'r Byd hwn yn eu dal etto yn y Cnawd, 4 
rhai wedi eu dioſg eiſoes o'u Cyrph, y mae! 
Byd y ddaw yn eu Cynnwys, Gael o hon 
trwy gyfrwng yr holl Seintau, o drugarec 
dy Ddaioni, Faddeuant genniti o'u holl Bt : 
chodau. Trwy 'n Harglwydd Ieſu Gln <6 


Ccucddian ar 201 


dy Fab di, yr hun gyda thi iy'n by ac yn 
wrnaſſu ya Undod yr Yſpryd Glan, Un 
Duw, tros oe ſoedd Ocſoedd. Amen. 


Gueddrau duwol 1'w dywed;d ar ol y Litam, 
negts y bo 'r Amer a'r Arfod gennych.. 
Gueddi dros Eglys Duw. 
[[ Ollalluog a1 bragwy ddol Dduw, yr hen 
a ddatguddiaiit dy Ogoniant i'r Cenhed- 
each oll yn Ghriſt; Ac lleſa gweithredon dy 
Drugaredd, mal y parhaed dy Evlwys lan ar 
11 I try 'r Boyd, mewn dianwadal ſv dd, 8 
Nes o'th Enw di; W leſu Chriſt ein 
* 1ugwvydd, Kc. 
= Gweddt dros jr EG 1b frond. 
** Dduw ! Bugail, a Liy wydd or Fydd- 
meV. joniaid oll; o'th drugareid edrych ar 
onaid © oth drugaread edrych at 
waſanaethvdd Clement, yr hn a ofodailt 
| Bennadur a Bugail pennal ar dy Lglwys 
n Gatholic; s Cantatth: attolygwn arnat, 
o luddio 'r faw] ydynt tan ei olygaeth Ci, 
y Air ac Ec am! pl; tal y gallo fe oyda r. 
c gw my nowyd :dilo; ddy{od i'r by wyd 
my ddol ; I rwy 'n Horghvydd, &c. 
GCueddi dr os pob gradd or Tgινpq [UF 
Ollalluog a thregwyado] Dduw, ne Lan 
Ypryd yr bwn y ſanfteiddicr ac 1 ty W- 
ether cylan Gorph yr Evolwys G. atholic ; 
rando, attulygwn. arnat, ein 2 eddiau 
mpeiddla wn dros ngb gradd, cyllur, a 


D a L 


1 W 
nein 
un 
thred 
1 And 
\daſon 
al My 
wd, - 
v mat! 
hon 
ugales 
nol „ 
1 Gin 


— 


PL emryw Achoſion. 


galwedigaeth Eglwyſig, fal trwy ddawn dy 
was v gallant i gvd oll yn eu hamryw fwyd. A 
dau dy Waſanaethu di yn flyddlon, mewn hs 
Undeb, Heddwch, a gwalladol Gariad: Troy rl 


'n Harglwydd Jeſu Ghriſt. Amen. — 
(Gueddr: dan un * Der 
Diuw ! ein Noddſa a'n Nerth, teihn Ml 1.c 


wrando duwiol weddiau dy Eghwys; Ty- 
dier lvu wyt Awdwr pob Duwioldeb ; ; a chi 
niatia i ni gael mewn gwirionedd yr hyn H 
vdym vn ei Glen mewn Flydd: Trwy 'n Har. 
glwy dd leſu Ghiriſt, - Amen. 
ee ,t yn erbyn Erlidwyr yr Egluyt. 
FY=byn, n, attolygaf arnat O W dd, gef 
diau 'r Eglwys, ac o'th drugare; ad Nin 
arr dy ddigolaint vn ein erbyn ni; fal wel 
ſymmud poh Adlyd ac Amryſuſedd odd; 
wrthvin, y g. allem dy waſanaethu di mew 
diogel Rydd-did: Vrwy 'n UHarglwydd leh 
& c. 
weddu am gymmorth vn erbyn Anff ya 
natd. 
1 Dduw, yr hwn nid ydw 
vn coſio anwireddau r ſawl a ddychw 
Jan attati, onid oth drugaredd dwyt | vn 
rantlaw eu lléf a'u deigrau; drych meu 
4::{hir1 ar y Temlau ſanctaidd a halogir) 


Dyrc 
dan 1 
redd 
wy) 
Gliril 
Uu 
H< 
wen 
lawr 
udir, 
dddiwr 
ynga 
dd \ 
gyfeil 
Unde 


tc. 


uwvlaw 'T Anſfyddloniaid. ac ar helbul ca 05 
Aix ddefaid dy Gorlan. Cofia 'r Etifeddia 00 
a brynailt trwy Adineuad o werthfawroc * 


Waed dy unig Genhedledig Fab: Goα² gare 
Winllas a blannaiſt, ac ymddifſyn hi mn. 


Creddian ar 30g 


dy y Baedd gwyllt a dorrodd i mewn, ac ſydd 
d. yt amcanu ei hanrhbeithio 'n W r Neftha 
wn BF chai ſydd yn Hafurio ynidrli a'th Ali, a gan 
Y Wl rodd: ddynt oruwchafſiaeth ar cu Gchynion 
Imma, Per iddynt fod yn Feddianwyr 0th 
Deyrnas ar Ol hyn ; Trwy 'r vn At lw y dd 
"9 leſu Ghriſt, &c. 
Ty: Gweddi dros jr Helbulus. 
ch. Holbelaeg wragyddol Dduw, Ciffer v 
Gofidus, ac Atteg » trum-lwythog ; 
Har: Dyro gluſt i Weddian 'r fab a alwant arnat 
dan un Trallod, fal wedi caſſuc! dy Druga- 
5 redd di yn ö en Eifiwed, y rroddir eu Galar 
Iwynt i Lawenydd: Tiwy 1 Harglwydid Iofy 
Ohriſt, &c. 
Gweddr d ros Hlereticciaid a M miecidid. 
Fe. og tragwyddol Diduw, ve bwa a 
Achubaiſt pob un oll, ac nid wyt vn 
wennych i neb un fol ar Goll; Fdiych 
aur yr dy Rad ar vr Encidau hynny 4 
ludir, trwy hocced y Cythran}, 1 grwydro 
diwrth y wir Flydd, a't Lan Eplwvs; Te 
ynga ſymmud pob annouwiolkdet Hereei te- 
add oddiwribvat, Cyflroa caionmuu wr luv} 
ovfeiliornant i Edifeirwch, a dychivel lwvynt 


mes Undeb dy wirionedd; Irwy n argent. 
logit Me. 

ul cal Cneddi dros yr Iddewon au, udien. 

eddn Ollalluog tragwyddol Dae, vr hwn ned 


wyt yn gyrru vnn aith BY Werth dy 
Iugaredd lef an ſſyddlondeb yr Iddewon; 
wand 'n Gweddian a offi vminwn 1 14 dras 


Ddsg ddal- 


304 enryy Achofion. 


ddallineh y bobl hynny; fal. wedi bôd Go. 
lean: dy wirioneda, Chriſt ein Harglwyd:, 
yd wybodus ide lunt, y Gwaredir bwynt 0 [ 
Tywvllwch; T ry 'r un Arglwydd, &c 
CGaveddt aros y 1 "agamuatd, 


Ollatluog tragwyddol D. luw, 'r hwy . A 


wit bech vn chwenychu . eth 


chaduriaid, ouid eu By wyd bob ainfer ; 0) FY 
hynawſedd derby em Gweddi ni, a Gwared 155 
y Paganiaid oddtworth pob Eidlol- Addoliaet 57 
neu Gau-Dduwiacth, a chynnulla hwynt! 15 
Fegehvvs bÞvi's lan. er moliaut a gagomniam f hy 


Eu di; Trwy 'n Harghvydd, &c. 
Cruidat mewn anjer Ik /cl. 
 Diuw, r hen wyt yn goſod teriyn} 
Ryleloedd, a thrwy gadernid dy Nawdd 
vdiove yo gorfod gwithwynecbwyr Y rial a by 
derant yaut, Cynnorthwya dy Weiſion. 
rhain d dd lilril calon a ymddiſregaut dy Dru 
gare dd, fal wedi goreſgyn crevicnd eb cin 0 
nion Ill, y gaen dy ' glo:itort di a Diotud 


arnat, 


f 
buf 


ethau 


diorplueys: Trwy 'n EI agiwydl d. &e. of 
Cue, erbjn » Pagamaid a'r Twrcauail 12 
1 Ollalluog a thrag: wy: lol Dduw, yn nw F-; 
law r hwn y mac galiuaedd Publaed d, . 
* W, G: 
braint Teyrnaſoedd; Tuedda 'n ruadiaw! 1 
borth a chynn rihwy v5 hriſtnogion, ll 11 
diyilir ac v malunir y Paganaidd a'r May O4 
netangid b Bovl a Ymdiriedant vn cu cre fea 
londeb cuhan trvy gaderntd dy Dielicula 4 d 
r 
Trwy 'n Uarglwydd, &c. 8⁰ 
7 pechoc 


IWofid; 


Beau ls 1 ar 36 


edi am HWedduwch. 
Dy V., o'r hwn y goſcrant Ewyllyſiau, 
&C 209. 
Gredat ar amfrr Newmn ar Coniyn. 
Tlolygwn arnat! () Arglwydd, Caniatia im 
ddiben ein Gweddian, a gan dv lol TN 
Vit os. Tr ym» N y Couvyn ar Ne- 
wyn yn gwbl ol] oddiwnh dy weilion; ſal y 
ſ\nment ac yr adwaenent dynion yn en WP 
lnnau ſod y cyiryw golbedigaethau yn goletu 
oth Ddigoſaint, ac yn dy Drugaredd yn cin 
Gadaw ni: Irwy 'n Harylwy dd, &c. 
aeddt am Law. 
() Dduw, yn yr Hwn vr ydvm Ni yn byw, 
yn ſymmud, ac yn Bod; Attolygwn 
mat, Caniattà i ni gymmedrol Lani {al gau 


oa 0 ddigon cyſrannog oth Fendithion am- 
"1, erol, y gallem gvda mwy 0 hyder chwenychu 
Dia thay tragwyddol: Irwv 'n Herglwydd, &c. 
in de Gwead: am Hin dda. 
01A Wrando 'n gw cddiau goſtyngedig O Ar- 
2 glwydd, a theilynga 1'th wetlion y Bendith 
cidid Hinon, neu o 4 yd 1cg; fal y dichon i 
nm, y rhai a gyfiawn goſpir am ein pecho- 
edd, u, Cacl oth Addfwynder ein Diddanu: 
Aten my 'n Hargluydd, &c. 
5 10 Gwedai yn amſer Traliod. 
- + WWJOllalluog Dduw, na ddiyſtyra dy Bob! 
cl [yd yn Galw arnati yn cu Trallodau; 
1c" Wd er gogoniant i'th Enw di, Madden iddynt 
5 pechodau, a Gwared hw ynt o'u nelbulon 


Coſidion oll: Tru y Ieiu, &c. 


Dd; 


( eau 


306 amryuwu Achnjton. ; 
Cu d. i am faddeuant hecſicaU. 
Ddauw, 'r liwn nid wyt yn liyiu nag vn 
gwrthod neb, onid a dd; -huddlir try 
Beny d, tuagat y pechaduriatd g. yal: E. yl 
Vn n ar weadiuu dy weiſion, fal try vd 
Dre garedd y Maddeur ein pechodan, = A 
nertbir 1 1g (lawn! dy Orchymmynion; Tra 9 
. Har glwydad, GC ; 
u, yn erbyn Profraigacthau. 
C3 Daduw 'r hyn wyt yn cyfiawuhau y dry- 
gionus ar dihir a Edifarhao, ac nid u \t 
vn deen Marwolacti un Pechadur; Attoly. 
gen yn oflynge— lig ar dy Fawrhydi di. vine. 
diffon dy v eifion a hyderant yn dy Drugaredd 
"th neſol Ris, a chadw bwynt Yi ddibaid tan 
5 god dy Adeinydd a'th Nodded, fal ar bob 
amle TVS: waſanacthent hwy di, ac na walanc 
neu ddidoter nwynt boch oddiwrthit trwy un 
karte Trwy 'n Harglwydd, &c. 
wel ldi dros y rhat [dd ar en Taith. 
vi randlo 'n gweddiau, O Arg! wy dd, yt 
hu 5 2 oforlailt dy Angelion UN cad an 
koll Lot Frau; Gwerſvilent trwy dy Orchyr.- 
mon diryon a phob amſer 0 amgy Ich oayict: 
Byd: led dy Lan Yſipryd i dvwvs, ac 1 poſts 
wyddo dy weition, y avi hwu a phob ane 
yn y ſſyrdd, a ryngo ſodd i Ti; a bydded cin 
Jaith vn Ilwyddiannus, a diogel, dyro rl . 
9. b 1m, ac ymmyſc trocon a phe yglon cin 


Taith, an hol Helyn it, Bydd di 'r hwn vs 


17 
4 1 
FY W ad 


47 


01 


A, 


' p 5 1 
H wedatau an amYYw Ac 10/10. 307 


Firdl, y Gatrionead, ar Dyund, yn Borth a 
Civanvrial: wy 1 ni; Troy *bG Harglw y ld, 
: Ke. 

8 Gredde aros x Clitfion. 
| Holes, tragwyddol Dduw, 'r hwn wrt 
# Iachandwiiaeth gwalladol y Flyddloni- 


ad, Gwrande ni yn attolwg cy mmorth dy 
Dad tos dy \W as (neu dy Forwyn! 
Clit, fal wedi rhoddi o honot lechyd iddo 


v. dracheſn, y rhodd: U yatel Ddvlch 1 tithau yn 
vt dy Lgluys: Trwy u Harghvydd, &c. 
72 GCueddi mewn Blinder peckod. 


4. Augos 1 l * ddaionus O Arglwydd, &c. 
dd nge 0'r blaen, 299. 
an Gweddi dro pechaduriad. 
| Wrando, attolyg gun arnat, O Arglwydd, 
FI &c. megts or luen, 2909. 
Gwedd? lros 3 Byiw. 
* n allan 1'th FIydd! oniaid, O Arglwy dd, 
adehenlaw dy nelo] Nerth; fal y e . 
di au hull Galon, ac y derbynent o th Dru- 
garedd di pa beth by nag ſydd yn anghenthei— 
diol iw Cyſlwr: Trwy 'n Harghwydd, &c. 
Gwedd: tres Hu, a1 xj © fg 
H Ollalluog tragw) yddol Dduw, &c. megts 


o'r blaen, $00. 


5 V. O Arglwydd gwrando ſy ngweddi, 

Ads At. A deued ly Llet hyd attati. 

ein V. Arghyydd tirion gwrando ni yn ddai- 

i -f Onus, 

2 At. A bydd yn borth a chynnorthwy i ni. 
Amen. 


Guweddiau 


308 Grreddian am rhad 


Gweddiau i ddeiſyf Gras yr Yſprvd Clan. 
* Emyn. ani Creator Sprritus. 


EBR E, did danwr yipry fa: Ut, 

Goſwva 'n ſwyn, calonnau "th Blani, 
A llenwa hy ynt a h nefol Rad, 
Creawdr newydd Gread, 


Dyre, cy{ſurwr Ylpryd Non, 
Dawn gorachel Duw tirion, 
Fiynnon fiydd, gobaith, cariad, 


Eli 'r enaid, rhad Penllad. 


Saith dy blyg dawn Tyred o'th Rag, 
Nertha 'r gwan a'th Dadol {wynas, 
Tydi wyt Addewid 1awn Dad, 
Awdwr docth Areithiad. 


Golcua gwy 1 givann ſynhwyray, 
Tro gariad i'n calonnau, 
Cry fhà wendid ein cnawd breuol, 
Rho nerth dy ras yſprydol. 

Gyrr i flo y Gelyn g'lanas, 
Dyro hedd 1 blant a Deyrnas, 
Fal trwy ddilyn Chriit ein Blaenoy, 


Sy n arwain i'n Y mogor. 


Par i. 1'n Gred o'th wirioneddau, 
Ac a'n Flydd cyTuna 'n Moeſau, 
Er adwen rho dy hun i Ni, 

Y Tad, a'r Mab, un Duw Tri. 


I Dduw 'r Tad, uchelglod heddyw, 
Ac i'r Mab, cyſododd yn fyw, 
Ac i'r Yſpryd Glan bid Urddas. 
Tros oeſoedd oll; bid Addas. Amen, 


N. 


V. 


. Eweddtau duwiel. $09 
V. Auſon allan dy Yſpryd, a Chreuir 


hw? \ Int. 

At. A thi a Alnewyddi wyneb y ddaiar. 

V. O Arglwydd gwrando fy ngweddi. 

At. A deued fy llef hyd attati. 

Gweddiwn. 
Diduw, 'r hwn a ddyſgaiſt calonnau 'r 
Fly ddloniaid. a llewyrch vr Ylpryd 

lan; Dyro i ni yn yr un Yſpryd, ddeall y 
pethay [y gyfion, a Llawenychu bob amſer yn 
ei Ddiddanwch ef. Trey 'n Harghydd 
lelu Ghriſt, dy tab di, r wen ſy'n byw ac 
y.1 tey rnaſu gyda thi, yn U ndod Yr Y (pry 4 

Jan, Duw, tros holl otiocdd Ocſoedd. 
Amen. 

O Dduw, ir hwn mae peb Calon vn a— 
gored, pub gwyllys yn byipys, ac ir hon 
nid ocs un Dirgelwch yn anwyvbod + Pura 
netdyliau n Calonnau ni, trivy yfprydo- 
lacth yr Yipryd Glan; ſal y galhen dy Ga- 
ru di yn. Luan gwbl, a'th Clodſori di vn 
dello ng: Troy n Harglwydd Ieiu Grid, 
jr ln gyda thi a'r un Yipryd Glan, &c. 

| Guedlt dros ein Crraikt. 
Diuw, 'r hon truy Kas o'r Y! ipryd 
Glan, a ty welltaili douieu Cariad i 
filgnnau 'r Þ ty dat aniaid; Dyro 1th weiſion 
deu n vynion, m Enuch y di a Utd- 

4 drojtynt | tron y rhain vdym yn ymbil 

be garedd, Iechyd meddwl, a Chorph ; 

| Y carent di a'u holl Nerih, ac y Cy —_— 
ben ay eithat Serch, y pethau a ſont yn 
g\ 1» 


S Hẽeddiau dumol, 


30 


ymmeradwy, ac yn rhyngu bodd 1 ti: Trwy 
n Harglwydd leſu Ghriſt, yr hwn gyda thi, 
a'r un Yipryd Glan, &c. 
Grweddi tros ein Gelynion. 
Dduvv, LO Heddwch, a Cheidwad 
Cariad ; Dyro heddwch a gwir Gariad 
yn hofl Elynion ; Caniattà faddemant iddynt 
o'u holl bec hodan, a gwared ni rhag eu Di- 
chellion + Tiwy 'n Hargheydd leſu Ghriſt, N 
&c. 
Gur i yn erbyn Meddylau drug. . 
1 Ollalluog a Thirionaf” Dduw, yn dy 
Drugaredd edrych arnom, a gwrando 
'n Gweddiau : ; Gwared ein calonnau, rhag 
profedigaethan meddyliau drug; fal y gwne⸗ | 
lid ein Eneidau yn brefwyllod teilung 1 


Yſpryd Glan: Trwy 'n Harglwydd leu lal 
Ghriſt, yr hon gyda thy, ar un Ylſpryd Ch 
Glan, &c. Gh 
Cu edi am Bar iad. thi 

Oel 


D* Tirion, yr hon wyt yn peri bod, 

peth yn fuddiol neu leſol i'r rha 
a'th . di; Tywallt i 'n calonnau, ddi. 
halog ſerch o'th Gariad di; fal na wid 
trwy un profedigaeth, y cylryw ewyllylchy: 
ant, a hanodd o'th ſandtaidd yſprydoliaeth: 
Troy n Harglwydd, &c. 

Gweddz am Oftyngerddrwydd. 
UW, r hwn wyt yn gwrthwynebu T 
Balch, ac yn rhod; li gras 1'r Goſtynge 


dig: Caniatia i ni 'r Rhinwedd o wir Oftyn- r 


geiddry yed, Dull o's hon a roddodd dy ung -d 
gots 


Dioluch am bob bendith. 311 


genedledig Fab ynddo 'ihun, i'r F ſyddloni- 
ad; fal na cap en byth dy ddigofaint, yn 
ein erbyn trwy Falchder, onid yn hytrach, 
y derbynem doniau dy Ras trwy Ufudd-dod : 
Trwy, &c. 
Gredd! am Amynedd. 

Dduw, 'r hun trwy oftyngeiddrwydd dy 

unig-genedledig Fab, a ddrylliaiſt balch- 
der vr hen Elyn; Par i ni Attolygwn arnat 
Alw i gof yn fynych, yr Hyn a Ditoddefoedd 
El. yn addſwyn droſom ni; fal trwy 'r an- 
graiſſt o hono fe, y goddeſem pob Adſyd, 
ay wewn Amynedd : Trwy 'n Harglwydd, &c. 

GE Adi am Ddiweirdeb. 
12 a than yr Yſpryd Glan ein Aren- 
nau ni, a'n Calonnau, O Arglwydd; 

lal a gwaſanaethem di a Chorph di wair, ac a 
Chalon butlan: Trwy n Harglwydd Iew 
Chriſt, yr hwn ſy'n byw ac yn teyrnaſu gyda 
di a'r Yſpryd Glan, Duw tros holl oeſoedd 
Oeſoedd. Amen. 


derb Em 
idm 


'aeth Emyn S. Ambros a S. Azw/lin. 


Te Deum Laudamus. 


\obu T! Dduw a folwn: Tydi a gyfaldeiwn yn 


ynge Arglwydd. 
Oſt * Ro bol ddaiar, a'th fawl di y Tad tragy- 
un. del. 


ger | | A U d at 


- D Co 
q - y 
- 


318 Diolwck am bod bendlith. 


Arnat ti a llefa 'r holl Engylion ; y Ne. 
ſoedd, a'r holl Nerthoedd o'i mewn. 

Arnat ti a Vela Cherubim, a Seraphim, a 
lleſery dd dibaid. 

Sant, Sant, Sant, Are zlwydd Dduw Sa— 
baoth. 

Neloedd, a daiar, ſydd yn llawn; o fa: 
redd dy Ogoniant di. 

Gogoneddus gor, vr Apoſtolion ; a'th 
fawl di. 

Moliannus nifer, y Prophwydi ; a'th {el 
di. 

Cannaid lu, y Merthyr; a'th faw] di. 

Vr Eglwys lan, trwy r holl Fed; ach 
Addef di, y Tad o anſei— Arol Fawrecde . N 

Dy anrhy deddus wir; ac unig Fab, 176 

Heſyd yr Yſpryd G! 7 V Did. lane 4 

Ti Chrilt, yw breoin y Gogonient ; : gra 

Ti yw tragwyddol Fab y Tad, I 

Pan cymeraiſt arnat w aredu r Dyn; ni H 
ddiyſtyraiſt fru y Wyryf. 

Pan gorchfygailt colyn Angeu ; yr «corait e: 
teyrnas nel i bawb a Gredant.. ol F 

T1 ſydd yn eiſtedd ar ddeheu-Jaw Du, 1 Wt 
gogoniant y Tad. 

Yr ydym ni yn Creda mae Tydi a dy 
yn Farmer arnom. tent 

Gan hynny yr Attolygwn i Ti gynnorthwo at 
dy Weiſion, y Rhai a dry naiſt a'th weith gh 
fawr Waed. 

Par iddynt gael eu cyfrif gyda th Sai; 
yn y Gogomant trigvwyddol, 


Dioluch am bob benduk. 313 


Arglwydd cadw dy Bobl; a bendithia dy 
Ftiſeddiacth, Llywodraetha hwy ; a derchaſa 
bwy yn dragywydd. 

Beunydd a beunoeth a Bendithiwn di. 

A chlodforwn dy Erw u byth, ac yn oes 
Oeſoedd. : 
. Teilynga Arglwydd; ein Cadw y dydd 

nen yn ddibechod. 
h hrglwydd trugarha wrthym ; Trugarha 
wrthym. 285 
G Arglwydd, bid dy Drugaredd arnom; megis 
r im yn Yaddiried ynoti. 

Arglwydd, ynoti 'r Vmddiriedais; Na 'm 
evaradwydder yn Dragywydd. 

V. Bendithiwn y Tad, a'r Mab, ar 
\pryd Glan. 

At. Clodforwn a Mohannwn ef yn dra- 

ery dd. 


Gweddiwn. 

m Hennes Dduw, o drugareddau 'r hen 

: nid oes Nifer, ac o Hacliom 'r hon 

oral Wie tryſor anfeidrol; Diolchwn i'th dduw- 
: e Fawredd, am y doniau a roddaiſt yn 

„ ech ini; Gan ymbil dy dragaredd bob 

= 30 wer, nal Adawit Ti mohonom, yr hen 


EAT HD caniattau gweddiau, 'r rhat a ymddi- 

tent yn _oftyngedig ; Onid cyfarparit ni 
«wo WES #f y Gwobron tragwyddol ; Irwy 'n 
ri 


Wert apiwydd, &c. 


: Saum; Le 6 LN 


314 Gi eddi holla: I, Oc. 


Guedd! holi/awl an boh peth ang hc: / et Gol 1 
Tichawdniianth., 

Fv Nuw, yr wvl yn Creda vnoti, er 

bynny chwaneg a fy Ffydd; yr wil un 


Gobcithio li. etto cry ha ſy Np ob ati! ; 
yr wyf yn dy Gain di am holl galon, eng 


halac = „ Nghariad, a dyſe i mi i'th Gary 
<1 beunvdd m- wy a mwy ; Mae 'n etiſar gen. f 
gif o izion fy ngh alon i mi 'th Ddizio 4 4 
6.101113 Dau. ond etto cv nnvdda fy F:. of 
ir: neh, ac amlha ty nolur calon ain y nhe- MY; 
challsu. * 
Yr wal ly Addolt di, megis prif Au. " 
dur 1 1 wy i, vr wyl yn dy Awydd du d, A 
nibgis fo; Ni den olaf; vr wk vn Tho! il. 
diolch ii., megis i'm dibaid Fadwr, an * 
af, 


bewryddol Gommwy nalwr ; Yr wyf vn cif + 
farch, ac yin Galw arnati, megis ar fy An * 
ddifiynwr, ain Cena) penn; af 

5 el Da uw, byddcd wiv gennit, in 
cylarwydao atn Ddoethioed, im attal, 2 /, 
Gyſiaw, der, i'm cyſſuro, a'th Drugares! 
i'm amdelittyn a'th Allu. 

Yr wyl vn dym no Cy ſſegru ſy hol] fed 
lian, ociran, oweithredon, a'm goſidion! 
iti; i'r diben lion, fal o by 1 allan, v ga 
echte! am dani, Heſaru am danat!, ges 
It ion rot!, a diode lf bb alte er dy run 0 

Aro!wythl, vr wyt vn dymuno bod | 
Ewilles di, vm mhob peth, o achos me 
wills di yu, ac vn y modd vr wy! 
RW JJ. 1. . 

w , f 


- 
6 edd; 5 70 N 7 4.9, 
» TLC 2, t,. 315 
i Aitolvgal arnat oleno fr Nea!!, ! 
Ngwyilys, i buro fy Nghorpl, i { 
er 0 Enaid, 
vi O ty Nute, dvro 1 mi Neith { ddt vg fy 


i 


Ennvn fy 


alete nde 


* 
uy meiau. neu i dds ucklo in Cornwe cen, 
A | orchivgu [ly m Profeeigantt an, i porvddu 
all bolt ivm A+ ww va, 14 TAY b 1 wh 0 8 WA. Cr 
zen: * imme eddaa, 5 VI. 4445 15411 Can. ; In 
) bo Re ; 
. : lemon 8 nglalan, a tber brech uh 
Ames Dino eli; a Challe) m-Cuoidau A 

thartad on Cy ui dg. de u din yo i 30 # 
Nu. adus Par i mi He e b i ai. 15 
y * in Ulna! Fa Pemactlinid: 1 0 Wiz Tel ein 
oY ay Hoi. 8 22 444041 1121 Ceraint, n 
1 a : 


1 4 fl i orfed Gadinech, fu 
role WV IAH er Cnawel; Cy 
, tren Elnion, Digoſaint, trwy Dirne! 
ernie neu re trwy Daawio lte! 


a tl 1 3 1 
l, | Due! oll. Hucg, Par i mi fod yn buy hy 
Eten 


Anturion; vi galonnog mewn FPery- 
\ fob 2, Fa oddlefus mewn lLelbulon, ac vn 
Elen "YC MEWN Llwyddiant; f 
(10100 Nn % ar un amſer, anghoho olly lin 
7 eth, ar fy nowerdian; Cynmiedyy! 
u, rr bredian Bud. Nano 


z ylion, 4 dianwadeleddd wn fy 


s mas yd, Golcua fi; a'th Yſzrvd fa. 


wu! 


gdw Cydwy bod lan, Vn gig 


111 ul, 


416 Cynghorion i'r Cleiſion. 


mul, Ymddiddan gweddus, ac Ymarweddia! 
Crelyddol. 

Cynnorthwya fi bob amſer, i ymegn; 
Ily wodracthu ly Natur alreolus, ac 1 orelyyr, 
gormeiſo t' Anian ygredig; i gyfatteb, a 
chydſynio a'th Ras, i gadw dy Orchy VERY 
mon, ac 1 wcoithio ly lachawdwriae th. DI 
Hacl! Datgudcdia 1 mi wagedd, a diddime v 
Byd, mawredd v Net, byrrder Eindes, à hit 
der I ragwy ce loldeb. 

Camatia 1 mt, barottor fchun, i Farwolacth; 
i mi olnu dy Farnedigacthan, 1 mi ochel: 
Ufern; uc va y diwedd, i mi ſeddiauz 
teyrnas Net; Trwy rhyglyddiannau 'n H 


zlwydd, Iefu Ghriit. Amen 


00 

ns PETE :. u: . 16720, 20h; 28. fett. 2.4. 2. . N N: . &: .. r e K P 
3 oF ne 

Cynghorrou tr Cleifion. 15 

_ hs ; pts 

Gredatan drojtynt. ug: 


PAS welo Duw tod vu dda d'vmwo'e YN 


Chletyd, ac a'r cyfryw gerydt leon 
a ddanfona 'n fynych iC annwylaf Ben 
®* canys N y mae 'r Arg: nydd yn 1260 nj 
« y mae yn et Gerydin Feb. xii. o. C Ir l 
roddi trwy hyn © Glefyd ac Anvwvl, e; 
budd, ac amſcr. i li Eutathau; ac 1 YC. 
yn brud41 am Ras, a I'h cugaredd, a Mad I 
ant; Parotao dyhun vn ddioed, 7 oo edi, 
ſanQaidd, Buwrw holl drafferthzu, a 8 ddl. 


bydol, allan oth Feddwl; Danton yn v Corp 
am Oel iad, i wrando dy Gyfſes, a GM +; 


Cyng los ion i Cloifian, 317 


— * . 1 
Or bheybod, o bob peth aca fo yn ei, ha- 
ſions thlu; ac mae n rhard iti 100 Vn olahyn, 


10 a phrwilerus town, i ddeibyn 5 Sactafeniau 
iT, SHOTS 1Prvd ac amier 0 F. dtas, A gr. 
= chi umen ay hun i Du er cal Vir gol 
u. rent fyned trwy Hall b. Ayglon dy daith, o 
jus ane! l Dr. 1 Ry WV. of loldle b. | 
1 2. Sonnig bet) d, ya dy Gleſyd, ar cirm er 
ne Prop: * Wirth y renin E- ;echia; ena 
We 225 canys Ilaru fvddi, ac h byd?t 
ih: 6 By. e Iſai. XXXVviii. 1. Tieſna dy 


outtiewn, yr hen vw dy Cya bod, canis 
hag i bob Ciwyiuw a Chili, vioubo a gfan- 
hat vn fanol ac yn Olalus TY C1 Git ybod 
o04jown - oddiwrih pob brut, ac aflentid 
ec nod, trwy Sacraſen Pei, . ſelly. dir vw. 
Ky aderbyn yn deilwng yr. Fu hart bendice 
cal, neu Gymmeryd Sacra ca 31 "OR me- 


* (ar; vilwrw, o Gorph yr Ar lia Wa 
ed; ac heb Jaw hyn, os brd | Pe crys Rfar- 
1 T 5 * 
woo wo! acth, rhaid iddo oae! „ Sacraſen o Olew 
E viat, neu Eneiniad o'r 0 HE 1 nerthir Enad, 
1 5. vn erbyn proledigaeth: la 0 iche 1189 *. 1 ths 
#2 Ga rul, ar uwr Angeu, Jrelna dy * „ d4diall. in, 


o. Lalor bvn yw Ty dy Dylwyth; try e ty 
yl. Ol Gwyllvs neu thvthr Cy mmyn bob amſer v n. 1 
el; neu wneuthur ar ddechreuad dy Glet;: £ 
M0 erin, eglur, a duwiol Deſtment, o'th bol 
i lars } ed annau bydol ac Erchi arnynt, talu dy holl 
a led. Trefna dy Dy lat ve hun 'n 
vn v orph; lle mae 'r Enahl vn trivo, tra fo hi 
„ a CWP v bywyd hun, darpara vn weddus, ni! 


4} 
4 
* = 7 2 
0 4 7 0 


318 Cynohorion tr Cleiſton. 


ynol balchder, a rhodres yn ol gwegi, a thralia, 
am gladdedigaeth dy Gorph, ar of iT Env! 
barn 1reina dv Dy uchal, yr lwn yw 'r 

el; lle mae er Enaid yn awyddu, ac yn ym- 
geiſio myned, ar 6l ei phererindod ymima; 
Gofala ddydd a nos, a phrydera beunydd yn- 
nill teyrnas Nef, i feddianin hen a'th Gre- 
odd, nid yn unig trwy weddio 'n ddibaid, ain 
Ras Hirbarhäd, hyd y diwedd; fal na bo i ti 
golli dy Obaith, a'th Hau! iddi, onid 
helyd try ymarler y cyſryw welthredoedd, o 
Sancteiddrwydd a chwanegent dy haeddiant; 


ac a'th dderchaſent mwy, a mwy, yn rhad. WM 5; 
lerthweh Duw, hyd awr Angeu. 0 

g. Deiſy f ar d' Annwyliaid, roddi Rhybudd WM 6); 
iti mewn pryd, pan gwelont yr Haint yn en- Jo. 


byd; ac na wenieithient di, a gobaith Bywyd, i 
pan na bo na Sail, na ſ{yllwedd, am dano. WF iy 
Jreulia dy ces, yn oreu gallit, ofgatiycd, ni WM rw 
bydd mwyach amſer, i Ti. Na groeiawa nei» W gat 
mawr iawn, 0'th Gy mydogion, a'th Gyſeillion; 

dan rith cariad, oymweled a thi, yn dy Glelyd; & 
i gleceian, a baldorddi, nag i Ymddiddan a thi, 

ya dy wendid; onid yr byn all bod, yn ſuditul 

1th Enaid. Derbyn dy Glelyd, o Jaw Duy 
gydag Ammynedd, a pherflenthlawn Ufa. 
dod, iw Ewyllys bendigedig; megis cyilaws 
Gotbedigaeth am dy Gamweddau, a th iu 
chedd ddrvz; Ac o achos hy ſprwydd, an- 
ſrwythlondev, a Lleſgedd, dy Elnoes gent; 
gynt; Oflrymma i Dduw r Tad, 1g 
diannau dy Rbybrynwr, Ieſu Ghriſt; Offiym- 


Nd 


ain 
1 t1 
nid 
1, 0 
ant; 


nad 
zudd 


nen- 
wyd, 
ano. 
id, m 
ncirs 
Mon; 
leſyd; 
1A thi, 
audio! 
Dur 
U dd 
aws 
a th lu- 
4d, an- 
8 gent; 
UNS gly * 
Oi V iN 


1s 


Gweud:au tros y Cleiſſon. 319 


ma iddo ci Ymgrawdoliaeth, ci Farwolaech 
21 Ddioddefaint; Attoly ga yn biudd, arm fe 
iilyngu ich Olchi, ai werthfawr Waed, a 
Maddeu 1 ti Vil lolawl, dy holl Bechodau. 

4. Coila, yn lynych, Dioddeſaint ein Har- 
dy dd ddaionus leſu Ghriſt; Cofleidia ei 
Crocs ef, yn dy Feddwl, Cullaria el Ty 
10 vigguddia dy tun yn et Archollion ef; 
ſod vn ddibry der, ac i ochcivel dichellion : 
Cythraul, yn yr Amſer enbyd hwonnw. Cais 
ran rhyw Gar ityddlon, ddarllen 1 ti y Gwed- 
tau canly uol, Bioddeſaint ein Harg! wydd, y 
Sith Pſalm Pe enydtol, Attau © Gariad Ha 
oAmmynedd, ac Uf. dd. dod, &c. Ac yn 
olaf, Gorchy mmyn dy hun, 1 weddiau Mair 
forwyn, ogoneddus Mam Dduw; ac i'r 
dint eraill, yu enwedig, i'rhai vr arſeraill vn 
ay ſywyd gvnt, oſyn en Eirioled; Gweddia 
won, am y Gras anhepgor, 1th hebrwug, 1th 
rartret Nefol. 


FS STERN KTIS$BYGE SI by $52 
Yna guina 'r Wedd: a'r Broffes hon. 


YH, bechadur drygionus, ac anheiheng, 
wedi m rhybrynu a gwerthfawr Waed, 
' Arghyydd Ieſu G rift; Ydwy'i yn proffellu 
phos, ſy n6d i yn Maddeu o waclod 
lv rphalon, i bob un ac a wnaeth Cam i mi, 
ev a wnaeth dim, ya ſy erbyn mewn modd 
fabynnag, Gan ddymuno 'n oltynge:lig ar 
bb, ac a ddigiais innau, (yn gyſlal y rhai 


yrit 


k 


| 
| 


2 4 Gus, . 722 2 n C t1/ IN. 


| To ar rhaid, nic viIvn! 


\ ! 

3 21 VVV | 
Geihngu OB Ort WH el, Laden 1 min 
1 


141 
, e ba't 3 
h * # it (1 ( 4 / | 4 [4 / * ls 7 Fe 1 4 f / F 2. 
181 * f j F765 D 
O77; n ( „ 4 4 4 
, } 
7 / j 
OUAN FI a Fds Y. 
C2; 1 
i 
97 
Fee. ft 5 ( 1 { EF i 
Fa LY 1 Foe MG. 
(11 t, Y #7 Ci [# 4 4 17 # 1 vb _ i 75 420 i t/ {t \ 4 TO 
. y {1 * j y J 7 a 
1755 . 12 ieee K 1770 66902. „ed LIZ 29 
* AT 77 1 we 2 3 J / ; - : ” P 
7” } * 7” FE , 1 1 ; * 4 / . 77 1 14 ( 3 Y 7 2 it, / i 
/ Fj ? . F F| * * 1 
t; C-C Of 1 7 Cz 4 / , « % 24 7 (I 4 "4 , «if Vale 177274 
* EEE / PE 5 Ft " » e 7 | 
Tr Ai ddr feta wen Fh ꝛan yd. an Cedired 


p 1 4 p 1 *** * 
1. 1 . , {elf te 1140. 4 1 Credal 1 W 
„5 » 11 ©, A» Py ++ 9 1 " * 
Lad Tens, Creaawdwr Net; a Dacear, a 

. FF n 
vn Tein Ghia, ci uuig lad ef. ein Harglwydd 
* 


Trindod ſanta! IN) Dou, Attolvpal arnat 
Gedw a clan v prurach hon, o'm Fiydd yn 
Lan, uc vn ditt. 302 ; à chauiattà iddi tod bob 
aniier, ya win vn fr nehydwy bod, nes 
vmadawo 1 Evnebl a'r Corgh. 

Hollal/zog a Throzaroz leſu, 'r wyf wn 

roficilu cer dy fran dt, à'r holl Lys Netol; 
{od gennit ewylis, a dn uniad, i dd.weddu 
{* eiuioes, yn y linda bon, ym mha un, 
mae pob plentyn untl, in ſanctaidd Fam pt 
Eglwys, you rhwym i ew, ac i farw vnd 
Heb law hyn, tym lachawdwr Cu; vr wit 
yn proffeiſu iy nol, yn Credu, yn ovian 
gwbl, ac yn hollaw!, yr Hyn oll, a gynawsl 
vn y Fiydd Gatholic; ar hyn, a ddylal se 
eyvir, a {yddlawn Ghriftion ci Gredu; 2 


La 
TV 


* 4 * 


— — 


— — 
— 6 
Pay = 


$444: © 


f arnat 
dd vn 
»@ bob 
1, nes 
v{ vn 
Nell. 
Ax CU 
un, v 


Bo . 1 
1 an e 
* 


Chddiau tros y Cleifion. 321 


mon, a digwy 405 trwy ymgyrch y Cythraul, 
neu (co An era ly nghlefyd, 1 mi leddwl, 
Iwedvil, nen wneuthur un peth, vn wr- 
web r brvd, &'r perwyl hwn, Yr wyf 
vn lest, r wr hon, ac yn profleſl u, na 
oddaf I ch un cyttundeb, na chydſyuniad 
ir neh rl wle wl. Gair, neu Weithred. 

Yr wy ] yn Naw enhan ac yn 1. todd diolch 
im careilg Greawdwr a'm Rhybrynwr, am 
q nacl gi aruthrol Ddaioni a'i Dru, garedd i 1 
ni h amſer; a thrwy yn, yn ddia nm eu 
T whi vn Goleithio marw, yn y Fiydd 
far Cta dd Gatholic; Ac telly Tr wytF yn 
Gorchyummpa f Enaid, a'in Cu rph, iv ddw v- 
lar bendliged! g ef, yn awr, ac ar aur An- 
1 Amen. 

Anni leſu! nid wyſi yn dymuno na 
Rewyd, na yMarw-laeth, onid dy Ewyllys 
bentlipetlig diu to: Eydded dy Ew: us Ot, 
gy Ddacs, megis „ mace yn y Ne Haedd: 
. 0 Ar. IN, „dd \\ \ f \' ou C1 Ge: 10 Mo, \Qded 
Imi vn Go dy Farn di. Os mynn O leſu 
imi latw, derb yn ſv Enaid; Ac er iy mag 
\n uſo, yn vr iiwvr attati, ctto Camaita 
ag , ac viel, i mi dderbyn y gwynſy- 
Cetig wohr o'r by x. Frags aol. 05 
unn di, Perciddiaf leſu, i mi ſyw yn lw, 
ar y Ddaear, yr wyt yn bwriadu trwy gan— 
nerth dv. Rae, 1'th Garin di am hol! a, Toa: ac 
| diy io bets u, fy nmuchedd-gynt, àc yr 
wh nn Oftwm v ht oll, o'm venau, o'm 
binder, o'm Cleſyd, mcwn Abertli i ti, 

dros 


\ 
4 
1 
4 


322 GHedadllau Fro, * ( n. ae” 


eros ſy holl bechodau; ac er Mohant, a Go. 

0 you ant i on newn undeb a | h Ddtoddelfaint, 

| ac at Ewyllvs bendigedig di. 

* Trug roccal leſu, fv Rhinwedd a'm Ca- 
5 1 f 5 4 

| dernid, I gh tur am fon 8 233 (ym 
| | LY wr, „bot! y (30! 901 

thiale, nat! V 8 d . 1 Nt! 71 Ocras, 

Fi Düldanwch per, lyn ? Turo Gadernid, 

fo. Nohobaith om Mebv« 1ywylog ! y mu. 


. 5 1 * 
N . - ta? 271712 c \ i | aue. 
0 Ne 10 o Cale CS 112 . { , 0 1 ti: * "On L 
: * 


- 


* 153 1133 1 Þ 4 wert dy Hr. 

GWwr 1101 71 ti Car. el 21141111 [| 1 
* * ? 4 1 3 : 8 1. ; ; 5 

rarcdd. 1 ait dye ddwylzw, 4 IWAA 1 |» 


ailt o laid y iar, AC al alethaiit yng 
ar Eſgvrn a Gowvnion, Gore Rm, At- 
Gerd 4, 156 Gedia; ces madivs vw, IT 
Pr: ny "ns cls 88 1 4 Dr: . A 71 nal! ata, 
ſem lachawadwr, vr hon at danfonaiſt bi! 
lavr o'r Net, ar y conta i'r Byd men. 


A * . : . : 1 x 2 „* 4 . xx \ . 
2801 1 13 ls pie * i. * TIC Carty s ( 


7 V T * * 17 & ö 
mwyn 1, „ Gartecliteuatft 93 Wacd Owe: + 


* , 7 1 4 
„ . . "4 4 4 va? ' 1 21 1 «\ 9 
ſawer *$ al V C1 1 ; it: Ii VT) ll 4 5 1 
4 4 1 725 
* wi : . } * I # . 3 * vu bs Lure 7510 1 
aildawaiſl, derbyn iy Inaid. FIC per 


— — 
— 
* 
— 
— 
ns 
wn 
* pa 
-< 
-. 
*- 
Ro 
* 
— 
— 
* 
— 
— 
— 
= 
— 
2 


C 
Alloy. d, Cal i mn 
* o * 


, g . ! l bY 2 . 17 bs > * * a F 

GOdef i mi, th Guilt di; GWE NW, ha Cl 
; 8 5 f . ? Fs en. 
Lys; | val * Vi { 121 , RL * 1 Wir. Th JT) \.3" , 
* . - . * * 4 8 ' * 

| ö Ae 12211. 
miant, fem 3} retire, am Bendlith. Devi 
. 5 . 3 PEERS 4. 
ſi, tiricual, a Rha 1101. af Arglw\ dd, + Vi) ol 


lliawe dy Drogareddan z a gofod fiar dy. 
heulaw, ewe Hawe ny ad Nei, yi Gu 
Veld. 

Caf wyf, eiddil, a gwann ym Einiocs, 
ali} hy min rhedal altuti, O0 \roiwy dd, meg 


bv 


ac 


* 


Gweddinnu tros y Clerfion. 32g 


at fy unig Feddyg : Iacha fi, O Arglwydd, a 
mY my a lacheujr ; 5 a gan lod fy holl Obaith 
im ymddiried ynoti, n CF bh gwradwydder yn 
5 0 4.5 V Ad. Ond 15 e: ＋ ydwyf fi, a ſydd 
125 10 f _ mor coin wrthit, Trugarroccaf 
Dduw ? Pechadur wyf, a genhedlwyd, a- 
weyd, ac a tigwyd mewn Pechod; celain 
taentlyd, lleſtr o lygredigaeth, ac ymborth 
it pr, ted uf (hgh Pa Tuddugoliaeth, O Ar- 
dwydd, a f, os, pan i indrechit a mi, y 
Writ li ir Ha; wr, yr hen wyl yn llai yn dy 

di, na 'r Manns ger bron wyneb y 
beynt ? Maddeu O Arotivyc 4d. Maddeu i 
nt ts hojl h echodau Ta . a chod fi i nu, 


Al 

„ Wer owae!, a'r goſudus diyilry: hwn, o Ddei- 
5 
118 Tau. Tydi WVy t, ly Arglwydd a1 Duw, 


* (navd o'm Cnawd 1 I, at Afrwern 5 1; Tydi 4 
Wis pmeraiſt attat, ſym ons Natur; fol y 
" den yn hv, redes artati, megis at ſy 
| rb 40 à dev}; Nga Fi 4 deuæ ie: id, 4.4 . 
e f dy Dauwlyd, telly al na Qinwn nel. 
* kw, at dy Fawr! wy dl pennai. Am nynny 
C12: d. 0 Arglwy dd, a cl anorth wya fi; 


N 177 | 
1, 1110 


Mod, Na ! Wr F ymmaith v: 14 ragvwycdd, 


ey nanu vawyh, Ann vylat iclu; o'r oridw. 
1 4 prid hwnnw, Pan *prynan ſt ni, ar y 
: t | Erofi, y colla uit y wertitawe Waed; 

D a ry ſi, ymmäith; : My vw Tr -Ddafad 
7 „. Nuo, a acth ar ddidro , Cat; ſi, O Fugail 


, a dug ff th Gorlan, fa! «#2 g1 10 nar 
In dy Frau c; - Canys di a Add awaiſt, 
M mha awr pabynnag, yr Etiarhab 'r pe- 
chadur, 


es, al 
neg 


* 
* 


$24 Litam dros y Cleifion., 


chadur, am ei bechodan, ac a qychwelo 
attati, y byddai Cadwedig; yr wyf yn ga. 
laru, O Arglwydd, ac yn dolurio, am ſy 
mhechodau ; yr wyf yn cy faddef fm 
Camweddau, a'm Drygioni, ſydd bob am- 
ſer, ger ſy mron: Myſi a bechais, yn er. 
byn y Nef, ag oth flaen di; ac nid wyf 
deilwng 1 gael fy nghalw, yn Was i ti. Tro 
ymmaith dy wyneb, O Arglwy "dd oddiwrth 
fy mhechodau; ac yn öl dy Drugarcad 
mawr, dileua fy holl Anwired. lau; Na fry 
fi ymmaith, o'th Olwg ; na wna i mi. yn 6 
fy mhechodau ; ac na thal i mi chwaith, vn 
a haeddiant, fym troſeddau; ond cynnor- 
thwya fi, O Arglwydd, ſy Iacharwdwr, ac er 
y Gogoniant o'th Enw di, Gwared fi. Dan- 
i mi dy Drugaredd, a dyro i mi dy Lackaw- 
dwriaeth; fal gyda th Etholedigion, a'm der- 
bynir rin ogoneddus, a'th drag ev dd Ls 
ac y Clodſorwn di, yn 3 rywyiid. Arm! 
Litan dros y Cleiſion. ＋ 


ANY trugarha wriho ef. {neu wit 


en trugarha wrtho ef. 

Arglwy da "tragarha wrtho ef. | 

Duw er Tad, Creawdwr y ByJ, Tru ts 
WhO. 

Duw 'r Mab, Rhybrynwr or dy no! Ryvw, 
Trugarhe wrtho. 

Duw er Y{piyd Glan perffeithiwr or Echo. 
ledig. Trugarha wrtho. 


Trindod ſanctaidd, Tri Pherſon, ar Un 
Duw, Trugarha wrtha Al rf 


nor- 
C er 
Dan- 
haw- 
1 der- 
Ls 


4 


Litani tros y Clafion, 


Mair ſanctaidd, Gweddia droffo. 

Chwychw1 'r holl Angelion ac Archange- 
Lon ſanttaidd, Greddrwch drofto. 

S Abel, Gweddra droflo. 

Y Corau oll, o'r rhai Cyſion gwynſydedig, 
Creddrwech droflo. 

s Abraham, Gweddia drofto. 

S. Ioan Fedyddiwr, G did drofto. 

Chwychwi Tr holl Patriarchiaid, a'r Proph- 
wydi ſanttaidd, Grrddirrch drofto. 

S. Petr, a S. Pawl, Grerddimch drofto. 

S. Andreas, a S. Ioan, Greddin ich . 

Chwychwi er hol] Apoſtolion, a'r Efens 
wheyr ſanflaidd, Cried dirreh drofto. 
Chwychwi ho!l Ddilcyblion fanctaidd ein 
Harglwydd, Gweddrwch drofto. 

Chwychwi y Gwirioniaid ſanGaidd oll, 
CMHeddtu ch aroflo. 

S, Stephan, a S. Lawrens, Cruedatmwh 
010/l0. 

Chwychwi y Merthyri ſanctaidd oll, Cwed- 
nk dro/to. 

S. Silveſter, 
Ho. 
Chwychwi 'r holl Eſgobion a'r Cyſſeſyd- 
dn ſanctaidd oll, Gwodatuch drojto. : 

S Bened, a S. Franſis, Gweddizch droflo. 

Chwychwi Nenych, ar Meudwyon 


355 


a S. Awſtin, Cueddiucit 


dtaidd oll, Gweddiuct droſlo. 


§. Mari Magdalen, a S. Lwſj, Gweddiweh 


* 
14 


Ff Chiv 1 


326 Litan tros y Clifton, 


Chwychwi y Gwyryfon, a'r Gweddwon 
ſanttaidd oll, Gweddrwch drofto. 
Chwy chwi holl Seintau, a Santeſſau Du, 
Greddizoch drofto. 
1 dd Drugarog, Maddeu iddo, 0 Arglo- 
vad 
_ Bydd Drugarcg, Arbed &, O Argluydd. 
Rhag ei hull bechodau, Gwared ef, O Ar- 
17 'V Ad. 
5 Rhag profedigaethau oll, a dichellion y 
* yin; aul. (Givared ef, O Arglwy Ad. 
Rhag pob anoddef, a ee dan dy gyfi- 
awn Gerydd; Gwared ef, O Arglaydd. 
Rhag peb gwendid Yſpryd, ac 8 vn 
dy Drugareddan ; Gwared ef, O Argue. 
Rhag oln Mar, a gormodd awydd By« 
wydd; Grared ef, Aris ydd, 
Rhag blinder Nene rick trafferthan 
r Byd hwn; ac el euluſo parotoi 'ihun, i 
Dragy wyddoldeb; Gwared ef, O Argluydd. 
Rhag marwolaeth ddrwg, a phoenau Ut. 
ſern; Guwared ef, O Argloy #1 
Irwy dy Groes, a'th Ddioddetaint; Gwa- 
red ef, O Arg undd. 
1rwy dy Pareien a'th Gladdedigaeth ; 
Gwared ef, O Arglwydd. 
Irwy dy 3 Adgyfodiad, ath 
Ddyrchafael; Gwared ef, O Argluydd. 
| Irwy Ras yr Yſpryd Glan, y Cyfluriws; 
GCrared of, O Argluydd 4 
Ar aur Angeu, ac vn nydd y Farn; Gud- 
wat, 0 Al d 
Num. 


Litant tros y Clifton. 327 


Nyni, bechaduriaid; Attohgun arnat, 
brando ni. 


40 ni. 

Teilynga o honot gy ſſuro, ac yſcafnhau ei 
Ddolur, a'i nerthu ef, 1 ch tu hwynt 1 
Angeu, ar y gwynly dedig gvfber, yr arweiniir 
iddo. Altolegwn arnat, gun undo ui. 

Teilyngn o honot ddw vn iy feddw], dy 
hol] Drugareddau; a'i gryfhau, ſelly, mewn 
Hyder ynoti. A/olygron arnat, gwrando ni. 

Teilyngu o honot iddo 'r Git 1 dretuid ci 
holl drafferthau bydol, gy d ; Phwyll, Cy ſlaten— 
der, a Chariad; ac a rhydd. a Cal ted dw], 
do ymoſod A 5 I bt c Galon, gx ſarparu 
eihun, tua 'r Nef; Attoly; gun arnat, gende 
11. 

Teilyngu o honot iddo 'r Gras, i Gyffellu 
yn achlan, ac i Edifarhau o ddilnfwch colon, 
an ei holl bechodau; Attclygwn ar nat, gu “ 
40 nt. 

Teilyngu o honot iddo 'r Gras, o crrion ei 
Galon, i Faddeu i bob un, a wnaeth Cam ide 
do ſe; ac iddo yntef wiievthur lawn, a dado- 
web, i bob un, a dderbynodd y clled, neu 'r 
niweid lleiaf oddi wrtho, yn 01 cithal ci Allu; : 

ttolygron arnat, gwrando ut. 

Fal hyn, wed! iddo heddychu, a chym- 
modi ihun, a thi, ac ar holl Fyd; y ll} 
ovda goltyngedig, ac hyderus Obaith: dderbvyn 
in barchus, y Buyllwrw fanttaidd, © fencli— 


1 gedrg 


Arbed o honot ef; Atto/ygrmn arnat, gra ne 


328 Lilani tros y Cleifion. 


704% Corph yr Arglwydd, ai Waed; ae id. 
o barhau vn ddipſgog, hyd at ei ddiwe- Id, yn 
dv Ris a'tn Gariad ; Attolygn arnat, grunt | ] 


40 ni. 

Fal y diwygient poenau ei Glciyd, y Col A 
pedigaeth ddyledus 1 iw bechodau ; trwy leihau * 
ei Gariad, or Byd hwn, a chynyddy el 1 


chwant, o'r byd neſſa; Atiolygion anal, 
gurando 2 . 
Fal ym wha beth bynnag, a dreina dy ak 


Ragluniaeth iddo, y darofty ngai 'n barod, flat 
1th Ewyllys ſanftaidd di; ai pa un, neu bro D. 


meu Mari, bydded v'th Eiddo di, bob amler; 
Alttolygion ernat, gwrando ni. 
Mab Du, Attolygun arnat, gwrando vi. 
Ocn Du, yr Iwn wyt, yn dwyn ymmaith 
pechodau 'r Byd ; Arbed ni O Arglwydd. 
Oen Dur, I hyn wyt, yn dwy n ymmaith 
pechodau 'r Byd; Gwrando ni yn ddatonus 0 
Arglwydd. 
Oen Dur, * r hwn wyt, yn dwyn ymmnaith 
pechodau * r Byd; Trugarha wrthym. 
Arglwydd trugarhà wrthym, 
Chriſt trugarha wrthym. 
Argliv ydd trugarha wrthy m. 
Ein Tad ri, &c. yn ddiſlau. 
v. Ac na ddwg nm 1 Broſedigaeth, 
At. Quid gwared ni rnag Drivg, 
V. O Arglwydd gw rando ſy ngw eddi | 
At. A deued ly !let attati. 6 


Cuweddiau fros ) Cle en. 329 


| Y Weddti. 

[4 Ollalluog, a thragywyddol Dduw, yr nwv- 

law 'r hwn, y mae Allwyddau bywyd, ac 
Angen, a Doethineb anfeidrol yr hwn, fy 'n 
doſparthu pob peth, yn y modd goreu, i'r {awl 
a1 Caro; Edrvch, attolygwn arnat ar dy Was, 
(neu Forwyn) yr hwn, a fwriaift ar ei Glal- 
wely ; ac a'th Ras, cynnal ei Yſpryd gofidus 
el; nertha ei Fiydd, chwanega ei Obaith, cy- 
flawna ei Gariad perffaith; a ſancteiddia ef 
ym mhob arfod, oi ddioddefiadau; fel os dy 
Drugaredd, a ryd4 Iechyd iddo dracheſn; y 
gallo yntef, yn ddylalach, ddiwygio beian, ei 
juchedd gynt; Ond os gweli di yn well, ei 
Alw ef attat, y tro hwn; y gallo Ef ſyned, 
trwy ddyfirvn cyſgod Angeu, yn ddibryder 
ddianaf, a chael ei hebrwng gan dy Angelion 
lanctaidd di, i'r Trigfaoedd gwynlydedig, lle 
ni bo, nag Oln, yn ei flino; na Phoen, yn ci 
benydio; na Thriſtwch, yn aſlonyddu tawel- 
wch, ei feddwl ef; ond lle bo, Diogelwch 
perffaith, Diddanwch purlan, a Llawenydd 
annhraethadwy, yn ei ymgoſleidio ef yn ddio- 
gel, tros ſyth: Trwy 'n Arglwydd 1/u Ghri/?, 
dy Fab di, yr hwn gyda thi, a'r Yſpryd Glan, 
ly 'n byw, ac yn teyrnaſu, tros holl oeſoedd 
Oeſoedd. Amen. 

N. B. Pan fo r Enaid dan ing, a gloes An- 
gau, neu yn barod i ymado a'r Corpli; 
uyweded rhyw un o'r Ffyddlomaid y 
Gweddiau hyn, yn canlyn. 1 

Fig | une 


330 Cu eddiau tros y Cleiſion. 


nn tu bydd y Marw y rhai fy yn Mary q 


yi vr Argluyad; Hel y gorphwy/ont odd. 
oy" cu llofur, a'u Gwerthredoedd % yn eu 2 


can hey 1/ > Dos allan mewn Hledivth ny 
o'r yd traberchus hon, O Enaid Chriſtnogol, 8 
i'th Cartref tragwyddol; Dos allan a lawn 7 
Obaith, a hyder yn. Fw Duw 'r Tad hollal. Tr 


Juog, 3 vr hon a'th creocdd di; yn En leſu 
Chriſt, Mab y Duw byw, yr hwa a ddiodde. of 
fodd, ar y Groes ſendigaid troſoti; yn Enw yr Chi 
Y ſpry d Shan, Gras a rhoddion yr luen, a | 
dywailtwyd ynoti; yn Enw 'r Angelion, ar Y 
Archangelion; yn Enw 'r Thronau, a'r Ar. 
glwyddiaethau; yn Enw er Cherubim ar Se- 
raphim, a'r Corau oll or Xſprydion gwynſy- 
dedig; yn Enw 'r Patriarchiaid, ar Proph: 
Wydi; yn Enw'r Apoſtolion, abr Efengy Iwyr; 
yi Enw 'r Merthyri, a'r Cylfeſyddion; yn 
nw'r Mynych, a'r Meudwyon; yn Enw 
Gwyryſon ade ar hofl Seiden a Fan- 
teſſau Duw ; By dded dy Le di, heddyw mewn 
Heddwch, ach Ymogor yn Si6n Tan{aidd, 
Trwy ron Chri/t ein Harglwydd. Amen. 
O Dduw trugarog, O Dduw daionus, 0 
Dduw r hwn yn öl Ilhaws dy drugared: 
dau, wyt yn dileu pechodau 'r Penydiol; aca 
maddenant, a Rhy ddhaad, wyt yn Golchi ym 
maith y beiau, a'r camweddau, a ſuont oynt; 
Edrych yn drugarog, ar dy Was ymma, a 
Gwrando arno, a hollawl Gyfles, ac Etiſeirwch 
Calon, yn goſyn Maddeuant, o'i holl bectu- 


dau. 


Corchymmyn yr Enaid, 931 


dau. Adnewvdda ynddo, O Dad daionus, 
peth bynnag ſy wedi et Iygru, tw wendid 
cnawdol, peth bynnag ſy wed: ei Halogi, trwy 
dwyll y Cythraul; ac adgyllylla yn undod 
corph yr Eglwys, yr Aelod, a Rybrynaiſt. 
Trugarha O Arglwydd, ar ei ucheneidiau; 
Trugarha, ar ei ddeigrau ef; ac heb Ymddi- 
ned gantho, ond yn dy Drugaredd di, Derbyn 
el, i Sacrafen yr Vmgymmod a thi. Trwy 
Chrift ein Harglwydd. Amen. 
YR wyf fi, yn dy Orchymmyn di, F annwy! 
Frawd; i Dduw, Hollalluog; ac atto ef, 


Creadur yr bwn wht yr wyf yn dy Ddanſon 


| 
K 


* 


di; fal wedi talu dyled Dynoldeb, trwy gy- 
\- Ing marwolaeth, y Dychweli at dy Awdur, 
u. WW ir bwn, a'th luniodd di o bridd y Ddacar, 


'r; WM Ymgyfarfoded gan 22 ath Enaid di, yn 
yu Wwnyncd allan or corph, Cynnulleidſa yſplen- 
v 1 undd, yr Angelion; Deued attati, Senedd 
an. {Wirawdol yr Apoſtolion; Tywyled ti, gorſo— 
ewn eddus Lu, y Merthyri cannaid; Amgylched 


add. Wi, tyrſa liliaidd y Cyſſeſyddion gloyw; Der- 
i. brnnied ti, Cor llawen, y Gwyryfon ogoned- 
„ 0 Wi; Ymwaſged ti, ym mynwes y gorphwys 
rare Wedwyddlawn, amgofleidiad y Patriarchiaid ; 


; ac Widded golwg Chriſt Ieſu, yn dirion, ac yn 


ny wenaidd arnat, yr hwn, a'th drefne di i ſod, 
oy; Wn myſg y rhai ſy 'n gweini 1 ti, bob amſer. 


ma, 4 a wybydd dim, O'T hyn ly 'n hyllu mewn 
rw ywyllwch, yn grillian mewn fllammau, yn 
pech mewn Poenau. Cilied oddiwrthit, 

den felldigedig, a'i holl ofgordd erchyll; ar 


dy 


332 ar 2 Y Leu. 


du d fodiad di, ar Angelton vn dy amgylchu, 
d\ 0 5 ned; a fed i bwll didreſn, olnadwry, 
* Nos rragwyddol. Cy ſocted Duw, a gal. 
cer Cl Els nion ef, a'r rhai, ſy 'n ei Gaſhay, 
Mont oddiwrth ci wyneb el. Megis y mae 
'r Niwg yn diſangolli, difangollent Hwythau; 
Me gis y mae r Cuyr yn toddi o flaen wyneh 
tan, kelly dil ethent pechaduriaid, o llaeu u. 

neb Duw ; ; A gwleddent y Cyhon, a lde 
dent yngey dd Daw. Am hynny gw aradw1\. 4 
der, a chwilyddier, yr toll Lengau uffert Al: 


a: na feiddient gweinttogion Satan, dy 1wyftr / 
di, ar dy. Daith. Gwareded di rhag poen, 1 
Chriſt yr hwn, a groeſhoeliwyd troſot, M +, 
Gwareded di rhag marwolaeth tragwydido| A 
Chriſt, yr hwn, a deilyngodd farw troſo, AF 
Goſoded Curiſt, Mäb y Duw byw di, odd“) 
ſewn hyſryd Lannerebau blodeuog, ei Bata eard 
ys ef; ac ymmyſc ei ddefaid, cydnabyddes At, 
di, y gwir Fugail, hynnw. Rhyddhaed ef. Gy 
o'th holl Bechodau; a Goſoded di, ar e!“ 
ddeheulaw, ynghyfran ei Etholedigion; Can At. 
fyddit dv Rybrynwr, wyneb yn wyneb, Cv. 


by dd breſennol iddo ef, bob amſer, gan welt gv 
a th olygon dedwydd, y Gwirionedd yp 
flawn. Ac felly wed; dy ofod ymmylc 
Cy nnulleidſaoedd gwynfydedig, Meddiant 
fely ſrwydd, y myfyrdod Duwtawl; tros ot 
oedd Oeſoedd Amen. 


Cymnt 


Eorchymanyn yr Enaid, 333 


Cymmer dy was (neu Forwyn) O Arglwydd, 
' man lle bo Gobaith, o ee iddo, 
\ wy dy Drugaredd di. 
. Amen. 

Gy -ared, O Arglwydd, enaid dy Was rhag y 
maglau Uflernol oll, a rhag peryglon poenau 
a phob Trailod. 

At. Amen. 

Gwared, O Arglwydd, enaid dy Was, me- 
eV g -aredaiſt Enoch, ac Elias, rliag cy ſlredin 
lar olacth v Byd. 

At, Amen, 

Gwared, O Arglwydd, enaid dy Was, me- 
zis y gw arcdaift Abe chag v Diluw 

At. Amen. 

Gwared, O Argtwydd, enaid dy Was, me» 
3b gwaredaill Abralam allan, o Ur y Cal- 

eaid, 

9 Amen. 

Gwared, O Arglwydd, enaid dy Was, me- 
is y gwared ailt J0% allan o'i Flinderau. 

At. Amen. 

Gwared, O Arglwydd, Enaid dy Was, me- 
(8 gwarcdaiſt Jſaac o Aberth, a llaw ei Dad 
Avraham. 

At. Amen. 

Cwared, O Arglwydd, Enaid dy Was, me. 
is y gwaredalll Lot, o Sodom, ac o'r Wamn 
an, 

At. An u. 


Gwared, 


' 
4 
' 
fk 
' 


134 ar loes Augeu. 
Gwared. 0 Arglwydd, Enaid dy Was, me Ra 


gis Y gwaredailt Mey/en, o law Pharao, brevia rr 
yr Aiphtiaid. ir 
At. Amen. oF 
Gwared, O Arglwydd, Fnaid dy Was, me- on1 
gis y ewaredaill Dante), o ſſau y Llewod. nid 
At. Amen. thy 
Gwared, O Arglwydd, En: a1d dy Was, we. Arg 
fis » gw aredaifi y tri Llane o'r fforn dan loi. 99 0 
geilig, ac o law y Breuin ennuwiol. gun 
At. Amen. ddar 
Gwared, O Ar:;Jwydd, Enzid dy Was, me- ech 
gs y awaredaif} Suſanna, o'r cazedd fugiol, Mah 
At. Amen. | dyn 


Gwared, O Arglwvdd, Enaid dv Wis, me-.“ le 
gis y gwared. aiſt Dajydd, o law brenin S, Nethe 
ac 0 law Golias 


At. ven. n 
Gwared, O Arplwydd, Enaid dy Wis, me · i”! dy. 
gis y gwaredaiſt Pur, a Phayl, or Cache en 
Tal. Neloee 
At. Amen. Anz 
Ac megis y gwaredaiſt S. Tecla trafendi. _ a 
gedig Forwyn, a Merthyr, oi thri phoenan liwyſ, 
echyy {lawn ; J {clly he! yd Tetily nga ware4u lngelic 
Enaid dy Wis. a Gun iddo gyd- Jawenvclu 3 18er 
gyda thi, yn y Dedwvddiyih neſol. elhyn 
At. Amen. odd. 
Medi. orthed 

R dym yn gore: by myn iti, O Arglwvei ung | 
Enaid dy Was, (N.) Ac yn vttolwng a trol 


nat, O Arglwydd leſt Christ, Ceidwad v Bri wn, 


Guwedatan tro ſ, 333 


na wrthod rhoddi ymmynwe! dy Batriarchiaid, 
vr En aid, tros yr ho 1, v dill eynngiſt o'r Nef, 
ir Daacar. Grdiabad, O Arge vdd, dy 
Greal 7 a wnaed, nid trwy D. ſuwian era 
onid trwoti, y gwir ar umg Dduw; Canys 
nid oes Duw arall, ond Tydi; ac nid oes dim, 
ſebyg 1th Weithredoedd di. Llawenha, O 
Arglivydd ei Knaid ef, yn dy wydd di; Ac 

u choka ei hen Anwired: dau, abi Feddwdodau 
gent, y That a g\ \frowyd vnd. lo, trwy gyn— 
ddaredd, neu wies Ewyllys drug. Canys er 
pech o hono, etto ni wadodd ef „y Tad, a'r 
Mab, a'r VIpryd Gl:n; Eichr eredodd yn 
ddynt, ac yr aedd Cariad Duwvy ynddo yntel, 

de le a Addolodd yn flyddlon y Duw a wnaeth 
pla Ol. 

Ps : choſha, O Arglwydd, attolygwn arnat, 
ban el leuenztid cf, a't Anwybotau; ond yn 
ol dy Jawr 9 Meddwl am n yn 
ogontant dy Ddiſglcirdeb di. Byd« dent, y 
\cioedd, yn agored iddo; cyd- 75 enychent 
r Angelion ag Ef. Derbynnied ef, 8 Mi— 
el Archangel Duw; 'r hwn, a a need. lodd 
lrwyſogaeth y Milwriacth neſol. Deuent 
Ang gelion ſanctaidd Dow, iw gyfarſod; a he- 
rngent ef i Ddinas, y nefol Ierufalem. 
heibynnied el, S. Petr Apoltol, i'r hyn v 
noddwyd apa make teyrnas y Nef Cym- 
onthed ef S. Pawl Apoltol, vr hwn y ſu 
1 heng i ſod, yn lleſtr o Etholiad. Cyſryn- 
Þ - et roſto S. loan, etho'elis Apoſtol Duw, 
\ v Bil hon, y dateuddiwyd cyliinachau nelol. 


R Gwed- 


Me- 
1 ba. 


ens 
Genal 
arch 
my Call 


336 Air. 


Gweddient troſto 'r Apoſtolion fanttaidd, i'r 
rhai, y rhoddwyd Awdurdod, i rwymo, a 
rhyddhau. Cyfrygent troſto holl Saint, ag 
Ftholedigion Duw, y rhai, a ddioddeſaſant 
boenau, er mwyn Enw Cbriſt, yn y Byd 
hwn; fal wedi ei ddioſg, o gadwynau r 
Cnawd, y gallo ef fod, yn deilwng 1 ddyſod, 
i Ogoniant Teyrnas y Nef. Trwy 'n Har- 
glwydd Ie/u Ci. yr hwn gyda r Tad at 
Yipryd Glan ſy 'n byw ac yy teyrnaſu troy 
holl Oeſoedd oefoedd. Amen. 
Os parha * r Enarid etto vn 77 [ng a7 Lori, * 
dy edler y Pſalm go. a Gay wddiau eraill 
a'r rhain hefyd a Hd ont bo , fa, 


| 


=. 
© n 


wed: cubl ddiſſoddi. ar o 

Ie 

S4+++++++++;- +++ $++++++F++F++++ ” a1 

guy 

Wedi i'r Enaid ymadacl ar Cor, dye, 5 

Reſponſori hun. D, 

Re/b. COYimmortlwch ef, O Seintau Dig tudate 
Dewch vv gylar fod el O Ange! Kc. 


ein Harghvy dd, “ Gan dderbyn ei, Enaid ee ba 

* Gan ei offrwm ef yngwye 44 y Goruckl, lane 

Ver. Cymmered di Chriſt yr bwn a'th Al 

wodd, a dygent yr Angelion di, i ſymes 608 

Abraham. * Gan dderbyn ei Enaid of. Oc 

ei Offrwm ef yngwydd y Goruchat. %eiddla 

Dyro orphwys tragwyddol id4lo, O Arn gore 

a dilgleiried arno y goleuni dibaid, * G1 En) 

oflrwm ei Enaid yngwydd y Goruchal. an, O 
Argluye nog 


Oweddiau tres, ) Meiru. 


Arglwydd trugarha wrtho, Chriſt trugarha 
wrtho, Arglwydd trugarha wrtho. Ein Tad ni, 
Ke. yn ddiſtaw, Ac na ddwg n1 1 brofediga- 
ech. R. Ond gwared ni NA V. Dy- 
o orphwys tragwyddol iddo O Arglwydd. 
R. A diſgleiried arno y goleuni dibaid. V. 
Rhag porth Uffern. R. Gwared ei Enaid ef 
O Arglwydd. V+ Gorphwyſed mewn Hed- 
dwch. R. Amen. V. O Arglwydd gwran- 
do ſyngweddi. R. A deued fy llef attati. 
G wedditon, 

R ydym yn Gorchymmyn 1 ti, O Ar- 
4 ela enaid dy was, {dywed ei Enw) 
ſal we di — i'r byd, y byddo ſyw gyda thi; 
ar pechodau a wnaeth ef trwy wendid yma- 
rveddiad dynol, Dilea di, a maddeuant dy 
-i4 I Pdaioni trugaroccaf. Trwy Chriſt ein Har- 

_ WW gvydd. Amen. 
1 Gweddiau tros y Meirw Ffyddlon. 

| Dywedent y Litam tros ? Merrow megis yn 
Jus dm 66. a'r Pfalm, O'r dyſnderoedd 289. 
Kc. gyda r werfiglau V. Dyro, &c. megis 
r blaen ggy. ar Gweddiau canlynol yn ol eu 
hamr yw Achoſton. 


uchal. 


hn A Tros Fab wedi Marw, 
vnCOgwydda- dy gluſt, O Arglwydd at ein 
" Gat gweddiau ni, a rhai 'r ydym yn oftyn- 


17010 

1 ** nl 

„ * 1 
£ 

gl 


geiddlawn, yn Attolwg ar dy drugaredd oſod, 
n goror Heddwch a . Enaid dy was, 
Enw) yr hwn yr Archaiſt ſyned, o hono al- 
an, or Byd hwn; a gwda iddo fod yn gy- 
ſannog o lawenydd Nef, gyda 'th Seintiau di. 

G g Trwy 


| 5 Gweddiau tres y Mair. 


Trwy 'n Argiwydd I'/u Ghrift, dy Fab i, 'r 
nen gyCa thi, 4 n byw, ac yn teyrnaſſu, yg 
undod yr Yſpryd Glan, Duw tros holl oe. 
{vedd Oeſoe a Amen. 
Tros ferch wedi Mart. 

A Ttoly gwn arnat, O Arglwydd, yn 0l dy 

Ddaioni Trugarhs ar enaid dy For- 
wyn (Enw), Ac wedi ei dioſg o heintiau Dy. 
noted, Goſod hi oddifewn parth y Gadwe- 
digaeth tragwyddol. Trwy 'in Harglwydd, 
Kc. 


Tros Dad a Mam, neu Un o Daau. ( 
O Dduw 'r hwn a orchymmynaiſt i ni an- MM 40 
rhydeddu Tad a Mam, Trugarha yu IJ Wai 
adaionus ar Eneidau (neu Enaid) fy Nhad, 
a'm Mam 1, a Rhyddha eu kd iddyu Col. 
kwy, a Gwna 1 minnau en gweled hwynt, yy IT, 
50 nſyd, y Diſgleirdeb tragywyddol. Tra 
arglwydd, &c. 
3 5 ein Brodyr, a*n Ceraint, an Madwyr. 
O Dduw *r hwn wyt, yn rhoddwr — 
ant, ac yn ewyllyſn iachawdwriaeth dy: 
nion; Attoly n ar dy drugaredd, trwy gp. 
frwng Mair fendigedig Forwyn, bob amſer, 
gyda 'r holl Saint ; Caniatta i'n Brodyr, 0's 
cynnulleidfa, 1 1n Ceraint, ac i'n Madwyr, net 
* c ymmwynalw bt, 'y Rhai, ſy wedi myned 
alta, o'r Byd row ddyfod 1 gyfeillach, y 
2 uagwyddal. Trwy 'a Harglvyde 


Janaet 
0 0 ho 
poltyn 
hw. 


larg] if 


04. 
10 Gat 


ly 'n 


D by 


geiſio 


—— ——— 


Eweddiau tres y Mears. 239 
Tros Eſcob neu Offeiriad wed: Meirw, 


Dduw 'r hwn a beraift i'th Weiſion, 
(neu 1'th Was) flodeno + ewn urddas 


Caniatta attolygwn arnat, iddynt gact heſyd 
eu hatgyanull, iw tragwy -ddol Gyſcillach 
hwynthwy yn y Nef. Tiwy 'n Har, glwydd, 


&c. 
Ar blynyadol ddydd Mar wolacth rhas or 
fyddlonand. 
() Arglwydd ky y trugareddau ; Dyre 
i Eneidau (new 1 Eaaid) dy Feibion, 
th Ferched, blynyddol ddydd ymadawiad y 
rhain, a goflawn, yr ymogor o pr ten rs y 
þ dedwyddwch 0 wy a ge a dilgleirdeb y 
|: Goleuni dibaid. Trwy 'n Harglwydd, &e. 
* Iros eneidau y Ffyddlomaid yn gyffredan, 
Ac ar Ddy'gwyl y Meir. 
Dduw, Creawdwr, a Rhybry.vvr yr holl 
Flyddloniail, Dyro i Eneidau dy Wa- 
ſanaethwyr, ih waſanacthferched ryddhaad, 
du boll Bechodau; Fal trwy weddiau duwiol 


10 Woltyngedig ymbilion, y caffant y Maddeuant, 
f 1 hun a ddymunaſant bob Auler. Trwy n 
* larglwydd, &c. 
neu. 
eee kuf, LENA 
* Gan mae un 0 r greithredon o Drugaredd, 
WV ly 'n perthyn | i'r Enaid, y; Gweddio, dros 
Tu y byw, a'r Meuw ; Cofied pob Chriftion, 


peifio gan Olfeiriaid yr Eglwys, ddy wedyd 
6 3 2 « Fferen 


” 


effeiriadol, ymmylc dy Offerriaid Apottolic ; 


—— 


940 Eweddiau i Wragedd 


«* Fferen dros eneidau 'u Rhieni, a'u Ceraint; 
* a Gofalent gyda'r duwiol S. Monzca am eu 
« Cofio hwynt, wrth Allor Duw; Canys 
* meddwl ſandtaidd a Iachuſol yw, Gweddig 
* dros y Meirw, ful y Rhyddhetr huwynt oddi- 
* wrth en Pechedau.” 2 Machab, 12. 46. 
£wedd! itu aywedyd beunydd gan wraig Fetching, 
Arglwydd, Dduw Hollalluog, Creawdwr 
Nef a Daear, yr hwn a'n gwnaethoſt ni, 1 „ 
oll o ddim, ac a'n Rhybrynnaiſt ni, trwy werth. WM {7 
fawr waed dy unig Fab; Edrych i lawr, ar dy MW ;; 
waſanaethyddes druan, ymma, yn ymgrymmu gat 
er dy fron di; gan ymbil yn brudd, am dy MW wy 
83 a gan ddeiſif dy Fendith, ar fyhun, W die 
am Plentyn, a beraiſt i mi arſolli, neu a ym- MW wy; 
gaes yn fy nghroth. Cadw, attolygaf arnat adi 
waith dy Ddwylaw, ac Amddiffyn fi, a thyner MW mm, 
AHrwyth fy mhru, rhag pöb perygl, anhap, a un ] 
!rygau oll: Caniatta i mi, mewn amſfer cyia$ 
das dedwydd Rhyddhad, a rhwyddus Efgor,: 
dwg fy mhlentyn, yn 1ach, ac yn ddianal, at] 
Bedy adfaen, fal y cyſſegrir ef yno, i ti fy Nuw; 
th Garu di, ac 1'th walanaethudi, yn fiyddlon 
ac yn dragywydd. Ond O fy Nuw! mae ger 
nit ormoad o Reſwm, i Of, rhag im Mawr 
am amryw bechoda, dy Rwyltro di, i unt 
daw ar ſy ngweddiau; Ac iddunt dynnu 1 lai 
dy Farnedigaethau di, arnaſi, am Eiddo :) 
lle y Trugareddau, a Erſyniaf yrWon; Ac a 
hynna Mi ai gon, y peth cyntaf, a diylv 
wnenthur, ywIiEdifarhau, a Phenydio, o 
elod fy nghalon, am ſym Camweddau ol!; i 


Nieht: g. 


1 Cy fefſu bwynt yn oftyngedig, ac i Lefaint 

arnati, yn ddibaid, am Drugaredd. Yr wyf 
em bol Galon yn ffieiddio, ac yn Iwyr gaſan 
ſy holl Bechodau, ac yn dymuno eu goſod 
hwynt 1 lawr, wrth draed y Ieſu, ac i'u datgu- 
ddio a'u mynegu wrth yr Offeiriad, dy Swy- 
ddog di ar y ddaear, fal y derbynem Faddeuant, 
Ac fal y dileuir hwynt yn achlan, ac yn drag- 
rwydd. Yr wyf yn yrawrthod, ac yn eu ffie- 
dio hwynt a'm boll Enaid, o herwydd eu bod 
yn atgas dros ben genniti; A dymunem, 70 
gallwm, en diwygio a deigrau o Waed: Yr 
wyf a'r goſtyngeiddrwydd eithaf, yn deiſyf Ma- 
ddeuant, am danynt oll; ac am holl galon, yr 
wi yn dymuno, pe buaſem erioed, heb dy 
ddigio di trwyddynt; Yr wyf ymma yn Offry- 
mmu fyhun, 1 ddwyn y Penyd, ac 1 wneuthur 
un Jawn, uen Ddadolwch, am danynt, a ſydd 
Jn ſy nghallu; Ac yr wy! yn derbyn yn ewyllyl(- 
gar, y gloefion, y llewygion, a'r poenau ſydd 
gennif iw dioddel, ar amſer Elgor; ac yr wyt 
yn eu cyflwy no hwynt ynawr, ac yn eu Oftr- 
wm hwynt, i Ti, o flaen llaw, am fy amh, am 
lirſawr Bechodau; Gan fwriddu yn gryſ trwy 
dy Ras, na'th ddigiaf di, byth mwyach o'm 
dodd. Gwel ymma fy nghalon druenus, O 
rglwydd, ac onid yw hi, o'r cyfryw fath a 


r cyffelyb: yr wyt yn chwenychu ei bod, ya 
Jon gyſtuddlawn, a goſtyngedig, yr hon ni 
diyfyr1 di byth, 1 Yn hyn s 
ad, ac athrylith Enaid, a gyda bywiol Hy- 


341. 


ynegais, o'r lleiaf, yr wyf yn dymuno ei bod, 


— — 


44s Diclich ar ol EHor. 


der, yn dy Drugareddau di, ac yn rhygliddi. 
annau Marwolaeth, a Dioddefaint, Ieſu Ghrift 
dy Fab di; Yr wyf yn adnewyddu 'r Arch, a'r 
Weddi, a wneithiof o'r blaen; ac un waith 
etto, r wyl yn deiſyf yn daer, ac yn Ymbil yn 
brudd arnat, am dy Ras, ath Nawdd, am d 

borth a'th gynnorthwy, am Hwyddianus Eſgor, 
a'th Ardwy; A dros ſy mblevtyn, Attolygaf I 
yn daer, ar i Ti deilyngu ei gadw, ei gynnal, W ye 
a't achleſu ef, 1 dderbyn Glan Fedydd, fal y e 
ſancteiddir ef i Ti, Ac y byddai dy Eiddo d. 


yn dragywydd ; Trwy r un leſu Chriſt, dy ſay 


Fab di, a'n Harglwydd. Amen. er 
pol 
BUSI SEEKING SH SUES $3 K. 
Men dioluch i Ddum ar o' Efgor Plan p 
weeges hefyd am un Bendith nod, neu Pn yn 
. graſlaun, dywedent yn at aa ; EmmSM cin 
Ambros, a S. Awſtin, ſef, Te Deum, &c. h. ein 
Ti Dduw a Folwn, &e. Tudalen, 311, 3 ein 
. — m . ERR BET, FLIT 4 EC eyle. 


+ Ac pan ddelo 'r Ghriſtnoges i Eglwi amſe 
dyweded y Dioluch ar of Ejgor: ac ar y atton 
ihn hwnnw, Offrymmed Aberth yr Offer 
dros eihun a't Phlentyn. 
les a'r daioni a ellir i gael wrth Hm 

Ddioddęſaint a ein Jachatodur. 

M rio a dihewydus ſryd, ar Ddio: 
faint Chriſt Ieſu ein Iachawdvr; 
un, o'r Moddion goreu; 


22 


> — — 


Ruagutl y MVV rdodan, &c. 313 


1 Fn cadw ni rhag pechod. 

2. I'n heddychu ui cilwaith Chriſt wedi 
ini guympo; a tluwyddo cl, al 2m netol. 

3. L' nerthu ni, ac tu diogelu mew: Gras, 
ac 1 waeuthur 1 ni gynnyddu ym hob rhin- 
wedd, a Duwtioldeb. 

4. Mae myfyrdod ar Ddioddefaint ein 
lachawdwr, yn gymmeradwy iddo ef, megis 
peitaid yn dioddef Merthyrdod, er ei ſwyn 
ef 

6. Mylyrio ar ei Ddioddefaint, yw Yſecol 
fawr Dioddeſyarwch; ac os meddyliwir ni yn 
ſynych, am ei ddioddefiadau ef, trolom ni; 
pob croeſineb a goſid a fydd yn Eſmwyth ac 
28 vn yigaln i ni, o dra cariad arno cf, a't 

Ddioddefaint bendigedig. 

Platt 6. Trwy y cylryw fyfyrdod, yr ydym megis 
mu yn ſcrifennu ac yn argraphu pump Archoll, 
wy" ein Iachawdwr Ieſu, yn aclodau 'n cyrph 
„ b. ein hun; yn ein dwylo, i Offrwm iddo ef 
ein holl weithredoedd; ja ein traed rhag 
eyfeiliorni byth oddiar flyrdd ei Orchymmy- 
nion ef; yn ein Calonnau iw Garu ef, bob 
amſer, heb ollwng yn argol, ei fawr gariad ef 
atom nt. 

7. Os rhoddwn nien hun, i ſyſyrio yn 
ne. ar Ddioddetaint ein Harglwydd Ieſu 


c wedi marwolaeth, ef a rydd i ni ddedwydd- 
eh tragwyddol, 


8, 


hriſt; Ef a'n cyſſura ni, ar awr ein hangeu, 


—— 
_— — 4" — 
— — — —— 


— * muy Ms ˙ 


322 — — — 


Rhaglhth y Myfyrdodau, %e. 


344 


8. Nid oes dim yn lleihau er 'r Pup 
dan, yn fwy na meddwl yn fynych, am Ys 
byn a ddioddefodd ein Iachawdwr troſom ni, 


ac ymgyflroi einhun o ddifrif, i'w Garu ef, 0 

9. Nid oes dim yn diddyfnu ein hewyllys 8 
ni, oddiwrth y Byd, ac yn peri newyn arnom, i 
a hiraeth, am y bywyd neſol, yn fwy; na my. F 


ſyrio beunydd yn greſyddol, ar Ddioddefaint MW . 
ein Harglwydd Jeſu Ghriſt; ac felly megis fa 
yn cyfrif yn fynych, y Pris gwerthfawr, a MW C. 
dalodd ein Prynwe troſom ni. 7M 
10. Ein Harglwydd a wna 'r Pechadur, a MW . 1 
| fyfyria yn fynch ar ei Ddioddefaint ef, yn 
F Ddyn da, a rhinweddol; ac a ddengys i400 ind 
| Ewyllys y Tad nefol, gyda 'r hyn oll, afo 
anghenrheidiol i iachawdwriaeth ei Enaid ef. » 8 
11. Mae rhai o'r Dottorion ſanctaidd yn 
dywedyd hyn; Os hacdda dyn aros yn y 
Purdan, fil o flynyddoedd, fe a ddichon trwy 
rinwedd myfyrio ar Ddioddefaint ein Har 775 
| glwydd Ieſu, gael ei Buro mewn un diwrnod, WW © 

| a't Ryddhau o'i holl Boenau, 

12. Mylyrio yn fynych ar Ddioddefaint 
Chriſt, a wna Ddyn pechadurus, ya debyg it 
Angelion nefol. 

Am hynny, os mynnw ni gael Iles, 1 


In py 

ehynnyddu mewn. Cariad ar Dduw, mae 275 
rhaid i ni yn fynych, ac yn ofalus, Feddvi Hen 
am, a gwneuthur megis lun, yn ein Col, on, f 
Harglwydd, a'n Tachawdwr wedi ei Groeſlo- ved! 
1 ( 


Myfyrdodau ar Ddioddſaint I. G. 348 


n clio, troſom ni. Ac 1'r perwyl hwn, Da iawn 
* y fydd, ac Addas, ddwyn ar got beunydd, 
iz {WY toy Yſtyriaeth dyfal-gofalus, un, neu fwy, 
o'r Mylyrdodau byrrion hyn; Ar arfer ddu- 
ys wiol hwn o fyfyrio ar Dadioddefaint Chriſt, 
n, wyl finnan yn ei phennodi, ac yn ei haddyſgu 
y- i bob Chriſtion ffyddlon, a elo, mewn Pere- 
Int rindod, i Muuon Gwenfrewi, neu 1'r Y/gyryd 
gor, ger llaw Feani, yngwlad Gwent, er 
, a Cariad ar Dduw, ac er Penyd am eu Pecho- 
dau; Ac ar ddiwedd pob Mytyrdod, dyweded 
8 „Wedͤdi. | 
Fa O Ocn Duw addfwyn a gwirion, &c, 


0, dal, 352 


FDP 


ny Ymarfer Dduuiol 

wy 0 

Har- FH rio ar Ddioddefaint ein Jachawdwr Te/y 
nod, Chriſt. 


Y My/yrdod cyntaf. 

leſu gwynn datonus! vr hen, er dy foe 

yn Oruchaf yn Gogonient y Tad, ac 

In gydradd yn ei Hanſod ef, oth gariad an- 
exdrol, a deilyngailt wneuthur dy hun yn 
Men, ath Eni mewn flub!, a'th ofod i later 
n y Preſeb, a'th Enwacdu, a ffor i'r Aipht; 
Wed hynny dy Fedyddio, dy Deruo, Vmpry- 
o. Gwilio, Dyſeu 'r Ar,wybodus, a Iachan 
[ Chition ; Dioddef nefvd trallodau, ac Erlid 
parhats 


dit — 4's a5 


$45 My/yrdedau av 


parhaus, trwy dy holl fywyd, ac o'r diwedd 
o'th wir fodd dioddef marwolaeth ar y Groes, 
a hyn igyd, troſoſi, a rhai truain eraill, ja] 


my fi. 
Yr ail Myfyrdod. 
Teſn gwynn daionus! yr hwn wedi 
bwyta 'r Oen Paſcal gyda "th Ddiſcy. 
blien anwyl, a eolaiſt oddiar dy Swppr, ac a 
ymwregy laiſt dyhun a thywel, ac a dywelltaiſt 
ddwlrircawg, ac a beghiaiſt ar dy liniau, ac 
ſelly yn oftyngaidd a Cichaift Kea dy Ddif. 
cvblion, ac au ſychaiſt lwynt a'th ddwylo 
dyhun. 
Y tryaydd My/yrdod. 
leſu gwynn daion s! yr hwn ychydig 
o flaen dy larwolacth, a Adewaiſt rodd 
elidog, megis trwy Lythyr Cymmyun 3 
Blant, gan adacl i ni dy Gorph fantteidluwa, 
yn ymborth, a'th Waed gwerthfawr yn ddiod 
tm. Nid oes (yall a ddichon amgyitred, na 
Synwyr a all gyrhaeddyd dyfader eigion, c 
Gariad di. 
Y peduwerydd Myfyrdod. i 
0 Icſu gwynn daionus! Tydi wedi myned me 
i mewn i Ardd Olivet, a ddechrenaill, N th 
efni, triſthau, ac ymoſidio; ac ar hynny, ie.) 
a ddywedaiſt wrth dy Ddiſcyblion: Af 155 ar 
Enaid yn drift, hyd Angeu; yno wedi cu gere 
dael hwynt, di a benliniaiſt ar y ddaear, 4 
eban ſyrthio ar dy wyneb, Ti a weddiaiſt arch 


Dad; Os yw pH acd y Caregl /iton w From 


Ddroddefaint J. G. 947 : 


edviorthyf; Ac etto trwy ddaroſtyngiad cy- 
fawn, Ti a ymroddaiſt dyhun iddo ef, gan 
adywedyd; y Mad guneler, md fy Ewyll;s 
„ etthr dy Ewyllys di; Ac o'r diwedd, mewn 
Ing, a Gloes boenlawn, dy Gorph Ilwyr blin a 
methiant, a chwyſodd ddafnau Gwaed, yn rhe- 
deg 1 waered hyd ar y ddaear. 
Y pummed M 1 
Ieſu nn daionus! Tydi yn lloſgi gan 
- 0 eee 17 1 J 
, a Aethoſt i gyfarfod dy Elynion, ac a ddiod- 
leſaiſt 1 ſudas y Bradwr dy guſſanu di, a 
chael dy ddal, a'th rwymo a chordynau, ac 
megis Pen- lleidr yſceler, trwy ddibris mawr, 
J druyg gan y gwaelaf o'r bobl ddrygionus, 
e arwain at Annas, yno, gydag Addfwynder 
byfeddol, y derbyniaiſt foncluſt creulon, ar dy 
wneb, yn ddirfawr anghyſreithlon, gan y 
Dibiryn bryntaſ, o Gaeth-was. 
Fa Y chwecked Myhyrdod. 
* 0 leſu gwynn daionus! yr hwn wedi dy ſyth 
rwymo yn gaeth, megis gwas dihir, _ 
r mawr ddrwg gwaethaf, a Arweiniwyd od- 
wrth Annas, i dy Catzphas yr Arch-offeiriad, 
no, y cyhuddaſant di, 'r Iddewon yn ddir- 
FI wn anghyſreithlon, ac a gorhydri barbaraidd, 
boeralant ar dy Wyneb addfwyn, a gwe- 


. deiddlavn, gan ffuſto dy ruddiau, a chuddio 
\ ar bf Iygaid bendigedig, a thrwy ddirmyg mawr, 
heihns malais, yn wneuthur ſarhaad a chamweddau 


ſeidrol 1 Ii, trwy 'r Noſwaith honno. 


24d. * 


248 Myfyrdodau az 


V /eithfed Myfyrdod. 
Ieſu gu 2 dona Tyd yn y boreu, \ 
ddygwyd 1 wydd Plat, ac yno, ag wy- 
nebpryd graſol gweddaidd, gan Edrych yn 
oltyngeiddlawn, tua 'r Nawr, a ſafaiſt o'i flaen 
ef, yn y Neuadd Farnawl. A phan oeddent 
yr Lien yn dy enllibio, a'th gyhuddo ar 
gam anfeidrol, ac wed rho1 Tawer cerydd, 
ac annog rhydreſol, a herriant trahaus 1 ti; 
Ti a dewaiſt a ſon yn hawddgar, ac a ddiodd. 
efaiſt yn foddlawn, eu Drygioni, a'i camwed- 
dau hwynt oll llwyr anghylion. 
rr wzthfed A 'fyrdod. 

() Ieſu gwynn daionus! Tydi a ddanſon— 
| wyd oddiwrth Plat, at Herod, yr hwn, 
o wagedd drygionus © gae] dy weled yn 
gwueuthur, rhyw Wyrthian, a ofynnodd gen. 
nit lawer o bethau ofer, a'r Iddewon ith yn 
parhau, yn eu gwrthwynebrwydd attat; On 
dy Addfwynder di, nid attebodd um gar, | 
hynny oll; Ac am bynny, Herod a't hull Lys 
a'th ddiyſtyrodd, a chan ddoili gwilg wen ate 
danat, a'th ddanfonodd di, yn ol at Pitt 
drachefn. O Ulſudd-dod, a Gy ilyngetdd: 
rwydd annhracthadwy! Wrth ewylly+ ch 
Elynion, Ti a Aethoſt ymlaen, ac a ddaciltul 

n öl, Ti a Arweiniwyd i tynu, ac i wacted 
o le, i le, heb wrthddyvedyd un Gair, ond 
gadael iddynt wneuthur i 11, yr hyn af 
nent. | 


\atwor 
enling 
Wy at 
[ . 

Wh Wi, 


M\fyrdodau ar Datoddefeain! J. G. 949 


F nau ſed M;fyrdod. 

() Teſu gwynn daionus ! Tydi yn y Neu— 

add Farnawl, a ddioſgwyd o 'th holl 
Ddillad, byd ond oedd dy Gorph gwyryſol, 
wyd yn noethlummen, yngwydad cyniler O 
Udrwg weiſion, diriaid, a diras, y rhai, heb 
ronyn 0 Drugaredd, a'th Alangellaſant di yn 
greulon anfeidrol. Vna y rhwy 'gwyd dy gnawd 
bendigedig tyner, a ffrewyllau, yr Anrheithi- 
wyd, ac y gwnacd ef igyd, yn ddu ac yn las, 
ac a briwau neu edel erchyll, y dryiliwy d 
el ym mhob man, hyd onid oedd dy Waed 
ewertnfawr yn diferu, ac yn firydio, o bob lle 
on- Wl o amgylch dy Gorp u ſanctaidd, byd ur y 


Wn, ddaear. 


wn F ddeg fed My/y rd: 4. 

gen- Ieſu gwynn daionus! 'wedi 'r Hanpelliad 
BL hwnnw, toſt, a gwaedlyd, er gwneuthur 
m 


mwy o gywily: dd a gwaradwyd 1 megis 
hefyd 1 chwanegu dy Boen, h: vy a "th 1 wilga- 


ſant di, a rhyw wacl dailledyn porphor, a 
n a chan blethu coron o drain, hwy a'i gwaſga- 
aß t hi yn doſt, ar dy ben ber digedig, lyd 
seil ond ocdd y pigau Ilymmion, vo gwanm ym— 
e ol yn dy Arleiſiau ſanfaidd, ar GAY 


aeil:ol 
aeled 
ir, 00 
1 0 


. bfawr, yn rhedeg [ wacred yn rhull, ac 
n 230 dy wyneb, a wddyo hens ligedig. 
e wedi rhoi Corſen, vn dy Adwy lo, trwy 


atwor a dirmyg, vn Ile Teimwialen. gan 
enlinjo ar lawr o'th zen, mewn dibriſdod, 
WY a 'th gyfarchalant, gan ddyw edyd: BE 
505 well, Brenin yr 2 £94; yna cippiaſant 


H h n 


— — ” 


330 Ayfyrdodau ar 


hwy y Gorſen, o'th ddwylo, ac y curaſant a 
hi, dy ben fantteidd].v vc a boeralant \ 
drachetn, ar dy wyneb bencgedig, 
Yr unfed ar den HN d. 

() Ieſu gwynn daionus! at ef liwnny, P. 

a'th arweiniodd di, yu dwyny Gon 
ddrain, a'r Wiſg borphor, allan at yr Iddewon, 
gan dy ddangos di, i'r bobl-yn ſyllu. ac yn 
Ilygadrythu artat, ac yn dy wedydd wrthynt, 
ele, y Dyn ; Eithr hwy a bonlefain cyndde. 
iriog, ac a llid anniwall, a weiddaſant, gan 
ddywedyd Crogſſtoelia ef, C roeſhoelta ef. 

Y ddenddeg fed Myfyrded. 

() leſu gwynn daionus! Tydi a draddod- 

wyd 1 Ewyllys, a Dymuniant, yr ld- 
dewen, y rhai yn y man, a'th Arweinialant 
di 1th Grocſhoelio, gan ddodi dy Gros 
drom ar dy Yſgwyddau dolurus gwaedlyd. 
Fel byn yn oftyngeiddlawn, a dygaiſt di dy 
Groes dyhun, pwys yr hon, oedd yn dy * 
ni di, yn Ar - Ac wedi dyfod i'r I. 
flin-ddifiygiol, ac yn bo! ſethiant, ni wilb⸗ 
dail} broh y Gwin, wedi ei gv: nmylg a Bull, 
ac a Myrrh, yr byn oedd yr unig efmwy thast 
a roddwyd i 1 ti vnd. 

YV trydydd ar ddeg Myfyrdod, Wag 1 

() leſu gwynn daionus! pan daethol! i Gill ; 

Fruydd Calvari, ac ath ddioſgwyd y1 
aoeth lymmyn, drachefn, yna, yr aduewydi 9 le 
os dy 


wy a dy Archollion yn ddirfawr, trwy er mood 
garw traiflym hwnnw, o dynnu dy Ddillad, 
jſynent wrthynt. Pa boen anſeidro] a 74 

oddeſaib 


Ddinddefaint I. G. 351 


oddefaiſt, pan y grrwyg vr hoelion trawR, 
wey dy ddwylo, a'th draed bendigedig, gan 
eu cethri hwynt wrth y Groes, wedt vityn 
yn ddirfawr y Cymmalau, ar Aelodau ſanc- 
taidd, meg ts ar yr Artaith! A pha faint Ca- 
nad, a pha laint daioni, y dioddefaiſt di dyllu, 


a a thrywanu dy ddwylo, ath dracd ſeudigaid, 
5 4 Gwaed gweithfawr ya ffrydio allan © ho- 
en nynt, megis o gynnifer o Flynnonnan ! 
nt, Y þ CUE! yad ar ddeg Al, fyrdod. 


le. 0 5 gwynn daionus! Iydi yn crogt 
rhwng dau ladron ar v Grocs, a Gab- 
led, ac a Regwyd, a thrwy hirharhau mewn 
poenau erchyll, Ti a weddiaiſt ar dy Dad, 
hddeu iddyvnt; A phan oed el cynddaredd 
bwynt . ly m. f Tia ddangoſfaiſt dy Daaiont 
zn fwyal, gan addaw Y Parad 1s ar Lleidr 
ifeiriof ; A thrwy orcaymrmayn dy Fam ſen— 
digedig, (y; hen wrth y Groes oe i4 wet ei 
ami trwyddl ar dolur anteidrol, a'i gorth— 
Tamu yu holiawl a Thriſtwwch,) 1 fot vn 
Fan ith Dailey! o anwyvl Sant Jan, ag vn ot 
Ew ef, ininncu oll. Ac ar ol tair awr lit ion 
vn Sod: lel poenau anrhaethadwy, ar lyched 
creulonal, hwy a roeſant £1 g-vinegr 10 
Ted, yr hon wedi 1 ti ei brofi, gan oftwng 
wag 1 waered dy Ben anrhyded: "Way Tis rods 


-tholt 1 alt fynu dy Yſpryd. | 

„yd v1 1 oynthegfed Add. 

\ewyd leſu gwynn daonus! O y Bug! da! 
'r mod Dymma tel y rhoddaiſt di. dy Vywya 


dy Deeſaid, ic, ac ar ol Ange, «i 2 fn. 


11.2 ait 


332 4 55 do du u ar Datoddefarnt F OE. 


Bail} 4th % def troſom ni; Ot enn ie 
ago 4 On wayw Gy tilys fendigaid, of 
Mon YI! id divir, a gad. Dy: m tcl y 
gorj -1- Wn 434443 BY! NR . T8 1 „ Moddeffach eu d ho. 
sc weil tt, Eiymon dun eu ſyched., 
Wed, ary acd yuumaith; dy Deiſcyblica a a 
ne” 4. 4 pvnuicralant dy Geurph dy. 
„ ulyd, oidiar y Groes, ac a't dodalant ar ge 
{nin dy Fuin ſendigedig, ac ar öl pôb at. vor 
adangos dychymmy gol o ddaiont, o en 0 dd] 
o Anrhy dedd, bo 21 piygolant ef, vn 18 

don, tel, yr amwilg, ac a't goſodalatit el yn : 9755 


Bedd. 


Y IWedd:. 
, Oen Duw adſwen a gwirion! Dim 


7 jc} y Ceraiſt di ſift, o dditriſwch calou; 1 


N na 'r pethan a wnzeethoſt er fy mwyn. ( 
1 dymina 'r - Poenau a ddioddefaiſt a charue- [Z2, a 
amynedd troſoh, Pa beth a Ailroddat 1 3:7 fo 
Ir wit yn dy Addoli, yn dy Folianau, Vn co ow 
glodlori, ac © va rhoi Diolwch i ti, a holl ner. Times 
thoedd * Enaid. Ih, Mab y Duw Hy, lau 
Brenin y Brenhinoed, Arglwydd yr Argh: endig 
ddi! Hanfych well, KRhybrynber, gogoncdes n gh 
ein Heneidiau ni, Marw olaeth vr hon * med 
vn adnewyddu, ac yn by wiolaethu 'r BY d. vec; 
O iy Iachawdwr bendigedig, trugarha wis 1; 
er mwyn dy Ddaton di; Maddeu ſy hell h. Adu 
chodau, a diftrywia ynoſi, beth bynnag fd wi ei 
dy anſoddloni di. Gwna ft vn ddya yn 01 vir v 
Galon di, A chaniadha i mi de lilyn yn daes, 
dy Fuchedd ſanctaidd di, hyd ciethai nge ed, 


E/engyl ar ddy'gwy! Fair. 2.5% 
Dad nefol bendige ig ! Wele, vr wvhi vi 
Offryum i ti, Ymgnawdoliaeth ſanciciddlawn, 
Buchedd a Dioddefaint dy Anwyl gaied:y Fab, 
/ Chrijt, yn Hawn Ddadolweh, a lawn an 
{y hol! Bechodau, a thrwy dy Ras, yn wellha— 


Dad tradaionus, er Rhbyglyddiannan dy ung. 
ik genedledig Fab, drugaredd, a gras 'r Byw, a 
re gorphwys, a bywyd tragwyddol i ir Meirw tly- 
10 ddlon. Amen. 


77 SLE ATOIOT SI SISLSINESES: 


Vr Efengyl ar Ddygwyl Fair. 
n 25. Marth. S. Luc-1. 


b. Gabriel oddiwril Dduvw, i ddina; yn Ge 15 


„ers, abi henw naſareth, at forwyn 0 edi cadywe ils 
TY 0 i Ur, ai en joſeph, o dy defy 1:1; acenw'r 
a reyn oedd Mair. A r Ange! wedi me 
ere MW mewn, a ddywedodd wrihi : Hanfyct we 11 
Lig lawn o Ras, mae n Harglwydd gyda the; 
abe endigedig wyti vmmwyly merched. Yr lor 


des D giybu, a gythryblwyd yn ei 3 id el 

u Hal meddy liodd. pa fath gyfarch oedd lun. A 
d. wedodd, yr Angel wrthi. Nac oina Mo 
vin, ays ti a gefallt ras gyda Duw; Wele ti a 
dell be⸗ eber vn dy groth, ac a eſcori ar fab, ac a 
„ei enw of Jeſu, Hin [ydda mar, ac a 
ir yn fab y Gorachaf, A LHarglwydd 
duw, 2 rydd ide orfedity ei Dad Dag add; 

eln den rnaſa a mim Io). 3n Af4T\ WY . g 


Is 'Þ — Ar 


ad perffaith, o'm hol! fuchedd. Can:: ahi, O 


1 YN, yr amſer hwnnw; Danfonwyd yr Angel 


| 
* 
: 
b 


ES ———ͤ̃ SO a ——̃ 2 EET 


—— — ——— — , - 


„„ ĩ ᷣͤ „„ — — 


= a 
r 


r 


354 


Ac o': devrnas ef, ni bydd diweds. 


Efengyl ar d 1y'gwyl Vilwy 5 


\ A Mair 
a ddy wedodd, wrth yr Angel ; Pa fodd y bydd 

hyn, canys nid adwaen i wr? A'r Angel gan 
att eb. a ddy wedodd wrthi; Yr Yipryd Glan 
a ddaw arnat ti, a nerth y Goruchaf a'th gy. 

goda di; Ac am hynny hefyd, vr hvn ſanclaldd 
a Aner o honoti, a elwir yn rab i Dduw. Ac 
wele, Eliſabeth dy gxres, y mae hithau hehd 
wed: b eichiogi, ar lab vn ei henaint; ar Nis 
hwn yw r chweclied di, yr hon a elwit Vit 
Am-milantadwy, canys ni fydd amhoffib! R b 


galr gyda Duw. A dywedodd Mair: Wee, 
Walanaethyddes ein Harg! wydd, Bydded i m 
1.01 dy Air di. y 
h1 
88e 8 8 2 5 NN e oe 
9 
Yr Efcngyl ar Ddy' gy! Yitw yl. A 
S. Math. bad 
P AN oedd yr 1e. veli ei eni ym Methlehen g 11. 
luda, yn nyddiau hero frenin; wele dont gor 
ion a ddacthaut o'r Dy yrain 1 ferufuleni; % rhe 
ddyw edyd; Pa le mae'r hon a Anwyd yn 1 ce 
nin yr [dde won? Canys nia welſom ei {er Her 
el yu y Dwyrain, ac a ddaethom is Adi for, 


el, A H erod * bre uin Y 11 cly wed, A gythn 
Myzyd, a hol! leruſalem gydag of. Ach 
gynnull y nghyd vr ho! Arch- oke iriaid, a St 
jenny ddion v bobl, ef a y molynnodd a hv 
pa le v genid Chriſt, Eitur wy a ddy we 


cant wrtho, van Methlelein lu da; Ca:iys e 


Efengyl ar ddydd Paſe. 355 


'r {criſennwyd trwy 'r Prophwyd, A thithan 
. ur Iuda, md lleiaf wyt, ym nhlith 
Tywylogion 1 canys o honott y daw 
tywyſog allan, yr hwn a reola fy mhobl Ifra- 
el. Yna Herod, gan alw yn ddirgel y Doeth- 
on, yn fanwl a ddy godd ganthynt amſer y 
Seren, a yinde langolala, iddynt; A chan eu 
anon hwynt 1 Bethlehem, el a ddywedodd: 
Fweh, ac ymoſynnweh yn fanwl am b bach- 
zen; a phan gaſſoch ef, mynegwch i mii, fal 
zan ddyfod y gallwyf finnau helyd, ei Addoli 
ef, Hwythau wedi clywed y brenin, a = 
thant; Ac wele y Seren, yr hor, a welſant 
v Dy rain, oedd yn myned 0'u blaen ern 
byd gan ddylod a ſaſodd uwchben y lle 
oedd y bachgen. A hwy yn gweled y Ss; 
a Lawenaſant, a llawenydd mawr dros ben, 
A chan lyned | 1 mewn 1'T ty, hwy a gewſant y 
backeen gyda, Mair ei fam ef, a clin ſyrthio 
i lawr, hwy a'i Addolaſant ef. Ac wedi a 
goryd eu tryſorau, a oftrymmaſant iddo an- 
region; Aur, Thus, a Mv:rrh. Ac wedi 
cacl atteb yn eu cwig, na ddychwelent at 


Herod, hwy a Acthant yn ol 'w Gwlad trwy 
fordd arall. 


—_— * #* 400 OG „„ e ee 
, 
Mes v4 -* 5 = i*%. „ — 20. 1 50 99 55 5 2 7200 of, 77 * an: 20 


Yr Efengyl ar Sul y Paic. 
8. Marc. 16. 
1 N yr amſer honnw; Mar Miegdalen, a 
Mair mam laco, a Salone, a brvualait 
per-aroplan ; ; ic] gan dilyfod vr eucutucUt LV 


: 
: 
| 
: 
| 
| 
: 
: 
1 


356 Heng) l ar ddydd lou Dyrchafacl, 


Tleſu, Ac yn foreu 1awn, y dydd cyntat 

or wythncs, y daethant at y Bedd, a'r haul | 
wedi codi. A liwy a ddy wedaſant wrih eu 
gilydd, Py a dreigla 1 | 14 y maen ymmaith, 

oddi with ddrws y Bedd? A chan edrych, 

hwy a ganfuant fod y maen wedi ei dreiglo ; 
yaumaith, cany5 yr oedd ef yn fawr 1awn. d 
Ac wed iidvynt \yned i i mewn 1'r Bedd, by 
a wellant {ab icuange yn eiftedd o'r du dehau, 
wed ei ddilladu a gwile wen-llaes, ac a ſyn. 
naſant. Ac ef a ddywedodd wrthyut, Na 


ddychrynweh. Ceigo yr ydych yr leſu o ny 
Nalaretn, yr hun a Groeſhoehwyd : ef a 1 
Gyfodes, nid yw Ef ymma; wele 'r man y 

dodaſant ef, Eithr euch, dywedwch 1'w of 
Ddiſcyblion ef, ac i Petr; ei ſod ef yn myned 8 
och blaen chwi, i Galilæa. Yno y cewch Yr 


ei weled et, fel y dywedodd i chwi. 


C * 


Yr Eſengyl ar Ddydd Iou NYT Load 

S. Marc. 16. x 

N yr amſer hwrnnw ; Ar un ar ddeg Diſcy- wh 
blion yn eiſtedd wrth y bwrdd, yr leſu 

a vmddangoſodd iddynt; ac a tJannododd 


ch 
iddy ut eu hanghredinizeth, a't Ccaleduch 0 
calon; am na chredaſent y ther ai gwellent Ns u 
ef wedi Adgylodi. A dy ede dd urthynt; big 
Gan ſyned 11 holl ſyd, pregetliwch yr Eten- WM -, 
ovi 1 bob creadur. Y nch a predo, ac a { he 
dvgdicr, a hy dd cadwedig; Eiili y neben bau 


cnredy, 


Ejengyl ar y Sul gen. 258 


chredo, 4 gondempir. A'r a1 vydidion hyn 
a Lanhnant v Mot, enen yn fv enw 1 
v bwriant allan gy itn: ul. d; t haſodau ne- 
wyddion * llefarant; 'rph a 1 (ok. ö „w- 
maith, ac os yfant Khim mar ol, ni wna 
| idvnt niwed ; ar y cleiſion y rhoudant eu 

d „lo, A Hwy 4 'y diaa:;' 140 il. Ac telly E111 

. aglhwy dc! If 1. Wed It! de laſaru wrtbynt, a 


l, me rw vydd i'r Nef, ar y mae cf yn ei ſtedd 
. vw ddcheulas Duw. Eithy lwy gan ſyned 
A ain, a hrezethaſant vm mhob man; A'n 
0 Ha hwy ad 1 in cydweithio, ac yn cada than 
a r Gair, ag Arwyddion yn canlyn. 

y 


enen 


Yr Elengyl ar Sul y Pentecoſt neu'r Sul- 
gwyn. 
8. Ioau. 14. 

N yr amſer hwnnw ; Dywedodd y Ieſu 

wrth ei Ddiſcyblion. Os car neb ſi, ef 
tend fy nghair; a'm Tad a't car yntel, a 
Print a ddewn atto, ac a wnawn ein trigfa 
iſcy- {Werlag ef Ur hwn nid yw yn ſy ngharu i. 
leſu Wi! viv yn 2 fy ngeirian ; A' r gair a oly w- 
dodd WM eh nid eiddoft ydyw, ond eiddo 'r hwn a'm 
doch Nbaatonodd i, y Tad. X pethau hyn a laſa- 


* 


ellent Ns wr: uych, a mi yn aros gyda chwi. Eithr 
hynt; Diddanudd vr YIpryd Glan, yr hwn a dden- 
Eten- Ml 17 Tad yn fy enw1; ef a ddyſc i i chwi yr 
a ſe-· bethau, ac a dcheg ar got i chwi yr h. 11 
eb 1 uu pa bynnag, a ddvwedais i chwi. Vr 


\redy, wy 


358 Ac ar Cor fus Chrifti. 


wy! yn gadael 1 chwi heddwch, fy Heddwch 
1 ydiwyt yn ei rhoddi i chwi; nid fel y mae 
| byd yn rhoddi, yr wyf fi yn thoddi i chwi; 
14 Na thralloder eich calon, ac nad ofned. Cly- 
winch, fel y dvwedais wrthych, yr wyl yn 
myncd, ac mi a ddeual attoch. Pe carech fi, 
yn data, chwi a Lawenhaech, am fod fi yn 
my uc y Tad; cany's mae r Tad yn fwy 
na niyſi Ac ynawr y dywedais i chwi cyn 
ei ddytod, {el pan didel, Y Credech. Ni la- 
faraf wrthych, nemmawr bellach ; canys ty. 
| wylog v byd hwn ſydd yn dyfod, ac ynofi nid 
i des iddo ddim. Ond fell y gwypo 'r byd, 


i" fy mod 1yncaruy Tad; ac megis y gorchy- W 4: 
. mynrodd y Tad 1 mi, lelly yr wyt yn Cu- N 
neuthur. T 

7] 


[oO SOT STUCSISTSSSUS$$+$45 
Vr Efengyl ar Ddy'gwyl Corpus Chriſti. 


el, 

Arbennig wyl yn Eglwys Duw, a gedwi * 
mewn Coffaad, o Ordinhaad y Sacrament 
bendigedig, o Gorph a Gwaed Chriſt; riF y, 
) lou cyntaf ar 6! Sul y Drindod bob 92 
Iwyddyn. Fl 

S. Ioan 6. 

IN yr amſer hwnaw ; Dywedodd y leſi 

wrth torkcydd yr Iddewon. Fy ngbnawe 

i, ſydd fwyd vn wir; em Gwaed 1, {ydq 

ddiod yn wir, Yr ben ſydd yn bwy ta 6 

nghnawd i, ac yn yfed ty ngwaed 1; hd 

| 


42 — . * 


„ 


HD —̃ ²˙¹ w ͤʃrr ²ͤ6—————.?ÄÄ 


P/alhuvr y Ir/u. 359 


> yn aros ynoh, a Minnan ynddo yntef. Fel 
J jr anfonvdd y Ta biw hi, ac vr yowyh vn 
1 1 | A 

7. byw drwy 'r Tad; feil\ yr hon ty 14 Jn ly 
n mwytta i, yntef a fvId y trwoſi. Dyna 
ft, Bara, a ddaeth i wacred or Nef ; nid megis 
en y bwyttaodd eich Tadau chwi y Manna, ac 


vy © boant feirw; Y neb ſydd yn bwytta 'r Bara 
yn bn, a fydd byw yn dragywydd. 


oy. NAK (t < $74 444245 
PSALLWYR y IESU. 


Ac nid oes Tachawdwriaeth yn neb arall Ca- 
nys nid oes Enw arall tan y Net wed} ei 
rodd1 1 ddymon, trwy yr hwn y mae yn 
raid i ni fod yn Gadwedig. 

Adlau iv 12. 
Rh;budd. 

Plallwyrau rwon mewn arfer, ymmklith 
| Chriſtnogion duwiol; ydynt o dri math. 
een Y cntaf yw P/alluyr Dafydd, yr hon fydd 
amet Wn cynnwys þ mtheg deg o P/almau. 
ft; i Yr ail . llaſtuyr Fair fendigaid a elwir yn 
d bebe redn y Rofari, neu 'r Paderau, a gyan- 
* I bymtheg Deg o Ave, neu Hanffych 
ell, &c. 

y le Y drydydd yu r Plallwyr neu Ymalurd or 

ganas lu; ac /ydd yn cynnwys pymtheg o Eirchion, 
1, Ha Enw gogoned y leſu Hdd iw Adrodd dden- 

'y ia al o flaen pob un o'r Erfynion hn; Ac 
1; he ly dd Adroddiad 0 Er leſu, pymtheg 


Deg | 


\ 
f 


360 P/ailtyr y Lid. 


Deg o weithiau; Ac am hnuny y gel. ir Pic. 
Iwyr y leſu. 

Gellir e dywed)1 megis y Roſari, nail! »jr14 f 

ar unwatth, neu ar derrgwaith; (a hin ue. 
dd a fyddai gwell) yn of Duutolde', 1c 111.1 WM 
y Chrijlon : zn gymmaint ag na ddytl'd id); Wi! 
yr Enw ſfandtaidd hn yn rhy-rkull, Ond . 
gyda mawr Barch, Pryſurdeb, ac Arafech. 

Ar ddechreuad y Gweddiau hyn, Penlinizch, WY © 
neu Blgwch, ar Rhagorol Enw r Ieſu; gin WC 
ddywedyd, 90 

N enw 'r leſu, plyged p&b glin o'r nefo. MW © 

lion, dacarolion, ac Uffernolion ; a MG 


chyffeſed pob tafod fod ein Harglwydd lieh ; 


Ghriſt yn gogoniant Duw 'r Tad. Can 
Philip. ii. 10, 11. dun 

Fanta Arch. 2 e 

Teſu, Ieſu, Ielu, 1 Y 
Ieſu, Ieſu, Ieſu > Trugarha wrthif. 4 THI 
Jeſu, Ieſu, Ieſu, 2. 


JESV, Trugarha wrthif, O Dduw o bo 


trugaredd a thoſturi, cymmer drugarec1 Jet 
arnaf, a Madden i mi y dirfawr feiau, ar In 
gorthrwm gamweddau a wnaethum yn ,. 
olg di. SL 
Mawr fu fy Ffolineb am vnfydrwydd vn vi, 
Bywyd hwn, a Mawr yw 'r Helbul a'r Goti Fl 
a haeddiais am fy Anniolchgarwch. Ent 
- Trugarha wrthif, Annwylaf Ieſu, can 0 7 
Egwan wyf: O Arglwydd, Iacha fi, caiy = 
' . „ 6 et 

analluog wyf i gynnorthwyo fe hun 1005 


Gwared fi rhag goſod ſerch ty nghalon a 


U 


— ——— — — 


P/ulloyr y Ie/tt. 301 


1. ga 0th Greaduriaid di, vr hyn all troi {; 
Urgaid rhag edrych, am Bri 4 rhag ſynniaw 

4 hob auler atuati. N i 

1 Caniata i mi Ras, o hyn allan i gaſſau 

| echod, er Cariad o honoti; Ac o gyfiawm 

„ bcch, a bri o honoti, i ddirmygu pob Ole» 

11 eld, ac i ddibriſio pob givage dd e 

Attolygaf arnat, Annwylaf lIeſu, Dangss 
y Drugare glad 1 Bechaduriaid oll; Fro eu 
Camweddau 1 Rinweddau, a Gwi na iddynt 
pac dy Gyfraith di vu gywir, ac i'th Gar 
& yn ddifluan!, a Dogs hwynt i Ddedwy d- 
duch y tragwy. 4a. | ; Ogoniant. 

Tragarha lit! with yr Eno en yn y Pure 
bn, At lat: arnat ; O Ieſu! or mwyn of 
tixerw Loes, a'th odd ar y Gros, 
ei mwyn dy ogoneddus Ene, Iuſu. 

Y Drindod An {endigedi;;, Un gwir 120 
Trug. ha V. Hili. 

Ein Tad n m, &c. Hinffych well, &. 
5 bob 5 Yr a:l Arch. 

11 1c. Jef , rom. 

gare. leſu, Ieſu. Ie Cyr u ff, 

* Ila, Tefu, leſu, \ 

rs cynuorthwre 5 1 (el o nd nob 


annogiad, ac i Och! you, 58 brood wvacth 


"© 4 
2 


bf 
B, 1 2 bod. 1C 1 Ort hre. 1 ({1 ** 1. IW. 1a. *3 «a 


cht igen V N Zue! 1555 101. 
Cyn: corthwya „ 1 cielo fy amer mewn 
ann welthred-), dd, ac yn y cy:ryw ſath 


cllegau, a rhinw ot dus OiCUu vj 4 ſont 
i Gymmeradivy | 115. 


1 i Cyn- 


8 
— — — ö = 
— 
— — — 00 8 * 4 , 
* 
* 
P 
- 
* 
: - 
6 
* 
* 
- 
. 
4 
— 
— 
— * 
. 
. 
— 
5 * . 
. 
* 4 
* 0 ; 
; 
4 4 
* * 
— 4 
* , * > 
. 
= 
— WV - 
. 
* 
. 
Tp - — 
4 © 
: * 
— 4 : 
< # 
7 — 
* * 
= 
* 5 8 
a 
a _ 
_ 
4 »- * * 
* f 
— 2 © 
4 — * 
— * 
* 
2 * „ * * = g 
* — ; 
F — 
* 
ih. * — . 
- —. _ . 
* — 4 
2 = 
* = 
„ : 6 
_ 
* 3 a 
2 * 1 : 
s * * 
= 
—— 
* 
" * — -- — * 
* 4 5 
»- 4 * _ 
N — 3 
p® y — £ 
= . : 


- 
2 — . .- 4. 
k 5 l > * = 
* 4 
* — 
* 
” 
- 4 — 
. 
7 * 
8 - 
— 
: - 
— 
* — 
1 
5 * 
* Peg 
* 
- , 61 
« — 
* 
. * x: \ 
- * - 
i 5 * 
—_ 
„ 
- 
* 4 as 
* * 
2 
. — 
» _ * 
* , — 
—— 
a * _ 
gow : 
— 2 
* 4 
" — 
— 
— — - * 
- 1 — * * 
N \ 
1 8 
N F 
” 4 
- " w_ - " 
— 5 
— . 
_— 
* P R hd l 
— — 4 
* _ 5 * „ 
4 
-- - 
. - 
4 A PI © — 
— 2 4 = 
0 - * 
0 PSY * : 
- — * 
- — — — 
** * 
a F * 88 — 
— 1 Y a 
— — 
0 * 
= 
% 
+ 
F 
-- 
—_ * co 
— 
PRES 


a 
— 
* 
” * 
* 
. 
* 
- 
« 
- atk 
* - 
- 
4 ” 
- - 
« 
— 
— 
* * 
. * 
* * - 
W — 
$ 
* 
— 
—ů— — 
„5 — 
- 
* a» 
P * — 
* 
* 
4 
UP — ——— 
- * 
—— * 
LEY 
* 
o — — 
_ 
— 
— a 
* , * 
4 wu = 
ou, 7 — » 
— 
_ » 
1 
oo” . — 
* * 
4 hk 
» — 
0 — 
* 
- — 
* w 
. 
— 
* ping 
PL 
Fl 
— * 
— + 
* - F 
- 
þ - 
y * cy 
- ? by 
on wt 
_ - 
* = - 
— — 


— 


% 
* 
* 
* 
" * 
— \ 
- 
* 
* 
— - 
— 
* 
— — 
— « 
; 
* 
* 
» 
- 
— 
. — 
— 1 
- 
, — 
* 
- 
Re 
a. 
% 
. - * 
— 1 wa 
I 
b * 
9 
* 7 * ay 
. 8 
- - 
— 
— * 
— . 
— 
oy 
> 
* 
w 
* a - © 
e< 
4 
* 
- 


* 
w 
„ 


o 
2 
— 
92 * 
„ 
* 
PR 
- 
——— 
- 
—— 1 
- 
« 
-- 
- 
. 
* 
4 


+? 


WS #4 
* 


A 17 


* . 


P/atw) * * I-/u. 


Dyro, a danſon i mi Myſyrdodau neſol, 
Mcluſder yiprylol, a than! aid Awydd «© h 
Cgoniant di; Lle wyrcha iv Enaid, ag anger. 
ddol wy "ou at lagenydd! Net, Ve af 'brefiry 
lio ** Ar. rv IV A44a TIT l 4. 

TW Tu! Ceniatà i wi ſedru i 10h 

ch hydol, a fo yn llaith gw leirio at 
Gn a gwir Drueni. 

t: 1 04 vitirinl Gof, o'm Cadel. 
th.» ers Werd o'm Colled's:eth, 
Ac be'vd arferll i mi, Iwvr goho d dir. 
favs Dili, dy, ddwys Roddion, dy D do- 
niau, dy Fer litlion, ath anteidro! Gare. 
griwy ad tuag att, it't, 

Dwg eilwaith ar gof im AMeddy!, (vi; 
ngorthy wm bechodan, a'm Angbarecligrwydd, 
arwy y rhain 1 10 Iwyr Ddigiais di. A che 
niatta i mi 'r Yſpryd o wir Benyd, o Ed: 
feirwch calon, o burlan Gyffes, ac o ig, 
daledigacth am bob Camwedd; ac telly Dig 
dana, a Chyſtura 6, mewn Hyder o «derby 
«dy Ras trwy Edifeirweb. a Phenyd, fat 
gallaf {od yn bur län Sk: 0! 1Ogr1 1d 
A brynti pechod, ac felly a'm cytarparir 
feddiant o dey rnas Net, 

Attolygaf arnat, Annvvylaſ Ieſu, &c. 361. 
Ein Tad nt, NE. Hanjffych well AMluir, &c. 

Y bumined Arch. 
1750 N _ Par i mi fod yn Da 
3 : . nwadal. 


Iciu, Ieſu, Ieſu, 


. 
* 
— 


» + 
* 


vel 


+.4/ 


fol, 
0th 
COT 


| * V. 


1 
* 
. 
4 * 
% 
19.11 
\ 4 


Lv # \ * 
1 
* 
4 
* 
4 4 4 
* © 
9 * 
' 1 
v 
F 
3 
- 
7 5 
* 1411 
2 
* . 
; 4 
* 
f 11 
5 1 
| J 
11 
* 
1 
A ' ? 
— 
1 y 
v3 4 
BILE 
: , 
P * 


. 
. 
* 
1 
. 
7 
* 
, 
# 
, 
. 
* 
1 
' 
% 
71 \ 
- 
11 
. 
* 
- 


* 
, 
- 
- 
* 
7 
5 . 
+ 8 
* 


+ 


* 


956 Tal 7 57 5 1/4. 


nion, mewn ſerch ar un peth dacotol, mewn 
nter a forriant, a hag gor mod gur a 
gofal am Gralſerthau * r Byd nun: Gwared f fi 
leſu daionus. 

Nad oddef i Brofedigaeth y Cnaw1, neu 
i ddichell y Cythraul ar un amſer Fethlu, neu! 
yigydio fy nghalon, F'y nghalon, yr hon a 
ddododd tob amler ci phiwys arnati, ac af 
fwriadodd delibriſio pob peth, er mwyn dy! 
Wobr tragwyddol vn nheyrnas Nef. | 

Attolygal arnat, Annwylaf leſu! Dangos] 
dy Drugare: 14 i Bechaduriaid oll, a Throf 
en Camweddon i Rinweddan, a Gw na iddund 
gadw ay Gylraich di vn gywir, ac i'ch Geri 


di yn ac liffuant, a Dig bwynt i Ddedwyd ] 
dwch y tragwyddol Ogoniant: 
Trugarba nehd wrih yr Eneidau yn a" 


Pardan, Attolygal arnat, O Ieſu! er myri dy 
dy chwerw Loes, a'th Ddioddefaiit ar N 
Groes, ac er mwyn dy Ogoneddus Ens 


Ieſu, 


Y Drindod ſendigedig, Un gwir Ddut ( 
Trugaria wrthiſi. men 
Ein Harglwydd Teſu Ghtiſt a ddareſtyg he, 
godd eihun, gan fod yn Uludd yg at Ange des 
ie Angeu 'r Groes. Philip. ii. 8 ned, 
$2 rugaroccal Iachawdwr, Erglys w fy ngwe A 


diau prudd, a'm Eirch goltyngedig ; 
niata i mi dy Ras mor ſynych iw padre dau 
8 hyſtyried hwynt, fal y byddent me dan, 
201 hy: 'ryd i- i'm Enaid 4 A, a driv120Y gh ly 
\ybodacti, i Gariad, ac i gy Rawniad : Cha 


= 


a 
yl, 
VV 


P/allwyr y Iefu. 367 
un Dyledſeyddei Ti, a'm Cymydog, trwy holl 


0 ddydd1; 11 | Einiges. Amen 


16 1 Ein Tad 7. Kc. Hanffych well Mair, &c. 
Credaf yn Num, GC 
neu 5 1 
72 * 438. 4 9 + > 44S © 
ANY $2702 2TSTOTOTODOIMEOIOIOLS ODOT TODO OO? 
Wal 
as ol Dechrenewweh ful o'r Hauen, gan ddywedyd, 
11 dy | * COW T lelu, piyge: 1 bob glin, &c. 
moos 10 1 eched Arch. 
'Throl le ſu, Ieſu, leſu, 


agent lelu, Ieſu, Ie, e Llewyrcha fi. 

Gerul leſu, Iefa, l eſti, ; 

url jt U ey rcha fi, Goleua fi a'th » {prydol 
; Ddoetitineh, i Adaabod dy Duaton di, 
vn ar pethau oll ydynt mwya cymmeradwy ger 
mri dy fron di. 

t ar Caniatà gwybodaeth eglur i mi, o' uni 

En Ddaioni, a iymeyr a ph yl! i ein ſy mu- 


chedd, ac 1 drevl! io f oes yn &! : hynny. 

Dui Cantata i mi dy-Ras, i gynny edu beunvdd 

mewn yipry gol Ddocchineb, ac 1 ſyned ym- 

arofiyt laen y n ddcallus, o Riny FF 4 Rinwedd; 'nds 

Ange de al 0 F diwedd 1 -ddi glaer olw,”, © TY ogo- 
neddus darts di di. 

yngwe Arglwyd d Cu! Nac oddef i mi Litiro 

C drachein, Nad i mi ddadymchwel i'r Pocho- 

hadrod dau y dygais wiltwch, ac yr Ediſarhais am 

int wei danynt, ac oddiverth y rain y puͤræis 1 

dringa noh ys du you, try 85 [les 13 i a Phenysd ; 5 A 

niad M Chaniata i mi dy Ras i luddio, a llèſhau 

} 


he. 


7 


—_—_ TE 
* n W „ 


% 
ff * 


P/all-vyr y Ii. 369 


Beddent v by tion Gir coſpedig ethau, 
Poenam, a bine ant or echaduriatd 


On o goll dv Gad, ah Etileddliaeth ne- 


fl; iim Cachy to amen, mewn arſwyd, 
brav, a dychrvn oth Ido di. 

Er dim ag a fo, Na {-i4tivd, na ly laſed 
rel vmaros, neu godtigo inen Pechod, onid 
& chweled vn iran, i Pans rv; rhag ofn 
it browyreinis Farn, o farwoletti a cholledi- 
racth didertyn, ſyrthio arno, v1 ei Ddigo- 
FRAS : 

Bydded! galluog eirioled Mair, dy fendi— 
gedig Fam 3 2 th hol Sunt dra ſi; (Ind 
duch ben poh dim, Bycdent dy rhyglyd- 
diannau, a'th Drugaredd di, bob amſer, la- 
cawdwr Corediy ' rhwng dy Gy fiawnder 
faked dns on 2m 20 1d truan. 

Nad i mi, O Arglwydd daionus! ollwng 
in anghof, nae abe rgofiody Dauaioni di, na'th 
amm vnedd, na th Hir-oddef na'th hy naws 
bwddoarwch (li. 

Na elynnwys 1 mi Odech mewn pechod, 
Eithr galwſt yn ebrwydd, i Gyffes a Phenyd; 

a phan wnelwyf 1 ti ddigio, Cymmer di 
Drugaredd arnaf, 

Nertha i, O Dduw! i weithio fy TIachaw- 
err acth gy dag Ofn, a Dychryn; a phar i'r 
brav o'th ddirgel Farn, fy ngwneuthur yn 
dlyngeiddiach, a diwviech Eirchiad, ger 
tron Gorſed: dlainge dy as. 

Trugarha wrth Bechaduriaid oll, &c. 

Lin Tad ni, &c. Hanffych well Mair, &c. 


Yr 


— * * 0 —— — 2 ＋ 
* — . = af — V — — — -. 4 i N — — 
1 - 8 , 
—_— — + 1 : a _ 
£ "> as «> FR. : 1 
— 
— 
e eee — 
ere p Fn Ss F WR = 
>: "4 Cn - —_ : - 
p L - - -. * ? rok 
- * * . 2 2 os 
; a # - HK x 
* 8 g 
" — * 2 — * 4 ths. 
- * . 5 - 
— 5 * 4 * 
* - — — — — 5 * 
1 * 3 8 1 4 x 
— - * * ” — 
Rs — * — 
— * P dp * . 
__ 4 --* * * > an - - — 9 1 
* — — 1 on? 2 a . — 4 ious of 
- 4 — — * 1 * — * 
po — 
” m_ - = EJ ws — 3 " * we , Ty ** _ — 
— * - * , [ 
— 4 . _ > 5 — _—_— 3 \ 
- K "uh 0 
—— = — 5 
9 * . 5 — we'# * 
— 4 — 
— . 
—— ' . 3 „ = 
4 Fs 5 w — # 1 * — * 
— — * — — _— 4 
: — <a 4 * a — — 9 * —— 
» Y poi gp — — a * — —— — 
— —_ * » _ — — — . 4 ** 
* —— ond . Sia s . _— I 
We — * W — — — 5 p ! N 
9 4 ww and 
—— — — = 0, 3 * * — 
—- 
4 a 4 — — / og * 8 
— # — * * — — * 1 — a 5 
* 5 1 3 Li _—_ * 0 
cis * ned * 0 
< \ - * ,—— , . * 
* « — — — 4 o * 
* 3 — 5 1 gi = 
bi — 4 2 M0 „ — = . * 
, 0 
— . wn — — 233 * — „ — 
ne » 8 "4 wy "7 p 
6 % * Þ> j 
- * 4 
K — * * yn 
- > we * — « — 
4 . * _ * - ** 
a | % — , 
oh = ih * —_ - 4 f 2 
* — > 
+ » w . ah * * 
* * » 4 — * ? »% 4 E 
* * 
2 2 bo / f * < 1 mw 
* . — * — * * - _— 
Pur , 4 . 0 
. ” — 4 —— — a 
* — 4 — 
8 * 
T a 8 9 5 y 
4 - 4 
— — * ! 
* - F k — —— = . 
— -— ö 
1 * 4 -— _— / — 89 0 
* — - 0 
- hw K Py = 7 » 4 CS 3 * 
— . * w- 
— oy F * 4 * ” 
< py hg * — — 
as 3 - — 
1 3 8 & © 2 7 
* — - — — -- mins ä oF * 
- * - of > "IF" "- ay . 
b — . 
* * " 
— ** — * — 
4 0 - «8 — us C2 
— : ' vas — 4 — a1 ” 4 2 
4 = by a — — * 8 9 
. — - * * — 
— * 4 * 
<a — * : _ - 
- m 4 — 4 tia 
— * * LOOT * 
— 4 / an a 
_— 8 » 2 4 
3 5 1 — * 
1 Bb i * 
= ** * * 
— 55 1 * FR / — - * 
- * at —— \ . * - - 2 * * 
* 1 — W — - 4 < ya — 
— - _ * — — — —— be, 
- * 
% — 9 $ — — - Fs % = _ — 
57 — — , S- 
— 4 — — — — — 
— gan * 
oO * 
* 
Gr 15 - — — 
— - - 1 og 


* — — — 
A ů — 


— Sr ITT; — 
— —U⁴ * = 


— EE IIS =: 
r 


75 1 3 
Phaltwr y Il. a7 


, 


35 
* 


| rugarha Werth Beehatiry: 1 No 


1 7 18 „ 7 4 , 7 146 ( 
3 ten Jad mi, & c. Ian. 2%, KC 
2 F 5 P A $ 8 5 MO 
= | nau'fod eh. 
: I + 1 Y 1 1 , 'S% | . 
* ICH, lelu, ie Dyro i'm Ras Ae io fy 
8 | hy | | ? 
= leſu, Ieſu, len. nydd tertyn, am An 
f * 
len, Slely, L115, ; 4 
"x." o 
U 514 * 7 . 3 1 SE” * — , 
| 4b * Ayr | fi) Ras. 1 18 N 7 6 AP Fl (F Y fo 
* 17 * * - , 
FAINT wi enn, K 4 g ' 
"Y DC 581, 0 En! ne & \121 EESIET 
1 . * > 1 p | I 1 
* An Y AWYS (3\ TN, 4 OViyaQd i nm ar VT an- 
r hon N f >> i Fi 
U 37 OYNny roreris 3 1 Ac lellv 'y 604 fy 1004 
: 1 wi 4 3 X Fy% 1 a 
fanertnau mewn. LIreſn, ſal y Hydiia; £* 
318 . 8 f 
| 1 Ae mewn Wir ddr par. 14 vn Para” 509 
. Frag L.A I 
| mer, 1 Y MAdaw ar byd hen. Univ Ras 
111 . 8 . 7 1 o * | 
' Ino, irwy fanctaid Eirtoled 4 Com fo 
. , F Cy N 8 
raid, 4 C 43 Onathwyv V BOPUN 14 — M. 
. - , / S ' ' 
wel Archangel, Gwared fi Odier aol 
; * a f * 
"IA 74 0 Fh. I, 7 { al : : 
5 | | e 9 1 13 CAHEPC4. (1:4, STEEL ET 
, E ; a . { 77 
74 IT Aw i , A : LG 1 
141145) en 2 nnortawWy WY! J 111, aT UN Ar Ar 
_ i: 1 1 it Ails 
a \ 
f Y it * A — 1 | F I f & | $* 
10, nnwyi!n , CONa dy g aretid, 
1 * F 1 * s : b 
* 1 * 18 Y 74 11711 F 1 1 * 4 | 
' I MAINE } OH ATTLW Ec u, na 400 VM 
p With ry WVTNne mitra thid 
* 1 — \ 
[ © hg 2 9 \ o = * 
c Ne IIa 7 vt PIT ri DAW. 1. e ith * 
* . 
6 N CIOLV CL) Carn Ta) F. 1 C7. Ii eus 1 
| 16 1 665 * 814 1 5 A | | { | 
oF ob BY... 0) petn (Maear'1- fal yh ar Iv 
% — 8 ; 4 . * 
/ fs, af p 75 Fd 9 b. 1 N 
e addtad O90 au J  LVOTJO" UA Tt 
. 4 
8 4 20, 
MF F 1 
Ie rung A { 7. ha, awe 4 22 
; f 14 JEET | 5 . (it. 5 4 Haft f! 'y 1.1) ledales 
+ y 
| ' 1 k 4 * [ 4 po a , BM N 1 
(11 EF z 2 * { * 40 A 214 9 . 5 : i 1141 'T 2 
4 0 4 L 4” ; * ; , 175 — 2 , 18 3 Ho 5 % 1 
19 11 111 a 175 i (i (le 
4 , "4 1 * 9 5 A p 3 1 « 
4 1 1 41 \ * \ i 414814 41 
— 0 4 * 
** © * , 1 , 4 . . 
- 15 4 18985 8 2 4 4 4 ps pe P * 
\ \ —_ a ef AC ) 7 & 4 105 ir 14 * 


872 P/allwyr y Ir/u. 


Farnwr i mi, yn yr Awr dra erchell, ac c. 
nadwy honno; fal na bytho i'm glow ed, ger- 
windeb dy rhy- doſt Gyfiawader di, ac am 
hynny yr wyf yn Ilefain arnat am fwyniant 
o'th Drugareddau di. 

Ieſu gw yan! par i'r Atgof o'th Farwolaeth 
di, ddyſgu i mi, pa lodd yr wy f i Briſio eniyd 
y Bywyd hwa; a Phar i'r coffadiviiaeth oh 
Alley ſy dodiad, roddi calon i mi ddiſgyn yn 
llawen, i'r Bedd. 

Teſu, Frugarhà wrth Bechadurtiaid oll, Kc. 

Ein Tad ni, BE dlanffych well Mair, &c. 

V d4degfed As elt. 

Ro: oo bs Danſon 1 im ſy Mhurdan 

Ieſu, Ieſu, Ieſu, bps 

ESU, danfon 1 mi ſv XIUurdan yimma. '1 

gwared fi oddiwrth y Poon tanga by 1. 
ny, y rhain a geryddant H 194 4 nenen 5 
ac felly Lleithair poenau amierot v Lan nu 
dig, a gaulynant yr Eneiclau hy nne, yo y % 
meila; y lawl ni anhawyd. ung a burws.! e 
ddigonol, yn y Byd hw. 

6 'Tth drugaredd, teilynge, gauiattau i , r 
Croeſau, Biinderau, a Goitdion, a wel: 1 
Teſu Turion; fod vn Anghenral i dad 
fy ſercn yu gwol, of: Tip rt % peth yy, 
ar y Dt lacar. 

Gan nad all Neb dy weled ti, a 
Serchu mew! un Peth, wil evo of 
di; Na! ode i'm Cal zy Fart wan bot 


loarwydd, na chael un llon, cn ina, 
oddieithr 


wt 


J Un 
5 ITT)! 


— 


P/altuyr y Leſu. 373 


eddicithr mewn ucheneidian am dy Ras, a 
dymuni a dau o'th nefol Deyrnas. 

Rhy chwerw, gwae fi! alydd Ing yr Enaid, 
a ddidolir oddiwrtho Ti, yr hon a ſydd yn dy 
chwennychu di bob amler, Etto nid all hi 
ddyſod attati, gan fod trwm Iwyth ei phe- 
chodau yn et lluddio, ac am nad a dim aflan 
ir Net. 

O fy Iachawdwr caredig, Cadw fi bob am- 
ſer, ymma, mewn marweiddiol yſpryd, tuag at 
y Byd hwn; fal wedi i'm Puro 'n Ilwyr oddi- 
wrth ſorod fy mhechodau, trwy Dan dy Ga- 
riad, y gallaf ſyned oddiymma, yn ddioed, i 
ſeddiant o'th tragwyddel Deyrnas. 

Trugarha wrth Bechaduriaid oll, Annwy- 
laf Teſu! Mi attolygaf i Ti; Tro eu camwed- 
dau i Rinweddau, a gan wneuthur 1ddynt gy- 
flawni dy Gyfreithiau, a'th arhofh di, Arwain 
bwyat i'r Dedwyddwch yn y tragwyddol 
Ogoniant. 

Trugarha heſyd wrth yr Eneidau yn y Pur- 
dan, er dy chwerw loes, a'th Ddioddefaint, 
Mi attolygaf 1 Ti, ac er mwyn dy ogoneddus 
Enw, Ieſu. 

Y Drindod fendigedig, Un tragwyddol 
Dduw, Trugarha wrthif. 

Ein Harglwydd Ieſu Ghriſt a ddaroſtyngodd 
eihun, gan ſod yn Ufudd hyd at Angeu, ie 
1 'r Groes, Philip. ii 8. 

rugaroccaf Iachawdwr! Erglyw, &c. 
Ein Tad ni, &c. Hanffych well Mair, &c. 

Credaf yn Nuw, &e. 

Kk Deck- 


— . ß 


274 P/alluyr y Te/u. 


Dechreumeh fal o'r blaen, gan daruedhd. 


YN enw 'r leſu, plyged pob glin, Kc. 


Yr unſed Arch ar ddeg. 


Teſu, Iefu, ITetu. Dyro i ini ts, 5 Od 
Tefu, leſu, Telu. wes Cofe:ll 
leſu, Ielu, Ieſu, ) rg Eyleillach. 

1 dwoimi ras i ſedru ymochel rlag 
ay. Gylcilion, neu os pr 1 mi 


! 


diytod vn mig v cyfryw fath, er dy orloicd- 
dus Ddtodde! int. Mi attoly val i ti, nas g "ils 
neb rvw ac! Weir o bechod marwol, 7 
Wrchivou ; A thru y rhy glyddiannau ay la nc 

aid Ymarweddiad ym myſc Pecha durizid 

Cadw ſi rhao cael [vm gormeilio, na im got 
rechu dan um cals neu gv rch y Gelyn, neu 


dan un proledigacth, neu dentiad 51 wr 
NI. rwol. 

Cadw fr nohenan, O leſu daionus! W 
gogan, Gelwn dd, gau ay {[holacth, tyngu, ries 
gwarthaucdig ymierthu, ym eee ac vim 
geceru, gw animal han a Gem 
gwegi. 

O leſu geh un! Par 1 mi goſio bob amſer. 
* dag Ofn a dychryn, dy ſod Ti yn gycry cus 
hs? mhob mann, dy od Ti yn gweled |, ac 
vn cly wed pob peth ; Ac y cymmeri di gvi- 
rif on Geiren a'n Gweithredoedd oll, ac 4 
Berni vn ol y rhain ymma. 

Gan hynny pa fodd y beiddialt Vn. ddiddan 
2 Athrodwyr, Meddw-wyr, Tyngwyr, neu 


wir celwy dog; Ymadrodd y rhain ſydd nail} 
Va 


P/alliryr y Beſt. 


yn gecerus, neu gynnbenuos, a hh dd yn atieu- 
lus neu erwag Hloreo. 

Attal vnol, Aunwylaf leſu, pob afrecolus 
due dd 1 chwantau 'r Cnawd, ac 1 diywenydd 
Bias, gan roddi i mi 'r Gras, 1 ochel ecru 
Gyicillach, a gynneucut „ Tan o'r naw vii 


R Chwantan bynny. Cor i lawr, a golteoa 
; vnol, holl atreolus wynnian, a chançechlau 
N enawdol, ac lle dariu i mi trwy dirs Cu- 
3 elch, ennynuu dy Ddigolaint dig ur Wyf 
5 n Hariaidd. ac vn ollyn; geclig vn gotyn Made 
_ W (vain am dauynt; ac Vn A fol: n dililri— 
. ſol dy Nee Ted, a'th gvinmorth, 1 Dawb a 
of eſant am dy Drugares Id di. 
_ Io Ailu di a'm gorchuddio dy Dda ethineb 
od am cylerrio, a'th dadol Dituri a'm cc ood lo; 
Anſon i mi rhadtlavwn fir e a 0 ter f ol 
_ . :; Ath Dtho/!delaint a'm a chubo 
10 f ragwyddol gy g. ac Oddlserth dych— 


= IO; rd ly ngnelyn i; Dyſc i mi {ela tirion ! 
Fuc nec f {11 ell * ul c dymon, MT. 08 [404 y 


; 
100 - 5 
Rane 5 1 3 13 

ee ag y AICHON i mi Jod Vo Alas, 1g 
el oF, V 
fer Mach yr Ang lion yn y Net or Of byn, 
FIT . * = F 
„rein 1 e » ! ! 1? (>, 
\ Tr G 41 ren n . Ari 1104 a 28 
EEE Fx v 7 5 7 3 2 95 4 MM . o 
1. 7 1 44 2 "4 * 4 i £8 4 4106 24 1 7 5 % 
- "oY 7 7 
1 Hud de 1 


1 ö 5 Dew I! l IRE 1 n 
lelu, I. BY el , n. 82%. SQ % At 
Ka! le 1, Ivf gynnorthwy gent. 


5 155 | Hy imi Ras vo fy hull Anzhens 
theidian, yn emvedig ar amicr protedigas 
eh, 1alW arnati am gvning rthwy ac amddiffyn, 

A | 
K k 2 Gam 


876 | Pjalluyr y Te/u. 


gan gofio yn flyddlon dy Farwolaeth, th | 
Adgylodizd droſofi. Ieſu trugar ! Cadw hi, 
gwarchod 11 f' Enaid, rhag cyd ſynnied a 
Phechod, ac er mwyn gwir ſerch, a hof gariad 

o honoti, ymddangoſed Pechod yn ddrewllyd 
yn fy ngolwg i. ] 

Lleſged, a lonaddil cofftadwriaeth o Far. ( 
wolaeth, Barn, ac o'r U ffernol boenau, (y 
Thain, ydy nt mor echryſlon, ac mor g 
foriog o'th elynaſtia di), trwy hynawder dy 
Ammynedd di trwy gariad perffaith, a dl. 
weirdeb, y Gwaneg, a'r Tuedd ſydd ynof, i 
Bechu. 

Gwna fi yn burlan mewn yſpryd, yn hawd- 
dger mewn ymadrodd, yn ymwmy meddns wewn 
herriant, yn newynog o weithredoedd Cy- 
fiawnder, ec yn drugarog i bawb, a fyddant 
mewn Adiyd, a Thrueni. Gwna fi yn llan- 
aidd yn fy ymarweddiad, yn lan © galon, ya 
ſanctaidd mewn myſy rrdod. ac yn llawen hy- 
fryd, i ddioddef cynllwyn ac erlid yn y 
Achos di 

A ſyddi di Teſu daionus yn ſyddar i i'm lief 
vr bon a deily ngaiſt oſod dy fywyd i laur 

1m Adbrynu fi? Ac onid elli di {ym achuh 
vr hon a godaiſt dy hun i fywyd drache! 
i'm Coroni fi? Pwy ſydd gennifi yn y Ne 
onid Tydi, O Ieſu, Genau 'r hwn a lefarod! 
bendigedig Eirau; Galw arnaſi yn d It 
tod, a Mi a'th waredaf di. Pl. 49. 15: 

Tydi ydwyt Creig ddiogel o amddiffyn 
m1, yn erbyn pob rhyw Elyn; Tydi ydwrt 


ny 


8 7 TG : 7 / 
P/4i ws)! 1 * 1 377 


Ngras parod, a a ddichon im Crylban ein 
Nerthu, i bob Gweithred dada. 

Am hyuny, ym mblob Adivd, Trallod. 
Golid, dan bob gwendic 4 phrofe 13164, 
Galwaf va liyderns arnati: Guwranty u 
leſu daionus, a phan clywot, Irugatha w- 
thif. | 

Trugarha wrth Beciadu == oll, &c. 

Ein Tad Nt, c. Ji. (HJFEVCH N. it, &. 

8 {rydydad Arch 47 ual 8 


leſu, Ielu, Ic'n, 


De 1 Par i mi barhau wow :2 
f Te. Rhinuwedd. 
I lein, ieſu, 
* JESU, 1 par i mi barhlau mewn Ffydd. Go- 
baith, a Chariad perijuth, mewn Rte 


* nwedd, a Buchedd dia, eben cywir Cie. 
wy I Chriſtnogol Foeſau, heb duty 20 VN d 
* Waſanaeth di, nes dygit i i'm Gwobr, vn 
1 dy nefol Deyrnas. 
\ by: Par i mi bathau mewn pob duwiol Arſer, 
7 a dyled{wyddau ſantiaudd, yn Ol deddfian 
bam, a'i Ealwys lan; ac ym mhöb gorchiy yl 
addwyn, ac anhepgor, nertha O Argkevdd, 


ly Enaid a'm Corplt. 

Par i mi ymogelyd rhag pechadurus xy a 
ddigrifwch, a medru di- def cam, 2 gra- 
Gy dd, gyd ag Ammynedd, a Liatic ice dra; ; 
yn lle 1awn dal, am anufudd-dod ! iy nybalon 
tuag attati. 

Trelna im 'r cyfryw Fuchedd, a Wyddoſt 
u fod yn Iwya cyladdas i'ch Anrhy. ledd dy 
lun, ac im tragwyddol Ddedwyduivch innau. 


KK 3 Llanw 


276 


Pyalluyr y Tefu. 


gan goſio yn flyddlon dy Farwolaeth, th 
Adgy ſodiad droſofi. Ieſu trugar ! Cady li, 
gwarchod un f' Enaid, rhag cyd ſynnied a 
Phechod, ac er mwyn gwir ſerch, a hoff gariad 
o honoti, ymddangoſed Pechod yn ddrewllyd 
yn fy ngolwg i i. | 

Lleſged, a lonodded coffadwriaeth o Far. 
wolaeth, Barn, ac o'r Uffernol boenau, (5 
Thain, ydy nt mor echryſlon, ac mor g 
foriog o'th elynaſtra di), trwy hynawder dy 
Ammynedd di trwy gariad perflaith, a di. 
weirdeb, y Gwaneg, a'r Tuedd ſydd ynol, 1 
Bechu. 

Gv na ſi yn burlan mewn vſpryd, yn hawd- 
dger mewn ymadrodd, yn yrmyneddns wewn 
herriant, yn newynog o weithredoedd Cy- 
fiawnder, 2c yn drugarog i bawb, a fyddant 
mewn Adiyd, a Thrueni. Gwna fi yn lar 
aidd yn ly ymarweddiad, yn lan © galon, Vl 
ſanctaidd mewn inyly rrdod. ac yn llawen hy. 
fryd, 1 ddioddef cynllwyn ac erlid yn d 
Achos di 

A fyddi di Teſu daionus yn ſyddar im lie 
vr hwn a detly ngaiſt oſod dy fy wyd i laut 
1m Adbrynu fi? Ac enid elli di {ym achuh 
vr hwn a godaiſt dy hun i ywyd drache 
i'm Coroni fi? Pwy ſydd gennifi yn y Ne 
onid Tydi, O Teſu, Genau 'r hwn a lefarodd 
bendigedig Eiran; Galw arnafe yn nd I 
tod, a Mi a'th waredaf di. Pl. 49. 15: 

Tydi ydwyt Creig ddiogel o amddiffyn 
m1, yn erbyn pad rhyw Elyn; Tydi youu 


Ngras parod, a ddichon im Crythau, @! 
Nerthu, i bob Gweithred dda. 

Am bynny, ym mlob Adivd, Tr alle. 
Goſid, dan bob gwendick a phrofe lade 
Galwat ya hyderus arnati: Grants ht © 
leſu daionus, a phan clywot, Irugaiha yt. 
thif. 

irugarha wrth Bechadu i oll, &c. 

Ein Tad nt, &c. Hanſfiycl n &ce. 

1 irydydd arch 447 du: 


leſu, Ielu, le'n, 8 
Par 1 mi $09 PW: 
lelu. leſu, leſu ( 


ö ( Rinwedd. 


£ ; be 
* 4 : * 


leſu, JIeſu, Ielu, 
JESU, | par i mi barhaa mewn Ffyd 1, G9. 

wa * * & Ee. 2 > a 
baith, a Chariad perijaith, mewn Ne 


85 nwedd, a Buchedd dda, zen cywir Grett, 
1 a Chriſtnogol Foeſau, heb diff. gi un dy 
I Waſanaeth di, nes dygit 1 i'm Gwouly, yu 
" dy nefol Deyrnas. 

3 Par i mi bar hau mewn pob duwiol Arſer, 
" 1 dyledſwydadau EY Ganda. yn ol ded dau 


9 Duw, a'i L. alwys lan; ac ym mob gorchiv yl 
addwy u, ac auhepgor, nertha O Argkevdd, 
ſy Bard a'm Corpli. 

Par i mi ymogelyd rhag pechadurus wig 
ddigrifwch, a medru di: „def cam, 2 gyra— 
du yd J, gyd ag Ammynedd, a L ar ile Ara; ; 
yn lle ian dal, am anufudd-dod iy twhalon 
tuag attati. 

Irena im 'r cyfryw Fuchedd, a Wyddoſt 
U fod yn Iwya cviaddas i'th Auth. ledd dy 
nun, ac im tragwyddol Ddedwyddawch innau. 


Kk 3 Llam 


378 P/alluyr y Eſa. 

Llanw fy nghalon, ag ediſeiriol Driſtwch, 
am llygaid a deigrau, fal nam gwithoder 
byth gennit ti. 

Ditiro f*' enaid trymſwrth o't anwireddus 
Hun; a danfon i mi gymmorth o'r Nef, fy 
lIachawdwr bendigedig, i Orfod yr hen Sarph, 
a't hol ddichellion; trwy dduwiol ymarter 
o'th ddonian nefol, a dilyn Rhinwedd. 

Oblegid nid yw Einioes y Dyn ar y ddaear 
ddim arall, onid Taith y pererin, tua 'r Caer- 
alem ny dd; i'r Ddinas hon, ni ddichon, 
dyfod, y Neb a eifleddo i Jawr yn ſegur, neu 
a droddo oddiar y flordd ? 

O leſu datonus! par i mi ſynniaw bob 
amſer dy ddedwydd Ecſamplau di, trwy ba 
cymmaint o Boenau, a mor ychydig o Ddid- 
danwch, y pryſuraiſt ymlaen at Angeu chwe— 
nw'r Groes; gan mae honno yw er flordd, 
ir ogwweddus Adgylodiad. 

O'm Rhybrynwr Cu! par i mi o ddiſtif 
calon, Vſtyried yr awchlym eirau hyn,,or 
Efengyl; Nid oes, ond yr hun a barkao H 
y diuedd (mewn Fſydd a Gweithredoedd a) 
a hdd Caduedig. S. Matth. x. 22. 

Trogarh wrth Bechaduriaid oll, &c. 

Ein Ted ni, &c. Hanffych well Mair, &c, 
Y bedwerydd Arch ar ddig. 


Ieſu. Ieſu, Teſu,} Caniata i mi dy Ras, 
Jeſu, Ieſu, Ieſu, i graffu fy Meddwl at- 
leſu, Ieſu, Ieſu, nati. 


IESU 


[ 
vn 
In 
Iy ? 
nir 
{hwy 
M 
Wn 
. II. 
en Wa 
gippr 
m, 
main 
Medd: 
1lawe; 
Rha 
Wed 
Deheul 
dero, 
Cath 
1reh 
ned d; 
on di. 
Clyw 
lu, cly 
ei G. 
VN 0 9 
o erio 
a, 1 WI 
ei {e1; 


P/allwyr y le/u. 379 


Her: dyro i mi Ras, yn enwedig ar amſer 
a phryd Gwed4i, pan bo fi vn ddileddf 

K Yiu ddiddan a honoti: i olod ſy meddwl 
yn 1g arnati; ac ar bynny o bryd 1 graffu 
ff meddw! yn ddytal arnat, ac i goho fy 
xirad drueni, ac yn fh ddlon i erlyn cynnor- 
hwy genniti. 

Mi attolygaf i ti, Ieſu daionus! Goſtega 
„Fnniau iy ngrwydiad teduwl, Attal gwibiad 
k mhen drocdig. a chwantau ly nghalon 
wwadal : Moga ffyrnigrwydd, Lletha ym- 
rpprys, Gorthrecha ymgyrch, a Gwrthladd 
frm, a gallu, fy nghelymon yſprydol, y 
b chain a amcanant ar amſer Gweddi, luſgo fy 
a MWleddwl, a'm bryd, oddiurth pethau Netol, 
|. awer o feddyliau gwig, ac anfuddiol. 

Rhag marwerydd, a hurtrwydd ar amſer 
Gweddi, Cadw, ac amddiflyn fi, Ieſu mwyn! 
pebenlaw dy ſerchoglan Gariad a'm cym- 
ro, ac am cyinertho yn dv gadernid ti, 
© th ddaioni llawenycha fi, Cadw fi nor 
d {Wonnefin a Gweithredoedd Da, ac y bytho fy 
da) _ bob amſer, yn gymmeradwy ger dy 

on di 

Clyw yr awr hon, bereiddiaf Iachawdwr 
c. h, clyw let pechadur, yr hyn o wir ewyl- 

$ Cl Galon, lydd yn dyno uno dy Garu di, 
n o gymmaint dy foddloni di, ag y darſa 
lo erioed dy Ddigio di; ac os gwiw gan dy 
8, 1 wneuthur 1awn dal, dadolwch a phenyd 
n ei lciau, a'i Gamweddau. 


Ras, 
| al* 


ESU Mal 


380 « Yallu) r Lu. 


Mal hon me yn llawenydd, a diolchgarych, 


yr Eiryol at arvati, megis ar tym Gwaredwr 


0 Writ FF envy $1 ber „glon Cilait l, « ch: T1 ph; n 
ac Aiverth ** dry gau 511 A ors To 141 .- ot 
meas ar iy a KIWI, a 1h: >dlwr Oer buddiawr 6 
Daconiau, ar Davedd oil a dderbyniais ei. | 
ſioes, oy ar dy law di, neu allal Obeithio * 
5 ; CV 

am danvit. 
8 n 2 LS . | 
Vi welal, mae 155 li wyt fy Naioni yn ung, 15 


ac nad yiw r holl bethau craill yn y Byd, on * 
ollerynnau a Noddion wedi u goſod gen! ttt, 45 
1 bert 1 mi ſelydlu h Meddwl arnati ; 1 ber 
1111 1 tit Garn di, Muy a Mwy; a thrwy ay nd 


Garu, a'th W. alanaetizu 1 Pod yn dde- 25 
dwydd yn dragywydd. = 4 
O Aunwylid f enaid, cymmer feddiait L 
neu fwynha holl ſeddyliau ly Nghalon, yn y th 
byd ymma; fal y gall fy Ih gaid, try ) mau 4p 
odd! 

rhag pob orwag, a firawadus oiwg, fod n C 
wiw 1'th * cled ti, wyneb ya wyneb yn 02 14 
nant Nel, yn dragywydd. 5. 
Trugerha wrth Bechaduriaid oll, &c. ; 5 
Ein Tad m, &c. Hanffych well Maar, 7% Wb 

Y bymtheg ted Arch. is " 

frailo 


Teſt, Ieſu, Ieſu. Dyro. i mi Ras, i dref! 1 
a 7 * . 4» 7 * 11 7 ! 
Ieſu, Ieſu, Ieſu, fy Muchedd, yn oll dy w 


FIT leſu. leii lus di ; mewn perth) Dale birget 
nnn ans fym tragwyddol Iechye Gogo. 


Ba riacth. ö th M 

| bark dyro i mi Ras, i lywodracthu y he O 
a = | 

anwydau drug, a gorthrechu hott an nedd; 


chwantau 'r G lon, ac 1 dretuu ſy Much, coll 


P/alluyr y Teh. 


ac i dreulio . Einiocs, yn ol dy ewyllus di“ 
ac vn 0] ei pherthynas i'r tragwyddol Iachaw- 
dwriaeth ; Gan amcanu o'r galon, a bwriadu 
vn Tyde lion Gyſſegru holl Weithredoedd y 
Corph, ar Enaid, er ynnill y Wobr, oth 
ddidrange Orfoledd, a'th dragwyddol Dde- 
dwyddw ch. 

Canys pa beth arall yw r Bird hwn, onid 
Yſgo! 1 lagu, a meithrin Eneidau, ac i adda- 
ſa, ac ibu cym 1medroit hwynt, tuag at y Byd 
a ddaw Ac pa todd vr Addaſir, ac y cylar- 
arir hwynt y hyn, onid jrwy ddewr, ac 
aechus Ddy muniad o ſeddiannu Duw, megis 
eu Diben olaf. 


Dota yen halon yſtyfnig, Maluria f yſpryd 


381 


Wenad. ace ny waith. Q leu gwyan ! a 
par ici jo4 1h Gdilalch, acuſudd i ti; ac 
oddiwr it} angen dry mmwih, Girared ß. 


Cana i mi s i ymaducl gyda dirmyg, 


advſiyrwoh o'r Byd hun, ac a chalon lawen, 
1064 tos atih!s, 

P-red col oth Ddioddeſaint, i mi ddioddef 
yn llon pob profedigaeth, ac adfyd, pob 
rallod, a gofd, „ma, er ſerch a chariad 
o honott ; Tra ſo f Enaid vn dibeu ac yn 
biracths ar of y Bruyd gwvnlydedig, Ar 
Cogoniant anfarwol, vr hon a ddarbodaiſt 
ith Weifion di yn y Nel. 

O leſu, par i mi {\niaw yn ſynych, a 
meddwl] vn ddwys, pa bath bynnag a vnnillaf, 
6 collat di, mae 'r cwbl oll vn golledig; A 


pha 


382 P/allwyr y Ife. 


ha beth bynnag a gollaf, os Ynnillaf di, Mae 
r cwbl oll wed ei Vun ill. Di 
Trugarhà wrih Bechadurinid oll. Annwylaf 


leſu! Mi attolygaf iti; Fro eu camweddau V 
i Rinweddau, a gan wheuthur 1ddy nt gy. 
flawni dy Gyfreithiau, a'th arhoth di; A.- * 
rwain hwynt! Ir Dedwyddwch Yn y Gogo— 4 
nant tragws ddol. 04 

Irugarba he {yd wrth yr Eneidau yn y Par. Es 


dan, or dy chwerw locs, a'th Ddioddelaint, 


g Dit 

Mi at.olygal i ti, ac er mwyn dy Enw gogo- , : 

- o ö T7 

ned, le oy > 
ö , 11 

Y Drindod ſendigedig, Un Duw tragwyd- H 

1 — d at 72 

dol, Trugarba wrthit. ” 


Ein Hawglhwydd Jeſu Ghrift a d. laroſtivn. WM 
god eihun, gan fod yn uludd yd at Angau, Es 
1c Angau 'r Groes. 

Piihp ii. 8. 
T Rugaroccal Iachawdwr, Erglyw fy ngwed. 
dian prudd, a Al Eirchion-- gollvnge! ig; 
a Chauiatà i mi dy Ras, wor ſvuy ch i ba- 
yh „dd, a'u hy vried hwy nt; mal y bg dent 
megis Yſcol hyfryd i'm Enaid eſcynun, 2 
dringad i Wybodaeth, 1 Gariad, ac i gvs 
flawuiad o'm Dyledſwydd i Ti, a'm Cry: 
22 . 

Cog, trwy hohe ddyddtau f Fnnoes. Amen. 
Ein 1ad ut. Ke. las hychi well Mair, &c. 
C eda, yn Nut , Ke. 


Rh) Lydd 
— 


383 


Rhybudd i ddarllen Dioddefaint Chrift, 
Dioddefaint ein Harglwydd Ieſu Clift yn öl 
y Pedwar Efengyliy yr. 

* hun yn ol un o'r pedwar, a elitr et 
ddarllain, ar ryw amſer cyfaddas, bob 
4%, Sul trwy 'r floyddy n: Er mwyn mynych 
jmngoffa r pethau Ann] „a Aο, a ddioddes 
6040 Duw Hollalluog erom nt Bechaduriatd. 
Da in hefyd, a lesfawr anferdrol Hdd, 
mynych ddarllain yn araf, ac yn ddrvydd, y 
ney apy ſanQaid „ i'r Clafion ffrddlons; 
) tra fo en clywed, a.. dyail tz) 7/74 VI 4 arhau) 
m enwedig, pan fou, hwy v4 {yRnu nes nes, 
4. i eu Diwrdd ; Er. fur, a diddans ry 


lol, iddynt, yn eu Vf ngdrran euhnf Ac er 


Ve muyn cynnyddu jnddynt, r mmddiried fan: {tat 4d 

za, Ws wil, o gael Trugaredd, gan r leſu, a 
222 hin oll, o dra Cariad arnynt 
15 . 

ved. Eithr yn bendifaddlau, cofied y (Hriſbign 

85 nrefyddol daar'/ain, Dioddefatnt ell Jlar- 

Ne dovdd Ieſu Chriſt; yn vr je é wn Daf, 

Ke 1r WWithnos f[antludd, ar y dydaiiau 

2 e wilynol ; VM oll Lein, a bryd VY Et ys Lan. 

' al Dꝛoddeſuint cin II / % Clift, 

«+ Yn ol S Mathew. pen. 20, 27. 
HY A ddurlleir ar Sul! Blodau. 


N yr amſer honnw; Dywedull vr Teſy, 

with ei Ddiſcyblion. 8 wi a wy'lloch 
a1 gwedi deu- ddy dd y bydd y date u, A Mab 
dyn a draddodir i w grote na ur 


ngaſglodd yr Arcli-oftciria! 4.5 a Henan 
Y 


1 


| 
| 
l 


' ſant fel y dalient yr Ieſu, trwy ddichell, ac 


( 334 ) 
4 bobl, i gynteddlys yr Arch-offeiriad, yr 


wn a elwid Cazphas: a hwy a ymgynghora. 


1 ef. Eithr hwy, a ddywedaſant; 
idd ar y dydd gwyl, rhag bod ylgatiyd, | 
cynnwrf ym mhlith y bobl. A phan ocdd 
yr Ieſu yn Bethanma, yn nhy Simon y gwalian WM ; 
glwyfus, daeth atto merch, a chanddi fluch « 
o ennaint gwerthfawr, ac a't tywalltodd ar f, 
ei ben ef, yn eiſtedd wrth y ford. A'r Dil « 
cyblion yn gweled, a ſorraſant gan ddywe.W 4 
dyd ; I ba beth y mae'r golled hon? canys fea „ 
allaſsd gwerthu hwn, er llawer, a't roddi it 

tlodion. A'r Ieſu gan wybod, a ddyue. 
dodd wrthynt: Paham yr ydych yn dygnu 
ferch hon? canys hi a weithodd weithre 


dda arnaf. Oblegid mae gennych y tlodio owl) 
bob amſer, gyda chwi: eithr Mi, nid ydychl z;,* 
yn ei gael bob amſer. Canys hi yn tvwal;, , 
yr ennaint hwn ar ſy nghorph, a wget dane 


hynny im claddu i. Amen, meddaf i chwiWhi., 
pa le bynnag y pregether yr Efengyl hon, ia, 
yr holl fyd, mynegir heſyd yr hyn a wnaetYFa ;.., 

i, er coffadwriaeth am dani hi. Vna iſh 4. 
aeth un o'r deuddeg, yr hwn a elwid lu, 
Iſcariotes, at yr Arch-offeiriaid ; ac a dd), 4 
wedodd wrthynt. Pa beth a roddwch 1 nh+,...; 
ac mi a'i traddodaf ef i chwi? Eithr hy 


oſodaſant iddo, ddeg ar hugain o Arian. | wy : 
o hynny allan ef a geifiodd amſer cyſaddag};,, | 
i'w ſradychu ef. Ac ar y dydd cyntal Neu 


Azymau, y Ddiſcyblion a ddaethant A 


ydyc 
Ly wall 
y naet! 
chi 
on, 
wnaet 
Y na 
id Jud 
e a dd 
ch 1 
ir by 


1an-. * 
cyl add 
* ntal 


ant a 
le 


(9%) 


Iefu, gan ddywedyd; Pa le y mynni i ni 
baratoi, 1 ti twytta 'r Paſch? Eithr y leſu, 
a idywedodd ; Ewch i'r ddinas at y cy yx 
un, a dy wedwi h wrtho; Mae 'r Meiſtr yr 
dy wedyd, Fy amſer i ſydd yn agos, gvdathe 
y cynhalial y Paſch; gyda 'm Diſcyblion. 
A'r Diſcyblion a wnaethant, megis y gor= 
chy my -naſai 'r Ieſu iddy nt; ac a baratoa- 
ſant y Paich. Ac Vedi ei my ned hi yn hwyr, 
ef a eiſteddodd gyda 'i ddeuddeg Ddiſcyblion. 
A hwy yn bwytta, el a ddywedodd ; Amen 
yr wy yn dy wedyd | 1 chwi, mai un o hono- 
chwi am bradycha i. A hwythau yn drift 
wn, a ddechreuaſant bob un o honynt 
Wywedyd : Ai myſi yw, Arglwydd ? Eithr 
el gan atteb, a ddywedodd. Yr hwn [y'n 
pelychu ci lav gyda mi yn y ddyſgl, hwnnw 
am bradycha i. Mab y dyn yn ddiau ſydd 
yn my ned. megis y mae yn ſcrifeunedig am 
dino; cithr Gwae ir dy n hwnnw, trwy 'r 
ben y bradychir Mab y dyn; da a fuaſat 
dv, petaſai 'r dyn hwnnw, heb ei Eni. 
Alutas yr hon a'i bradvchodd ef, gan atteb, 
2 155 weiland: Al myli yw ef, Rabbi? El. 
tywedadd wrtho; Ti a ddywedaiſt. A 
5 vr eudentyn Swpperu, yr leſu a gym— 
rerodt lara, ac a lenditinodd, ac a dorrodd, 
Xe end 1'w Ddilcyblion, ac a ddywe- 
1: Crmerwch,. a bwyucwch; H wWVN 
W FY NG ROH I. A chan gym- 
eryd y Cairegl, ef a ddivichodd; ac a rod- 

LI dodd 


| 
| 
| 
| 


( 386 ) 


dodd iddynt, gan ddywedyd : Yſwch o hwn 
oll. CANYS HWN VW FY NGWAED 
I, O'R TESTAMENT NEWYDD, YR 
HWN A DYWELLTIR TROS LAWER 
ER MADDEUANT PECHODAU. Ac 
yr wyl yn dywedyd i chwi, nad yſaf o hyn 
allan o flrwyth hwn y e e byd y 
dydd Iwnnw, pan yſwyf ef gyda chwi yn 
newydd, yn nheyrnas ſy Nhad. Ac wedi 
iddynt ddywedyd Hymn, hwy a Aethant ! 
allan i ſynydd yr Olewydd. Yna, y dvwe- MW 5&3 
dodd yr Ielu wrihynt : Chwychwi oll a Scan. Je. 
daleiſir ynoh, y nos hon. Canys y mae yn f. 
ſcrifennedig: Tarawaf y Bugail, a gwaſgeric MW D 
defaid y Gre. Eithr wedi 'r Adgyfodwyf, I ©: 
mi a Af och blaen chwr i Galilæa. A Pheir Ne 
gan atteb, a ddywedodd wrtho. Pe ſcanda el. 
feind pawb ynoti, nin Scandaleifir 1 byth, che! 
Dywedodd yr Ieſu wrtho. Amen yr wyl, yu WT © 
dywedyd iti, canys yn y nos hon cyn cane: 
o'r ceiliog, ti a'm gwedi deirgwaith. Dywe- 
dodd Petr, wrtho; Pe gorſyddai 1 mi lane 
gydathi, ni th wadaf ddim. Yn yr un modd 


heſyd, y dywedaſant yr holl Ddiſcyblion. C. 45 
Au 


Yna y daeth yr Ieſu gyda hwynt 1 bentref, yr 
hwn a elwir Gethſemani, ac a ddywedod 
wrth ei Ddiſcyblion ; Eilteddwch ymma, tr 
yr elwyf accw, ac y gweddiwyf. Ac wed 
cymmeryd Petr, a dau fab Sebedæus, ef 
ddechreuodd driſthau, a bod yn brudd. Y 
y dywedodd wrthynt; Triſt yw fy enaid H 


( 3%7 


at Angen ; arhoſwch ymma, a ewiliwch gyda 
mi. Ac wed; ite tyned ychydig ymmlaen, 
ef a ſyrthiodd ar ei wyneb, gan weddio a dy- 
wedyd ; Fy Nhad, os yw boſibl, aed y car 
reg] nun heibio cddiivrthyt; er hynny nid 
megis yr wyliyn mynnu, ond megis yr wyti. 
Ac ef a ddaeth at ei Ddiicyblion, ac a'u ca— 
ſodd hwynt yn cyſgu. ac a Gly wedodd wrth 
Petr; Felly, Q ¹ eien chwi wiho un awr 
ovda mi? Gwilnech a gweddiwch fel nad 
ech i brofedizaeth. Yr yſpryd yn ddiau 
(yad yn barod, 0 thr y cnawd yn wann. 
Drache fa yr ai! waiih, ef a Acth, ac a wed. 
did, gan ddy wedyd : Fy Nliad, ont's ah x 
y careg] i1w'1 frned heibio, oni Vlah ef, 
neler dy Ewyllzs di. Ac ea ddaeth dra- 
cheſn, ac au caſodd hwyn! yn cylyn; canys 
yr oed. | eu ll gaid hwynt wed trymhau. Ac 
well eu g. adael huynt, Ef a aeth ymmaith 
ar cheln, ac a wed: odd y drvdydd waith; 
gan ddywedy [vr un gair: Yna, v daeth of 
tet Dat cy ion; ac a ddyw ck, | wrthynt. 
C,iowch be lach, a gorp loch; we "0 mae 
I Awr wei! nethav, a \ „lab v dy ma draddo— 
ri ddevy pechadluri. id. Codwch, a en; 
rele neſavd d yr hwn, a'm bradvcla i. Ac 
f ette) yn llafaru, w lo Indas un o'r deude 
 ddaeth, 2 chydag ef tyrſa fawr, a chled dy- 
\rch-offeiriaid, a Henuriaid y bot. A'r 
en at bradvdychodd ef, a roddodd arwydd 
LI 2 1ddyut, 


% 


au ac a flynn, wedt eu dantun oddiwrth yr, 


(388) 
1ddynt, gan adywedyd : Pa un bynnag 2 


guſſanwyt, hwnnw, yw ef, deliwch ef. Ac 


yn ebrwydd gan ddyfod at yr Jeſu, ef a diy. 
wedodd: Hanfly ch well, Rabbi, ac a't cull. 
nodd ef. Arr felu a ddywedodd wrtho ef, 
V cyſaill, i ba beth y daethoſt? Yna y dae- 
thant, ac y rhoilant ddwylo ar vr leſu, ac at 
daliaſant ef. Ac wele un, o'r rhai oedd gyda 
T leſu, gan vilyn ei law, a dvnnodd ei aled- 
dyf, a chan daro gwas yr Arch- offeitiad, 2 
dorrodd ei gluſt ef. Yna. dy wedogd vr le! lu, 
wrtho ; Dychw el dy gled 'yf ile, carys 
pawb a'r a gymmerant gledayf, a ddifeib ir a 
chleddyf. Ai tybied yr wyt, nas galiat «fyn 
gan fy Nhal, ac ef a rydd i mi yn y lan, * V 
na deuddeg Ing o Angelion? Pa fold pu- 
teu, y cyflawnir y 8e rythuran, wal fly y 
gorſy4d bod? Yn yr awr bono, y duwe— 
dodd yr Ieſu wrth y tyrfevdd ; Ai mey is it 
Jeidr y dacthoch a chle ddyſau, ac a ffn i'm 
dal i? Yr oeddwn 1 beuny dd gyda c wi. vn 
eificdd yn dyſcu yn y Deni, ac ni ein d.lia- 
ſoch ſi ddim. A hyn oll a wnaed, ſel v cy- 
flawnid Scrythurau y Prophwy— n 
oll Ddiſcyblion, we.:li ei adael ef, a flociant, 
Eithr hwy gan 44.4] vr Ie fn, a't arweinatant 
ef at Caiphas yr Arch- elfeiriad; lle yr oe 
Scriſjennyddion a'r He enuriaid wecli ynigal- 
glu y nahyd. A Phetr a'i canly nodd o hüt 
bell, Bed yn tf vs, vr Arch-offeirial; 


a gan fy ned i mewn, ef a eiſteddodd gvila 7 
gweiſion, 


( 389 


zveilion, i weled y diwedd. Fithr r Arche 
offeiriaid, a'r holl gynghor, a geifialanut gau 
Ivftiolaeth yn erbyn yr lelu, [el Y rhoddent 
ef i farwolacth; ac ni's cawſait, er dyſod i 
mewn, gau dy 1 la wer. Ac yn duwethal, 
ſe a ddaeth dau gaudyll, ac a ddvwedalant ; 
Hwn, a ddywedodd : Mi a allaf ddin: rio 
Teml Dduw, ac wedi tri diivyrnod ei hailadei— 
ladu hi. Amr Arch-offeiriad gan gol, a ddy- 
wedodd wriho : Ai nid attchi di ddim ür be- 
thau, „ maent hwy yn eu ty{livlaehn, yn d 
erbyn ? Eithr, yr Jeſu a dawodd. A'r Arch» | 
elleiriad, a ddy wedodd wrtho : Yr ydwyl yn 
dy Ardyngu | di wy 'r Duw byw, ddyw edyd 
o honot 1 ni, Os tydi vw Chrill mab Duw ? 
Yr leſu, a ddy wedodd wrtho; Ti a ddvwe- 
diſt. Eithr er hydny, yr wyf yn dywedyd 
withych; ar 6 hyn y cewch chwi weled 
Mab y dyn yn eiſtedd ar dieheulaw gallu 
uw, ac yn dyfod yn cymmylau 'r Net. 
Yna y rhwygodd yr Arch offciriad ei ddillad, 
gan ddywedyd ; ef a a gablodd. Pa raid i ni 
mwy wrth dy ion ? wele, ynawr chwi & 
elywſoch Soabledd, Beth a dybygwch chwi ? 
Eithr hwy an atteb, a ddywedaſant: Mae ef 
yn euog o Beeleedb Yna y poeraſant yn ei 
wyneb ef, ac a't curaſant ef a chernodiau, ac 
a1 tarawſant ef, a phalfau eu dwylo, gan 
daywedyd; Prophwyda i ni O Chriſt, pwy 
yw 'r bwn a'th darawodd? Eithr Petr, oedd 
ya eiſtedd allan yn y cynteddlys. A daeth 
L13 | morwyn 


— — — —  - — — — — 


( 390 ) 


morwyn atto, gan ddywedyd; A thithau oecd. | 


li dit gyda 'r leſu y Galilrad. Eithr ef a wa. 
d dd ger en bron hwynt oll, gan ddyw edyd: 
| Ni's gwn i, beth yr wyt yu ei ddyw edyd. Ac 9 
it fel vr ved cf yn myned allan o'r porth, mor. ? 
wyn arall a'i gwelodd ef, ac a ddywedo((d W 


with y rhat oedd yno; A hwn helvd oedd In 

yda 'r leu o Natareth. A thrachein, efa WW ii 
wadodd trwy he; Nid adwaen1y dyn. Ac . 
wed ychvdig, y * oedd yn ſeſyll g gerllaw a W 6 
ddacthani, ac a ddywedaſant wrth Peir: Yn ae 

| wir, yr wyi tithau, o honynt hwy: canys y Had, 
| mae dy leſerydd yn dy amlygu di. Yna, „bus 
| dechreuodd ef regu, a thyngu; nad adwaenai af 
| ef y dyn. Ac yn y maun y canodd y ceiliog. W hy 
1 A Phetr, a gofiodd air yr lelu, yr hun a ddy- W odd 
wedaſai el; Cyn y cano 'r ceiliog, ti am gwe- N fac, 
di deirgw aith. Ac wedi myned allan, el a Widdo 
Vylodd yn chwerw-doſt. A phan ddacth y MIdde 
boreu, cydymgynghorodd yr holl Arch-offei-f Yr 1 
riaid, a Henuriaid y bobl, yn erbyn yr leſu;Mean 1 
fel y rhoddent ef ; farwolaeth. Ac wedi ei doc 
ry mo. hwy a't dygaſant ef, ac a'i traddoda- 
fant i'r Rhag! aw Pontius Pilat. Yna Iudas yr 
bwn a'i bradychodd gan weled ddarfod ei 
| ondemnio ef, gan ediiarhau, a ddygodd dra: 
| cheſn y deg ar hugain arian, ir Areh offeiriaid 
a'r Henuriaid, gan adywedyd; Pechais, gat 
frady cba gwaed gwirion. Eithr, hwy a ddy 
wedaſant ; Pa beth y. hynny i ni? 1 

di. Ac wedi taflu r arian yn y Deml, 

wy 


} ma 


gwe⸗ 

el a 
eth * 
oſlei 
lelu; 


edi ei 
Idoda- 
das yt 


ſod ei 


( 391 ) 


ymadawodd; a chan fyned ymmaith, ef a 
\marogodd cihunan a chebylir. A'r Arch- 
offecrtad, wei cym 3-eryd yr arian, a ddywe- 
dalant; Nid eyuentilon yw eu bwrw hwynt, 
r Corbin; caays pris gwaed ydiw. Ac 
wei cydyngynghori, hwy a brynnaſant a 
luwy gt, laes y crochenydd, yn gladdla dieithri- 
ad, Am hynny y galwyd y maes hwnnw, 
Haceldama. hynny yw, Macs y gwaed, hyd y 
dyed heddyw. Una * evflawinwyd yr byn 
a cd wedwyd trwy Ieremias y Prophwyd, gan 
adywedyd; A bwy a gymmeralarit y deg ar 
hugain arian, pris y prifiedig, yr hwn a briſi— 
and hwy gan jeibion liracl: ac a'u rhoeſant 
hey, am ſaes y crochenydd, megis vr ordeini— 
odd ein Harglwydd i mi. A'r Ieſu a ſafodd o 
ſaen y Rhaglaw, a'r Rhaglaw a gyn odd 
do, gan ddywedid: Ai ti yw Brenin yr 
laddewon? Yr Jeſu, a ddywedodd wrtho; 
Ir wyt ti yn dywedyd. A phan cyhuddid ef 
gan yr Arch-oftciriaid, a'r Henwmiaid, nid at- 
tebodd ef ddim. Yna, y dywedodd Pilat 
wtho ; Oni chlywi di pa faint dyſitiolaethau 
y maent hwy yn eu dywedyd yn dy erbyn di? 
Ac nid attebodd ef iddo un gair, fel y rhy-. 
ſeddodd y Rhaglaw yn ſawr. Ac ar y dydd 
Ney yr arſerai 'r Rhaglaw, ollwng yn rhydd 
r bod], un carcharor, yr hwn a ſynnent Ac 
ry pryd hynny, yr oedd gantho garcharor 
ynod, a elwid Barabbas. Wea jddynt 
an hynny ymgaſglu ynghyd, Pilat a rw 

: 


( 392. ) 


dodd: Pa un a fynniwen i mi ei ollwng yn 
rhv(d, i chwi; Burabbas, ai yr leſs, yr hwa 1 
El W1! 0 rift? Cams ef a Rvddai nal o gen- 
ligen v traddodalant ef. Ac fel yr Hedd ef 1 
yn eiile:l4 ar yr Orfcdifainge, ei Wraly a 11 
d lantonodd alto, gan dilywedyd ; Na fydded j al 
ti a wnelych, ar cyliawn hwnnw ; canys 04. ? 
d las lawer he (dyw trwy freuddwed o ü blegid * 
el. A'r Arch-offciriaid, a'r Henuriaid, a ., 
hannogatant y bob, fel y gotynnent Barabbas 
ac y Hierhert yr leſu. Ar Rhaglaw gan at» W ou; 
teb, a Ov we odd wrthynt; Pa un or ddau a Wj-/ 
fyumscen 1 mi elheng yn rhydd 1 chwi? Eithr Hus. 
hwy a dd; wedaſant, Barat bas. Pilat, a ddy- gig. 
we odd wriiynt; Pa bath gan hynny a wnal MW; 
al _ vi hwn a elwir Chriſt? Hwythay rth, 
oll, a ddywedalant; Croeſhoelier ef. YM -/ 
Rh. "Heck a d. y eddi witivnt; Ond pat . 
durog a woah el? FE.thr hwy a lefaſant yn 
fwy „Lan dd vu eddyd; Croc: ſhoe i ler ef. A 
Pliil.t gan weled. nad oedd ef yn tyccio dim, 
ond-vn | yirach bod cynmerk: wedi cy me. 
ryd dwlr, a olchodd ei-ddwylo ger ron 
bobl, gan ddywedya; Diruog yd fi oddi vu .- 
waed y Cyfiawn bwn: Edr: chwceh chwi. A TIFT 
hull bobl, an atteb, a ddywedo«d ; Byddeg c 
ei waed f arnom m, ac ar ein plant nn; 
Yna, gollyngodq et Barabbas yn rhy dd 1ddvorÞ} fc 
ar Icſu wedi ei fflangellu a draddododd i,. 
dynt, fel y Cioelhoelid ef. Yna milwer 
Rhaglaw gan gymmeryd yr Ieſu i'r Palas 


393 


N Eenmullafant etto 'r holl fyddyn; A chan ei 
1 ali gel, a roeſant amdano ſyntell o Scarlad; 
p a chan blethu coron o Crain, hwy abi goſo- 
of dalaut ar ei ben ef, a chorlen yn ei law dde- 
a u. Ac vrch blygu eu gliniau ger ei fron 
li th yr oeddent ya ei watwor ef, gan ddywedyd; 


4. Har fiych weil, Brenin yr Iddewon. A chan 
21d WW bocrt erno, hwy a gy mincraſant y gorlen, ae 
£  darawaſant et ben ef. Ac _ iddy nt ei 
"as, MW vawor, hwy a'i dioſgaſant ef o'r ſantell, ac ai 
-er iſgafant at ddillad eihun, ac at arwei— 
ua Wien ef iw grovſhoelio. Ac wrth ſyned al- 
iht lan, bwy a gawtant ddyn o Cyrcre, at enw 
Wy. WSimon ; hun a gi mmellaſant i ddwyn ei Groes 
nal e.. A hwy a ddacthant 1 le, a clwir Gol- 


hau Weetha, vr Lyn yw le r C ns A hwy a 
but iddo win i'w yied vn gy mmy ſgedig 2 
4 pa bill, Ac wedr iddo ei broft, ni frnnodd ef 


nt yu. Ac wedi iddyn: ei proc ſhoelio et, hw y 
f. Aa natant ei dditlad, gan fwrw coelbren 


» dim el, cy tl end yr hyn, a ddywedwy d ttwy er 
me Oha. gan dd wedvd ; Hwy 2 ran, lant 
bro ed. vn cu plith, ac ar fy "DEWAR, y 


diwirh 
vi. A 
Zu ddet 


wiart gorliren, A chan cited. kwy aft 
iltalent el. A golodatant "EL ei Len of, 
lachs ef, vn (ei! lenncdg. Fiwn vr Tein, 
ant iin vr Fade won. tna, 5 „ 
iddyu fog ei Gan leidr, un ar y Haw duch au, 
odd SUES yr alwy Ar bai oefdent yn my— 
iwer d beibio, ai cablaſant el, gau virwid en 
Palas, Wunau, a dy wedyd. Vah! ti hwn a 


y nnul ddiniſtri 


( 394 ) 
ddiniſtri Teml Dduw, ac a'i hailadeiladu, 


mewn tri diau: Gwared dyliunan. Os 
Mab Duw wyt, diſgyn oddier y Groes. Yn 
yr un modd he: yd, yr Arch offeiriaid gan 
watwor, gyda 'r Scrifenny ddion a'r Henuri— 
aid, a ddywedaſant ; Ef a waredodd erail|, 
eihunan ni's gall ef. ei waredu: os brenin 
Ifrae] yw, diſgynned yrwon, oddiar y groes, 
ac ni a gredwn iddo. Ymdiiriedodd yu 
Nuw ; gwareded vrwon, os mynn ef; cauys 
ſe a ddywe: dodd, Nah Duw vdwyf. A'r un 
peth hefvd, a edliwiadd y Hadron iddo,) 
rhai a gro oeliaſid gvdag ef Ac or chwe— 
ched awr y bu ty wyllweh, ar yr holl ©dacar, 
hyd yen. wied awr. Ac yngh „Ich y nawied 
awr, y lle od yr leſu a Hef mawr g. n ddyve- 
dyd: Fi, Eli, lamma Sabarthan ? bun * 
yw, Fy Nuw, Fy Nuw, peham a'm gada— 
wilt? A ai of fawl oedd yn {-'yll „no. 
ac vn clywed, a ddywerlaiant; N ae ten. vn 
gw. as. Ac yn v fan, un o i onyit gan 
rerdeg wedi cymm ery \{bwng, 1 woc 
0 „ner, 40 a'l 20 'ododd ar gorlen. E a'l 
theddoadd iddo i fed, A's lla fi 4 2 vw. da- 
fan; Paid. elrvchwn a ddase Eltas 1'w wa- 
reduef, A'r Icfſu yan leſain a Hef marr, a 
ollvnoodd aan y. viprid; Ac wile, lien v 
Dewl a ry wy yn dduv ran, vr brig vd 
1 wa: el A r d. ſacar A Gren 1 E a'r min 


a h Itwuvd. a'r beddavu a ag; A ; a llawer 


o gyrph y Saint a gylgalant, a gy ludalavt. A 
chan 


chan 
diad 
tadd, 
Cinw 
yr Ie 
than 
ddyw 
Ac vr 
rhat 
weinl 
Magd 
metbi« 
hwyr, 
ene [ 
ir leſi 
gorph 
rd 4t 
loleph 
ac al | 
yr wt 
80 11d 
Aeth 1 
dalen 
Bed. 
Paraſce 
nad, 
ard; / 
ſod i'r 1 
tw ; Y 
m {1 
dd ; 


— 2 


— —— — 


( 395 ) 


chan ſyned allan o'r beddau, ar 0l ei gyſo- 
diad ef, a ddaethart i mewn i'r dinas ſanc— 
taidd, ac a ymddangoſaſant i lawer. Arr 
C:nwriad a rhai oedd gydag ef, yn gwilied 
yr leſu, wedi gweled y ddaear-gryn, a'r pe- 
hau a wnaethid, a Ofnaſant yn fawr gan 
dywedyd: Yn wir Mab Duw oedd hwn, 
Ac vr oedd yno lawer o wragedd o hirbell, y 
mai a ganlynaſant „ Teſu o Galilea, gan 
weini iddoef; Ymmy!ly y rhai 'n oedd Mair 
Magdalen, a Mair mam Iaco a loſeph, a mam 
meibion Sebedæus. Ac wedi ei myned hiyn 
byyr, daeth gwr goludog o Arimathæa, a'i 
enw loſeph, yr hwn yntef oedd yn ddiſcybl 
irleſu, Hwn a Acth at Pilat, ac a ofynnodd 
gorph yr Icſu. Yana gorchymmynnodd Pilat 
rdIAir corh. Ac wedi cymmeryd y corph, 
loleph a't plygodd ef, mew: Sindon glans; 
ac ai golododd ef, vn ei lei newydd ethun, 
yr hwn a dorraſai ef mewn craig. Ac a drei- 
godd faen mawr, wrth ddrws y bedd, ac a 
Aeth ymmaith. Ac hdd yno Mair Mag— 
dalen a'r Fair arall yn eiſtedd, gyferbyn ar 
Bed. A thrannoeth, yr hun {ydd ar ol y 
Paraſceve, yr ymgynnuliodi! vr Arch-offet- 
nad, a'r Phariſzeaid, at Pilat, gan ddvwe- 
dy; Arglwydd, mae yn got ge:inym, ddar- 
bod i'r twyllwr hwn ddywedyd, ac el ſetto yn 
ſw; wed tri diau y Cy fodal. Gorchym— 
miu gan hynnv, gailw 'r Bedd hyd y trydydd 
dd; rhag dyfod yſgatlydd ei Ddiigyblion, 


, 
21 


— 9 
— 
—— — — aD 


( $96 ) 


ai ledratta ef, a dywedyd, wrth y bobl; Pj 
a gyſododd o feirw, A bydd yr an'ty'uled{ 
diweddaf vn waeth, na'r cyntal. LUyw od 
Pilat, wrthynt. Mae gennych wihaiwn. 
acth; Ewch, cedwch, megis y gw\ dduch, 
A hwythau gan fyned, a wnaethent y bed 
n diiogel, gan ſelio 'r maen, gyda r Gui. 


Eee. 


eee eee ee 


Dioddeſaint ein Harglwydd Ieſu Chriſt, yn 
ol S. Marc. pen 14, 13. 
A ddarlleir ar ddydd mawrth yn yr wythng 
ſanftaidd. 

YN yr amſer hwnow : Yr oedd y Paſch 
ar Aſymau ar Ol deuddydd ; a'r Arch. 
Offeiriaid, a'r Scrifennyddion a geiſiaſant, r 
fodd v dalient ef, trwy dwyll, ac y Uadden 
ef. Eithr, dywedaſant; Nid ar y dydd gvyl 
rhag yſgatfydd bod cynnwrf ymmhluh y eh 
A phan oedd et yn Bethania, vn nhy vim 
y gwahan-glwyfus, ac ef yn eiſtedd i wy ta 
daeih merch a chanddi flweh-alabaltr, © 
naint [picnard, gwerthfawr; ac wedi ort 
blwch-Alabatl r, hi a'i iywalltodd, ar el i 
ef. Fithe yr oc thai yn anfodlon vndcyt 
euhundin, ac ya dywelvd ; I ba beth] 
Wizaet v rolled hon, o'r en ait? Obley 
fe allafid werte 'r ennaint hwn, am 
na thri Chant ceiniog, a'l roddi i'r tlodio 


A hy 
Eithr 
pabar 
welth 
cewc| 
y gell, 
ni che 
hon, ! 
enneit 
Amen 
ther y1 
2 Wnae 
dani h. 
2 Aeth 
Iradych 
awena! 


hey a1 
gmmw 
cyntaf e 


thu y Þ 


ba le) 


ato1 11 
Manſon, 
edodd 
v4 a c 
ly v ct 
We We 
"we.yd 
. v P. 
dengy« b 


refnu - 


( 397 ) 


A hwy, a ffrommaſant yn ei herbyn hi. 
Eithr, yr Teſu, a ddywedodd ; Gedewch iddi, 
paham yr ydych yn ei dygnu hi? Hi a wnaeth 
weithred dda arnaf. Canys bob amſer, y 
cewch y tlodion gyda chwi; a phan fynnoch, 
y gellwch wneuthur da iddynt hwy ; end m 
ni chewch bob amſer. Yr hyn oedd, gan 
hon, hi a'i gwnaeth; hi a ddaeth o'r blaen, 1 
enneinio fy nghorph erbyn y claddedigaeth. 
Amen * i chwi, pa le A= y prege- 
ther yr Eſengyl hon, yn yr holl fyd, yr hyn 
2 wnaeth hon helyd, a adroddir er coffa am 
dani hi. A Iudas Iſcariotes un, o'r denddeg, 
: Aeth ymmaith at yr Arch-offeiriaid, i w 
ſtadychu ef iddynt. Y rhat gan glywed, a 
lawenaſant; ac a addawſant iddo, y rhodderit 
"Whwy arian. Ac ef a geiſiodd, pa fodd yn 
gmmwys y bradychai ef. Ac ar y dydd 


tha y Paſch, dvwedodd y Diſcyblion wrtho z 
ba le yr wyt yn wynnu 1 ni fyned, a pha- 
atoi 1 ti, tcl y bwytei 'r Paſch? Ac ef a 
Wianfonodd ddau o'i Ddiſcyblion, ac a ddy- 
edoud wrthynt; Ewch 1'r ddinas, a chyſer— 
a chwi ddyn, vn dyn fleneid o ddwir, 
| MW 1 ch ef; A pha le bynnag yr el i mewn, 
0 Wine wh wrth wr y ty, fod yr Athro yn 
e yd; Pale y mae ty leny, lle y bwyta- 
vt y Paſch gyda 'm Diſcyblion? Ac ef a 
4 dengys i chwi, oruch-yllalell fawr, wedi ei 
da refnu, ac yno paratowch i ni. A' Ddiſ- 
Mm cyblion 


cyntaf o'r Aſymau, pan yr oeddent yn aber- 


( - $98} 


eyblion a acthant, ac a ddaethant i'r ddinagy 
ac a gawſant megis y dywedaſai ef iddy nt, 
ac a baratoalant y Paſch. Ac wedi ei 
my ned hi yn hwyr, ef a ddaeth g. 1 

'r deuddeg. A hwythan yn eiſtedd, 

n bwytta, dy wedodd yr leſu; Amen 
meddaf i chwi, mai un © honoch, a'm 
bradvcha i, yr bwn ſy 'n bwytta gyda myf. 
Eithr bwy a ddechreualant driſthau, a dywe. 
dvd wrtho, bob un, yn neilltuol; Ai my i? 
Yr hwn, a ddy * edodd wrthynt ; Un o'r deud. 
deg, vr hyn ſydd yn gwlychu gyda myfi, ei 
law yn v dd) ſel. A Nlab * dyn yn wir, ſydd 

n myned, me gis y mae 'n Aenne am 
dano fe, ond gwae i'r dyn hwnonw, trwy e 
bon, y brady chir Mab y dyn; Da fualai iddo, 

e na's geneſid y dyn hwnnw. A thra 1 
ecddent yn bwytta, cymmerodd yr leſu fara; 
a chan ſendithio ſe a dorrodd, ac a roddodd 
iddvnt, ac a ddywedodd; Cymmervwc 
HWN YW FYNGHORPH I. Ac ved 
cymmerid y caregl, gan rot diolch, ef a rod. 
dodd iddynt; a hwynt oll a Flaſant o hono, 
Ac ef, a ddywedodd wrthynt; HWN YW 
FYNGWAEDI, OR TESTAMENT NE. 
WYDD, YR HWN A DYWAELLTIR 


TROS LAWER. Amen yr wyf yn dy we? 


ey d wrthych, nad )laf bellach o firwyth hw! 
y winwydden, hyd y dydd hwnnw, pan yi! 
ef yn mwydd yn ahey rnas Dduw. Ac wed 


4% wedyd Hymn, hwy a Aethant allan, i h. 
nyel 


etto 


sert h 
tydi 
ceilic 
Ond 
dave 

C yn 
011, 4 
Gethſ 
Ddiſc; 
y f. 
loan, L 
Dlinhay 
lv Enai 


gwilisee 
mlaen, ö 


diodqd, 6 
With 0, 
peiln 1 
od livre] 
ey In £ 


Idaet\ 
1 "A 
Oni 


( 399 


nydd yr Olewydd. A dywedodd yr leſu, 
wrthy nt; Chwi a ſcandaleiſir oll, ynoh, yn y 
nos hon; Canys, y mae vn (criſennedig ; 
Tarawaf y bugail, a gwafzerir y defaid Eithr 
wedi 'r Adgvfodwyf, Mi a Af o'ch blaen chwi 
i Galilæa. A Phetr, ddywedodd wrtho ef; 


Pe byddai pawb, werli eu ſcandaleiſo vaoti; . 


etto ni byddaf fi. A dywedodd yr leſu, 
writho ; Amen yr wyf yn dywedyd i ti, canys 
tyd1 hed; iyw vn y nos hon, cyn canu or 
ceiliog, ddwy waith, a'm owed: f deirgwaith. 
Ond et a ddyw edodd 1 'n helaethach: De gore 
ſyddai i mi farw, gy * thi, ni 'th wadat ddim. 
Acyn yr un modd helyd, y dvwolafant Invy 
oll. A hwy a de laethant i dyddvn, a elw id 
Getliſemani. Ac c a ddywedodd, with ei 
Ddifcyblion; Eiſteddoch ymma, ta y gweddi— 
wyf. Ac ef a gym crodd Petr, a lIaco, a 
loan, gydag ef; ac a ddechreuodd arſwydo, a 
dun au. A. dywedodd wrthy:1t; Triſt y w 
lv Enaid i, hy-d Angeu; och ymma, a 
gwiliweh. Ac wedi idde tunes ych) dig ym— 
mlaen, ef a ſyrthiodd, ar v ddavar; ac we 
diodd, os bai paſhbl, ar fſyned yr awr oddi— 
witho, ac ef a ddvwedoiid ; Abba Dad, pob 
peth ſydd boſhbl iti, fymmud v caregl hwn, 
od liu- rthyt, eithr nid vr ya vr ydwyſl yn ei 
ewyllyſio, ond yr hon. vr „ qui. Ac ef a 
det“, ac au caf dd lhiwynt yn eyſen. Ac a 
d weclodd wrth P etr, Simon, ai evſcu 'r wyt 
) Oni ellaiſt wilio un Aur? Gwiliwch, a 
Anm? G ed 


400 


Gweddiwch, rhag eich myned mewn ten. 
taliwn. Yr yſpryd yn ddiau, ſydd barod, cnd 
y cnawd yn wann. A chan fyned y * * 
drachefn, ef a weddiodd, gan dd) wedyd yr un 
ymadrodd, Ac wed! dychwelyd, cf a'n caſod! 
hwynt drecheſn, yn cyſcu, (canys vr oed eu 
Uygaid hwynt wedi tryn hau), ac ni Traden 
— 2 Attebant iddo. Ac ef a ddaeth y dry. 
dydd waith, ac a ddywedodd wrthynt; Cyl. 
cwch weithian, a gorphwyſwch. Digon IW. 
Dasth yr Awr. Wele, Mab y dyn, a draddo. 
dir i ddwylo pechaduriaid, Cy fon aw; 
wele, 'r hon a'm bradycha, ſydd yn 2900 
Ac ſel yr oedd ef etto yn flafaru, dacth Iudas 
Iſcariotes, un o'r deudded, a chy dag ef, if 
fawr, a chleddytan, ac 2 llynn, oddiw rth yr 
Arch-offciriaid; er Scriſennydion, a'r Henu— 
riaid. A'} frady chwr ef, a roddaſai arwydd 
iddynt, gan ddy wedyd; Pwy by nnag a gulan- 
wyf, bwnnw yw; 1 ef, a dygwch ym- 
maith yn ochelgar. A phan ddaeth, yi eh- 
rwydd gan ſyned atto, e a ddywedodd ; Han- 
ch well, Rabbi; ac ai cuſanodd ef. Eitht 
hwy, a roeſant ddwylo artio, ac ai daliafan 
ef, A rhyw un, o'r ſfawl oedd yn ſeſyll zer 
law, gan dynnu ei gleddyf, a darawodd wasn 
Arch: offeiriaid ; ac a dorrodd ymmaith, 
gluſt ef. A'r Teſu gan atteb, a ddywedal 
wrthynt; Ai megis at leidr y daethoch alla 
a chleddyfau, ac a flynn, i'm dala1? Yr oe: 
dwn beuny dd g gyda chwi, yn athrawiaethu; 


yd. 


pid 


ada. 


ocd, 
ar e. 
cl * 
Alice 
yr I 
raid, 
thank 
lurhe 
offer 
naeth 
ArA 
fant d 
dent « 
llawer 
erbyn 
A rhai 
yn ei 
clyſo 
Dem 
1 
dw ylo. 
n gy ile 
canol. 
oni atte 


( 4et } 
y dem), ac ni'm daliaſoch fi. Ona, fal y cv Naw 
pid y Servthurau. Yua ei Diilcyb lion Van ci 
adael el, a ſſoaſant oll. A rhy wr icuange, 
oedd yn ei ddilyn el, wedi ei wiſgo a Sindon, 
ar C1 gorph noeth; a hwy rf d vans el. Eitlir 
el wed taflu yminaith y Sindon, yn nocth a 
ddiengodd oddiwrthy ut. A. wy a ddygaſant 
vr leſu, at yr Arch a" RIEL |; a'r holl Offet- 
raid, al Scr. lenny adion, a'r Henurtaid, a ddae— 
thant ynghyd. A Phetr ai canlynodd ef o 
hirbell, hyd 1 mewn ynghyntedd N yr r Arch. 
offeirial ; ac yr oedd yn eiftedd gia 'r gaſes 
naethwyr wrth y tan, vn ymdwy n eihun. 
Ar Arch- offeiriaid, a'r holl gynghor, a geiſia- 
fant dyſtiolaeth, yn erbyn yr lein, fal y rhod- 
dent ef i eth. ac ni cha Cane; Canys 
llawer, a ddywedaſant gau dy ſtiolacth, yn ei 
erbyn ef, ac nid cyſſon oedd y ty fliolaethau. 
A rhai gan gyſodi, a ddygaſant gau dy ſtiolaeth, 
yn ei erbyn ef, gan dyw edyd. Oblegid ni a'i 
cly-ſom ef, yn dyw edyd ; Mi a ddattodaf 
y Dem] hon o waith dwylo, ac mewn tridliau 
yr ail-adeiladafk un arall, heb ſod o waith 
dwylo. Ac nid oedd eu tyſtiolaeth hwym, 
yn gyſlon. Arr Arch- olleiriad gan gyfodi yn 
y canol, a Ofy 'nnodd : i'r Ieſu, gan d. i wedyd 
oni attebi di ddim 1'T pethan, y rhati vr 5 
yn eu bwrw, yn dy erbyn gan y rhain? Eich 
ef a dawodd; ac nid attebodd ddim. Dra- 
chefn, yr Arch. offeiriad, a olynnodd iddo, ac 
a ddywedodd wrtho; Ai tydi yw Chriſt Mah 
y Duw bendigedig ? A'r lelu, a ddywedodd 
M m g witho ; 


EE a Lon "T0 ge 


bl 


( 102 


wrtho; Myſi yw. A chwi a gewch weled 
Mab y dyn, yn eiſtedd ar ddeheulaw gallu 
Duw, ac yn dytod gyda chymylau y nef. Ar 
Arch-offeiriad gan rwygo ei ddillad, a ddywe. 
dodd ; Pa raid 1 ni mwy wrth dyſtion? Chwi, 
a glywſoch gabledd ; beth a dybygweh chwt! 
Y rhai oll a'i condemnaſant ef, ei fod yn euog 
o farwolacth. A dechreuodd rhai boert arno, 
a chuddio ei wyneb, a't gu: ef a chernodiau, 
a dywedyd wrtho; Prophwyda. A'r gweini— 
dogion a't curaſant ef, a boncluſtiau. A phan 
yr oedd Petr, yn y cynteddlys 1 wared, daeth 
un o forwynion yr Arch-offeiriad. A phan 
ganfu hi Petr, yn ymdwymno eihun, gan ed- 
rych arno, hi a ddywedodd; A thithau oeddit 
gyda 'r Ieſu o Nazareth. Eithr ef a wadodd, 
gan ddywedyd; Nid adwaen i, ac nis gwn 1 
beth, wyt yn ei ddywedyd. Ac ef a Aeth 
allan, o flaen y cynteddlys, a'r ceiliog a ga- 
nodd. A thrachefn pan welodd morwyn ef, 
hi a ddechreuodd ddywedyd, wrth y rhai yn 
ſeſyll o amgylch; canys mae hwn, o honynt 
hwy. Eithr ef a wadodd dracheſn. Ac ve. 
di ychydig, drachefn y rhai oedd yn ſeſyll ger 
Haw, a ddywedaſant wrth Petr; yn wir, yr 
wyt ti, o honynt hwy; canys Galilead wyt. 
Eithr ef a ddechreuodd regu, a thyngu; Ca. 
nys nid adwaen i y dyn ymma, yr hwn yr 
ydych yn ei ddywedyd. Ac yn y man y 
Ceiliog a ganodd, drachefn. A Phetr a go- 
Rodd y gair, a ddywedaſai r leſu, wy 

VE 


Cy. 
ge 
Wy! 
riale 
Scri 
le 
dafa 
Att 
a dd 
Ar, 
Ilaw 
ſynn 
ddim 
mae1 
nid 
Pilat 
arſer, 
chare 
oedd 
terſyl 
terfyſ 
ddaet] 
ddeiſy 
dynt, 
ddyw 
yn rh 
fe a4 . 
daſent 


Offeir 


lyngai 
Wnt, 


( 40g ) 


Cyn canu or eeiliog ddwywaith, ti a'm 
owedi deirgwaith. Ac ef a ddechreuodd 
wylo. Ac yn y man y boreu r Arch-Offei- 
riaid gan ymgynhor! gvda ir Henuriaid, a'r 
Scrite at 1yddon, ar hol gynghor, gan rwymo 
'r leſu a'i dygalant ef ymmaith, ac a't traddo- 
dafant i Pilat. A golynnodd Pilat, iddo; 
Ai ti y Brenin yr Iddewon? Eithref gan atteb, 
a dy wedodd wrtho; yr wyt ti yn dywedyd. 
Ar Arch-Offeiriaid a'i cyhuddaſant ef, mewn 
lawer o bethau. A Philat drachen, a o- 
ſynnodd iddo, gan ddywedyd; Oni attebi di 
dim? Edrych, ym mha faint bethau, y 
maent hwy yn dy gyhuddo di. Ond yr leſu, 
nid attebodd ddim mwy; fel y rhyieddodd 
Pilat. Ac ar y dydd gwyl, yr oedd ef yn 
arſer, gollwng yn raydd iddynt, un o'r car- 
charorion; ; pa un bynnag a olynnent. Ac yr 
oedd un a elwid Barabbas, yr hwn, gyda 'r 
terſyſgwyr, oedd yn rhwym ; yr hun mewn 
terlyſc, a wnaethai lofraddiaeth. A phan 
ddaeth y dyrfa, i fynu, bwy a ddechreuaſant 
ddeiſyf; megis y gwnaethai, bob amſer 1d- 
dynt. A Philat a Attebudd iddynt, ac a 
ddywedodd ; A fynnwch chwi i mi ollwn 
yn rhydd i chwt, Frenin yr Iddewon ? Canys 
ſe a wyddai, mae trwy genfigen, y traddo- 
daſent ef yr Arch-Offeiriaid. Eithr yr Arch- 
Offeiriaid, a gyn hyrfaſant y bubl, fel y gol. 
lyngai ef yn hytrach Barabbas, yn rhydd id- 
dynt, A Philat gan atteb dracheſn, a ddy- 
wedodd 


( 404] 


Beth gan hynny a fn. 
nwch i mi ci wneuthur, i Frenin vr Idle. 
won? Eithr hwy drachetn, a lelalant ; Croe— 
ſhoelia ef. A Philat, a ddywedodd withynt; 
Ond pa ddrwg, a « naeth el? Eitir, wy 
a lefaſant vn fwy y ; Croell oelia ef. A Philat 
yn ewy lylio bodloni 'r bobl, a ollyngodd vr 
rhydd iddynt Barabbas, ac a draddododd yr 
Ieſu, wedi et fflangellu, i“ Groelhoelia, 
A'r milwyr ai dygiiaiit et i gynteddlys y 
Palas, a hwy a alwalant ynghyd yr holl fyd. 
din. ac ai gwiſgaſant el a phurphor, a char 
blethu coron o ddrain, hwy at dodaſant am 
ei ben ef. Ac, a ddechreuaſant ci gyfarch 
ef; Hauſſych well Brenin yr Iddewon. A 
hwy a guraſant ei ben ef a chorſen, ac a boe- 
raſant arno, a chan benlino, hwy a't Addola- 
fant ef. Ac wedi iddynt ei watwor ef, hwy 
2 dioſgalant ef o'r porphor, ac a'i gwilga- 
ſant a't ddillad eihun; ac a'i dygaſant allan 
1w Groeſhoelio. A iwy a gymmellaſant un 
yn my ned heibio, Simon o Cyrene, yn dyfod 
on wlad, tad Alecſander a Rufus, 1 ddwyn 
el Groes ef. A hwy a't harweinafant iT lle 
Golgetha; yr hyn wedi ei gyfieithu yu, Ile 
Calvaria, A hwy a roeſant iddo, i“ y:ed 
win myrrhlyd ; ac m's cymmerodd el. A 
chan ei Groeſhoelio ef, hwy a rannaſant e 
ddilladd et, gan twriy coelbren arnynt, p4 
beth a godai pob un. Arr drydedd awr oed 


wedodd wrthynt ; 


hi, a bwy a'i Crocthocliaſant ef, Ac yr * 
ti 


el, a 
chwed 
ddaca 
awr, 
dhe * 
Yr hy 

"2 W, 
fav 1 wi 
wedaſ:, 
UN gal 
dc yn 
gen d. 
adaw 1 


gan Jef 


( 405 ) 


il ei aches ef, wedi et ſcriſennu uwchben; 
BRENIN YR IDDEWON. A hwy a groe-— 
ſhoehaſant ddau eidr, gydag ef; un ar ei law 
d:lehau, ar Nall ar ei law ailwy ef. Arr 
Scrvthur a gvflawnwyd. yr hon ſy 'n dywe- 
dy; Ac et a gyfriſwyd gy da * That anwir, A 
rat yo my ned heibio si cal laiant ef, gan 
yipwyd eu pennau, a dy wedyd ; Vah, yr 
hwn wyt yn dinifirio lein! Dun, ac mewn 
triciau yn ei hattadeiladu ; gwared dy hun 
gan ddi/ gyn cddiar y Groes Yn yr un 
madd, yr Arca Cfferriard heſyd gan WatWar, 
a ddywedaſant with ev gii. dd, pyda 'r Sci 
{nnyudon; Eraill a wared 00d. eihun ni's 
h ei Wared, Dyigynned Chiiſt Bre 111m 
iracl yrwon, oddiar y Groes, fel y gwelom, 
ac ycredem A that a gr efhuct lid py dag 
el, a') aifenwaſant ef. Ac wed dyiod y 
chweched awr, tywyllwch a wi ed ar yr holl 
ddacar, hyd y nawſed Awr. Ac or y nawſed 
wr, y dolefodd yr Teiu a llef mavr, gen 

da wyedyd, Eloi, Hloi, lamma ſabarthani ? 
yr hyn wedi ei ovficithu, yw, Fy Nuw, ly 


Nuw, paham a'm gailers zit? A rhai o Tr 


lawi yn ſeſyll o amgylch, gan glywed, a ddy- 
wedalunt; Wele mae ef yn galw Elias. Ac 
un gan redeg, ac yn llenwi yipwng a ſinegr, 
ac yn ei ddodi amben corſen, a'i diododd ef, 
gen ddy wedyd ; Peidiwch, Edrychwn, a 


 ddaw Elias 1'w dynnu ef i lawr. AY leſu 


zan lefain a llef mawr, a ymadawodd a'r 


yſpryd. 


( 406 ) 
yſpryd. Allen y Deml a rwygwyd yn ddyy, 


oddifynu, byd i waered A'r Canwirad, yn 
hwn oedd vn leiy!ll giferbyn ag ef, gan 
weled; ddarſod iddo yn Ie{ain felly, ymadaw 
a r y ſpryd, a ddiywelodd; Yn wir Mah 
Duw oedd y Den hwn Ac yr oedd pwr. 
agedd hefyd, v1 edrvcu o hirbell; ym mylc 
y thai yr vedd Mair M1odalen, 1 Mair mam 
Jaco leiaf, a loſeph, a Salome, A phan vedd 
yn Galilza, yr ceddeni hwy yn ei ddilyn 
ef, ac vn gwalanzetiu iddo, a gwragedd 
eraill lawer, y rhai a ddacthent gydag ef 1 
fynu, i Ieruſalem. A phan oedd hi we- 
ithian yn hwyr, (oblegid y Paraſceve oedd 
hi, yr yn y] noſwyl y Sahbath,) dacih 
Joſeph o Arirailiza, Dengwriad pendeige 
dd, yr hwn yntef, oedd yn dilgwyl teyrun 
Dduw; Ac a Aeth yn hy i mewn, at Plat, 
ac a ddeiſfyfodi gorph yr Jeſu, Eithr vr 
oedd Pilat yn rhvieddn. o buaſal ef far 
ences. Ac wedi iddo alw y Canwriad atto, 
el a ofynnodd iddo, a oedd et wedi mary 


eilves. A phan wybu gan y Canwriad, e 
a roddes y corph i Iuſeph. A lofeph wei 
prynn Sindon, a't dynnu ef i Jawr, al 
han.dodd vn y Sindon; ac a'i dododd d 
mewn bedd, a naddaſid o'r graig; ac 1 


dreiglodd faen, ar ddrws y Bedd. A Mai 
Magdalen, a Mair mam loleph, oeddent yt 


Edrych pa le y dodid ef, 


Diods 


D 
A de 


y\ 
) 
Arch 
9 71 { 
ocdie 
m wr 
uri Th 
q ilar 
410.2 14 
Jr Oe. 
naſan: 
dewod 
1 * 1 
daet li 
maid 
Petr, 
Parton 
Eithr 
myuni 
dodd \ 
' mew r 
In d. 
Ty, i 
wrth * 
vrihit; 
Wy'ta” 
en, 
auu; 


( 407 ) 


Dioddefaint ein Harglwydd Teſu Chrif, 
yn ol S. Luc. pen. 22, 23. 
A ddarl!cir ar dlyd mercher yn yr wythnos 
ſanEtardd. 

Ya vr amſer hwonw; Neffaodd dydd gwyl 
jr A'ymau, vr Koh a clwir y Paſch; a'r 
Ar: l. Ollerriaid, ar Scrifennyddi: an, 2 geiſi- 
dent pa ſold y lladdenty leſu; eithr yr 
oclldient vn ofni, 'r bobl. A Satan a Aeth i 
m wn i ludas, yr hwn a gviſeawid 1 

un or d-nddeg; Ac ef a Ae ymmaith, a 
a iaradodd a'r Arch-OfFeiriard, a'r Nane - 
ddogton. Pa fodd y bradychai Ef iddynt. Ac 
yr bend yn llawen ganthynt, a hwy a gyttu- 
naſant, ar roddi Arian iddo. Ac ef, a Ad- 
d-awodd; ac yr oe ſd vn ceifio amſer cyfaddas, 
1 raltychu ef iddym, ya ablen y tryfau. A 
det dydd yr Afyman, ar vr hwn, yr oedd yn 
maid Nadd y Palch. Ac ef a ddanfonodd 
Petr, a loan, gan tywedyd; Gan ſyned, 
p:rtowch i ni'r Paſch, fel y bwyttaom 

Eithr hwy, a dd weliſant; Pa le 
mVvian baratoi, o howvoin? Ac el a ddvwe- 
dodd wr. Hym; Wele, a chwi yn mvned 
1 mewn ir „ finas, ci erfydd 4a chwi ddyn, 
mn deen flenaid d der; canfynwch vf vr 
Ty, 17 hon vr A, i mewn, a dyweiwch 
wth wr y ty, maer .\hro, yn dywedyd 
vrihit; Pale y mae 'r levy, Ve y gallwyf 
Iwy'ta'r Paſch, gy lam diſc poli; on? Ac ef 
2 {lengis 1 i chwi, oruchyllafe!l fawr weli ex 
auu; ac yno paratowch, A hwy gan lyued, 


* 


( 498 ) 
a baratoafant y Paſch. A phan ddaeth yr fo 


awr, ef a eiſteddodd i lawr, a'r deuddeg wr 
Apoſtolion, gydag Ef; Ac ef a ddywedodd loc. 
wrthynt; Ag ewyllvſchwant, mi a chve— me! 
nychais fwytta 'r Palch hwn, gyda chwi, nas- 
eyn dioddef o honof. Oblegid yr wyf ya eith 
dywedyd i chwi, canys o hyn allan, na's bwyt- meg 
taf ef, hy1 oni chyflawner yn nheyrnas Dduw, weg 
Ac wedi iddo gymmeryd y ceregl, ef a rod- Ai r 
dodd ddiolch, ac a ddywedodd; Cymmerweh, I e, 
a rhennwch yn eich plith; canys yr wyf yn lydd 
dywedyd i chwi, nad yfaf o genhedliad y es 
winwydden, hyd oni ddelo teyrnas Dduv. chwi 
Ac wedi iddo gymmeryd bara, fe a ddidl. 3m 

| 


chodd, ac a dorrodd, ac a roddodd id. 
dynt, gan ddywedyd: HWN YW FY HA 

GHORPH, YR HWN YR YDYS YN 
El RODDI TROSOCH CHWI: Gs. rr I. 
newch hyn, er coffa am danaſi Yn yr un _ 
modd y Caregl, wedi iddo {wpperu, gan diy. Nei 
wedyd; HWN VWR CAREGL IIS ydl 
TAMENT NEWYDD, YR HWN A Dy. Add q 
WALLTIR TROSOCH CHWI. Fir Nah 
wele law 'r hwn, ſydd yn fy mradychu i, 5 
gyda mi, ar y bwrdd. Ac yn wir, mae Mab 
y dyn yn myned, ya 6l ir hyn oedd, wed: ei 
oſod; eithr Gwae i'r dyn hynnw, trwy r hwn, 
y bradychir ef Hwytheu a ddechreuaſant 
mofyn, yn eu plith euhun, Pwy o honynt 
oedd, yr liwn a Wwnai hynny A bu ymryflon 
yn eu plith, Pwy o honynt a N 
0 


6 40 
fod yn {wyal. Ac EF, a ddywedodd 


wrthynt; mae Brenhinoedd y Cenhed- 
loedd, yn arglwyddiacthu arnynt, a'r rhai ſy 
mewn awdurdod arnynt, a elwir yn gymmwy— 
nas-wneuthur wor. Ond chwycliwi, nid felly; 
eithr yr hon fy fwy af yn eich plith, bydded 
megis yr ieuangaf ; a'r hwn ſydd ya flaenor, 
megis y gw ralanaethwr. Canys pa un [y wy, 
Ai 'r hwn ſydd yn eiſtedd wrth y bwrdd, ai 'r 
hwn, ſvdd vn gwaſanacthu? Onid yr hwn 
ſydd yn eiltedd? Eithr yr wyfi yn eich canol, 
megis yr hwn ſydd yn gwaſanacthu ; a chwy- 
chwi yw y rhai, a arhoſaſoch gyda mi, yn y 
mhrofedigaethau ; Ac yr wyf fi yn doſparthu 
1 chwi, megis y doſparthodd ſy Nhad i min- 
nau, deyrnas ; fel y bwyttaoch, ac yr yfoch, 
ar fi mwrdd i yn fy nheyrnas; ac yr eiſtedd- 
och ar orſeddau, yn barnu deuddeg Ilwyth 
Iſrael. An Harglw ydd, a ddywedodd; 
* Simon, wele Satan a'ch ceiſiodd e 
y gogrynati, megis gwenith; Eithr MI A 
Weils TROSOT TI, fel na fetha dy 
lydd di; Tithau weithian wedi ih droi, Ca- 
arnha dy Frodyr. Yr hwn, a ddywedodd 
"Tho ; Argiw; „dd, yr wyf fi yn barod i fyned 
da thi i garchar, ac i Angen. Yntef, a ddy- 
edodd; yr wyf yn dywedyd i ti, Petr, ni 
than y ceiliog heddyw, nes "gwadu o honot 
eirgwaith, fy adnabed i. Ac ef, a ddywe- 
odd wrthynt; Pan y danfonais chwi heb 
rs, a chod, ac eſgidiau ; a fu dim yn eiſiau 
Nn 1 


„ 


i chwi? Eithr hwy, a ddywedaſant; Na dig 
dim. Et a ddywedodd, gan hynny wrthynt; 
Ond ynawr, yr hwn ſydd a phwrs gantho, 
cymmered; a'r un mudl god, a'rneb nid oesgan- 
tho, gwerthed ei bats, a phryned gleddyf. Oble. 
gid, yr wyf yu dywedyd 1 chwi, canys etto”r 
hyn a ſydd vn ſcrifennedig, ſydd raid ei gy. 
flawni yuok; A chyda 'r auwir, y cyſritwid 
ef. Canys meer pethau, ſydd am danaſi, a 
Diben jdiynt. Eithr hwy a ddywedaſant; 
Arglwvdd, wele dilan gleddyf, ymma. Yuntel, 
a ddyxwedodd wrthynt ; Digon yw. Ac wedi 
iddo fſyned ailan, ef a aeth yn ol ei arſer, i 
ſynydd yr Olewydd. A'i ddiſcyblion hefßyd, 
ai canh lalant ef. A phan ddaetk ef i'r man, 
fe a ddywedodd wrthynt ; Gweddiwch, {el 
nad eloch mewn profedigaeth. Ac ef a dyny- 
wyd oddiwrthynt, cymmaint ac yw ergid car. 
reg; ac wedi iddo fyned ar ei liniau, fe; 
weddiodd, gan ddywedyd ; O Dad os mynni, 
ſymmud y caregl hwn, oddiwrthif ; Er byr. 
ay, nid ſy ewyllys i, ond yr eiddot ti a wneler, 
Ac Angel o'r nef a ymddangoſodd 1ddo, yn 
eingrthuef. Ac ef wedi ſyrthio mewn gloes 
a weddiodd yn hwy. A't rhwys ef oedd ſe 
defnynnau gwaed, yn rhedeg i wared ar) 
ddacar. A phan gododd ef, o'i weddi, a 
fod at ei ddiſcyblion, fe .a'u cafodd hwynt; 
yn cyſgu gan driſtwch. Ac a {dywedods, 
wrthynt; Paham yr ydych yn cyſgu? Cs 
duch, Gweddiwch rhag myned o honoc 


mewn proledigaeth, Ac ef etto yn llafan 
| *. 


Arg 
hon. 

a do 
leſu, 
yd. 
ie a 
wrth 
ud, - 
aid ; 
4 chile 
nyad 
ddwy] 
a gallu 
a 1 dyg 
Athr | 
ddynt 


H tha 
zn etc 
Welodd 
a0 Elly 
en Wy 
an ddy 
Ac ar 0] 
UyWed, 


/ 
\ 


411 }) 


wele Dyrſa; a'r hwn a elwir ludas, un or 
denddeg, oedd yn my ned o't blaen Iwynt: 
ac ef a nefnaodd at yr Iefn, i'w guſſanu ef. 
Ar leſu, a ddywedodd wrtho; Indas, Ai a 
chuſan, yr wyt ti yn bradychu Mab „dyn? 
A'r rhai oedd yn ei gylch ef, yn gweic: | jr 
hvn cedd 1 diyfodd, a dali w edafant wrthoz 
| Arglv „dd, a darawn ni, a chleddyf? Ac un o 
honynt, a darawodd was vr Arc 1-ofleiriail, ac 
WW a dorrodd ymmaich et gluſt ddehau ef. A'r 
1 leln, gan 41th, a ddyw 8 ; God e hbech 
l yd ymma. A phan gvilvrdandd a'i gluit ef, 
ie a'i iachaodrl ef. Ar leu a dlywedodd 
wrth y thai a ddaethent atto, \r Arch offeiri- 
ad, a Phenſwyddogion » Deml, ar Henn- 
aid; Al megis at leidr. y dacthoch chwi allan, 
a clileddy fau ac. 3 Fon? Pan veddwn beu— 
nydd gyda chwi yn y Den l, nid yſlynnaſoch 
ddwylo aral; eithr hon yw eich awr chw1, 
f gallu x ty wyllw ch. A hu „ gan ei ddala ef, 
a1 dvgalant i mewn, 1 ay „ Arch offeiriad; 
uthy Petr, a panty nod o inrbe!l. Ac wed 
ddynt gynneu lan, voghangl y Cyntedulys, 
lythay vn eiſledd o an;ovIch, vr oedd 1 
un eiſtedd, yn eu cano] bw 1. Vr hon pan 
welodd rhy w torwyn, yn cifledd wrth y 1an, 
ac edrych o honi erno, li a ddyw n odd; A 
Iwn vedd gydag ef. Yrtel a'i gwa. d el, 
an ddywwedyd; O Ferch, nid aduzen 1 ©, 
e ar 0] vchydig, un arall gan ei weled, ef, a 
aywedodd; Iichau „ri o hery ut hwy 


% — 
% 


18 


— i... 


( 418 _) 


Eithr Petr, a ddywedodd, O Ddyn nid 
ydwyf, Ac ar öl megis yſpaid un awr, 
rhyw un arall a daerodd, gan ddywedyd; 
Yn wir, yr oedd hwn helyd gydag ef; 
canys Galilzad yw. A Phetr, a ddyw edodd ; 
* dyn, ni's gon beth yr wyt, yn ei ddy. 
wedyd. Ac yn y man, ac ef etto yn llalaru, 
canodd y ceiliog. An Harglwydd gan 
droi, a edrychodd ar Betr. A Phetr a gotiodd 
ymadrodd, ein Harglwydqd, megis y dyve- 
daſai; canys cyn cam o'r ceiliog, Ti a'm 
gwedi deirgwaith A Phetr wedi myned 
alian, a wylodd yn chwerwdoſt. Ar gwyr 
vedd yn ei ddal ef, a't gwatwaraſant ef, gan 
ei daro. A hwy a guddiaſant el Iygaid ef, 
ac a darawſant ei wyneb ef; ac a ofynna- 
fant iddo, gan ddryedya ; rrophwyda, 
pwy ywr hwn, a'th darawodd di? A 
llawer obethau eraill gen gablu, a ddywe- 
daſant yn ei erbyn ef. A phan aeth 11 
Vn ddydd, Henuriaid y bobl. a'r Arch— 
Offeiraid, a'r Scrifennyddion a dadaethant 
ynghyd, ac a't dygaſant ef iw Cynghor 
Iwynt, gan ddywedyd; Os tydi yw Chrril, 
dywed i ni. Ac ef a ddy wedodd wrthyntz 
Os dywedaf 1 i chwi, Ni chredwch chwi d:lim 
i mi; ac os gofynnaf hefyd, nid attebwch! 
mi, ac ni'm gollyngwch ymmanh. Emnhr yn 
öl hyn, fe lydd Mab y dyn, yn eiſtedd ar 
ddebeulaw gallu Duw. A hwy oll, ddyve. 


daſant; Ai Mab Duw gan hynny, wil ti? 
Yr 


Yr han. @a ddywedodd; yr ydych yn 
dywedvd ſy nod, EFiwythan, a daywerd a- 
fant; Pa raid ini myxach with dy{liolaeth ? 
canys clywſom eintunain, v1 enau ef eihun. 
A'r holl liaws © honvnt, gan gvledi, a't 
dygaſant ef at Pilat. Ac a ddechrenaſant ei 
gyhuddo ct, gan ddvwedyd; Ni a gawlom 
hen vn gwyrckoi ein ciwdawd ni, ac Yn 
gwahardd rhot tevrnged i Slax. ac yn dy- 
wedyd, mai ef vw'c benin Chriſt A Philat 
a olynnodd iddo, gan ddywedyd; At ti yw 
Brenin yr Fa, Yntef gan atteb, a 
diywedold ; ; Yr wyt ti yr: dywedyd. A dy- 
wedodd Pilat wrth vr Airch-Offerriad, ar 
tyrfeyda ; Nid wyft vi cact dim achos, ya 
y dyn hen. Eiche hr a fuant daerach, 
gan ddywedvd; y mae ef yn cyflroi 'r bob!, 
gan Gly{ou trwy hot! Juda, wedi dechreu 
o Galilaa Id »mma. A Phitat gan ply- 
wed fon am Galilea, a ciynnodd ai dyn 
Galilead oedd ef. A phan wybn ef, ei fod 
ef o hywodraeth Herod, ef a at danſonudd 
> yn öl at Herod, yr hwu oed vnick 
yo Ieruſalem, „ dyddiau bynuy. A Hero 
vedi iddo weled yr Ieſu, a las enychodd yn 
fawr, canys yr ocdd ef er vitalm o amſer, 
yn chwennych ei weled el, oblegid iddo 
glywed llawer, am dano el, ac yr oedd ef 
yn gobeithio cael gweled gwneuthur, rhy e 
arwydd gantho ef. Ac et at holodd ei. 
mewn lawer o cirau; Eithr el, uid attebodd 
«Cit 


Nn 


. 
* 


— — — — — 


( 414 ) 


ddim iddo. A'r Arch-Offeiriaid, a'r Scr.- 

fennyddion, a ſafaſant gan ei gyhuddo ef, 
yn waſtadol. A diyſtyrodd Herod ef, gyda 
1 Lu; ac a'i gwatwarodd ef, wedi ei wiigo 
a gwiſg wen, ac a't danfonod ef dracheſn at 
Pilat. A gwnaed Pilat, a Herod, yn gy- 
feillion ar y dythwn hynnw; canys o'r blaen 
r oeddent yn Elynion, i'w gilydd. A 

hilat wedi galw yn ghyd, yr Arch-Offeiriaid, 

a'r Penſwyddogion, a'r bobl, a ddywedodd 
urthynt; Chwychwi a ofrymmaſloch 1 mi * 
dyn bwn, fal un yn gwyrdroi 'r bobl; ac 
wele myfi, gan ci holi ef, yn eich gwydd 
chwi; Ni chefais ddim achos, yn y dyn 
hwn o'r pethau, am y rhlat'r ydych chwi, yn 
el gyhuddo ef, Na Herod, chwaitk: canys 
mi a'ch danfonais chwi atto ef, ac wele, 
dim vn haeddu marwojaeth, ni's gwnaed iddu 
Am hynny wedi ei golpi, Mi, al gollyngat 
yn rliydd. Canys yr oedd yn rhaid 1ddo, 
ollwng un yn rhydd iddynt, ar y dydd gwyl. 
Eithr yr holl liaws ynghyd a lefaſant, gan 
ddywedyd; Bwrw hwn ymmaith, a gollwng 
i ni Barabbas yn rhFdd. Yr hyn am rTyw 
derſyſg, a wnelſid yn y ddinas, a llofruddiaeth, 
oedd, wedi daflu 1 garchar. A thrachefn Pilat; 
a lafarodd wrthynt, gan ewyllyſio gollwng yr 
Jeſu, yn rhydd. Eithr hwy a atlefalant 
gan ddywedyd; Croeſhoelia, Croeſhoelia ef 
Ac ele, y drydydd waith, a ddywedod 
wrthynt;z canys pa ddrwg a wnaeth ef? nid 
ydwyf 


vdo 
ddo 
al 
dae. 
aro 
A | 
mW) 
Mer 
lots 
olyn 
hew 
el a 
un S 
ddod 
leſu. 
o bol 
ewyr 
leſu, 
ched 
eithr 
oble 
44 
van | 
©DD1 
Yau, 


yddoe 


brynn 
Ir y 9 


2 wn 


eraill 


thoi j1 


( 415 ) 


ydwyfi yn cael dim achos marwolaeth, 
ddo ef; gan hynny mi a't ceryddat of; ac 
a1 gollyngaf yn rhydd. Eithr hwy a fuont 
daerion, llefau u:hel, gan ddeiſyſu ei 
ehe ef; a'u Ilefau hwynt; a orſuant. 
A Fhilat, a farnodd wneuthur, eu deiſyſiad 
kwynt. Ac ef a ollyngodd yn rhydd yr 
Iwn, a ſwriaſid i garchar, am derlyſg a 
llolruddiaeth, yr hon yr ocddent yn ei 
ofyn ; eithr yr Teſu, a draddododd ef 1'w 
hewyllys hwynt. A phan yr oeddent yn 
ei arwain ef ymmaith, hwy a ddaliaſant 
un Simon o Cyrene, yn dyſod o'r wlad; ac a 
ddodaſant y Groes arno ef, i'w dwyn ar ol yr 
leſu. Ac yr oedd yn ei ganlyn ef, lliaws mawr 
o bobl, ac o wrageid; $ rhai oeddent yn 
cwyn fan, ac yn galaru, o'i blegid ef. Ar 
leſu, wedi troi attynt, a ddywedodd; Mer— 
ched Jeruſalem, nac wylwch, o'm plegid 1, 
eithr wylwch o'ch plegid eich hun, ac 
oblegid eich plant; canys wele, y dyddiau 
a ddaw, yn y rhai, y dy wedant ; Gwyn eu 
byd y rhai amn, hlantachvy, a'r crothau ni 
heppiliaſant, a'r bronnau ni roeſant ſugn, 
Vna y dechreuant ddywedyd, with y Myn- 
yddoedd, Syrthiwch arnom; ac with. y 
*r Cuddiu ch ni. Canys, os yn y pren 

r y gwnant y pethau hyn, yn y crin, beth 
a wneir? Ac arweiniwyd heſyd, ddau 
eraill o ddrwg weithredwyr, gydag ef, i'w 
thot tw marwolaeth. Ac wedi iddynt ddyfod 


ir 


—— — 


TAO M5 a mee. = - 


446) 


ir lle, a chrir Calvana, yno hwy al croe. 
ſhozhafant ef, ar Lladron, un ar y lia 
ddehau, a'r Hall ar yn atlwyv. Ar leſu a ddy. 
wedoid; O Dail, Maddcu iddynt; canys ni 
wyddant yr hyn maent yn et wneuthur. Eithr 
gan ratinu ei ddillad ef, hwy a {wriaſant goel- 
brenni. Ar bob! a Ca ſodd yn edrych, a'r 
Peunacthiaid a'i gwatwaraſant ef, gyda hwynt, 
gan ddywedyd ; Eraill a w aredodd ef, giva- 
relied ef * os hun yw Chriſt, etholedig 
Duw. Ar milwfr lietyd, al owatwaraſant 
gan ddytod atio, a chynnig fine gr iddo, a 
dywedyd; Os tydi yw Brenin yr Iddewon, 
ware dyhun. Ac yr oedd helyd Arſcrifen 
' wedi ei ſcrilennu uwch ei ben ef, a llychren- 
nau Groeg, a Lladin, a Hebrew: HWN 
YW BRENIN YR IDDEWON. Ac un 
o'r lladron, y rhat vedd yn crogi, a'i cablodd 
ef, gan dc lywedyd ; Os tydi yw Chriſt, gwa- 
red dyhun a ninnau. E ithr y Hall gan atteb, 
2˙· cervd: lodd ef, gan ddywedyd; Nid wyt ti 
chwaith yn ofni Duw, gan dy ſod, yn yrun 
ddamnedigaeth ? A nyni yn wir yn gyfiawn, ca- 
nys yr ydym yn derbyn yr hyn, a haeddai 'n 
gweithredoedd ; eithr bwn ni wnaeth ddim 
Diwg. Ac ef a ddywedodd, wrth yr Ieſu: Ar- 
Iwydd, coſia fi, pan ddelych 1'th devrnas. 
Ar leſu a ddy wedodd wrtho; Amen, meddz! 
i ti; Heddyw y byddi gyda mi ymmharadwy', 
Ac yr oedd hi yn agos 1T chweched awr, 4 


thywyllwch a fu ar yr holl ddacar, byd » 
nawlc! 


guy! 
Pilat, 
el ay 
ac a' 
carreg 
A dye 
n ne 
hai a 
ſant y 
| I 
her. ar 
er y DO; 


( 417 


nawſed awr. A'r haul a dywyllodd, a llen y 


Deml, a rwygwyd, yn ei chanol. Ar leſu 
gan leſan, a llef uchel a ddywedodd; O 
Dad, 1th ddwylo di, 'r wyf yn gorchymmyn 
fy yſpryd. A chan ddywedyd byn, fe yma- 
daw dad a'r Yipryd. AT Canwriad gan weled 
yr hyn a wnaed, a ogoneddodd Dduw gan 
ddywedyd ; Yn wir yr oedd y dyn hun, yn 
gyfion. A'r holl haws- o'r ;rhai, a oeddent 
\nghyd ya breſennol, ar yr olwg hwn, ac 
a welſant y pethau a wnaed, addychwela- 
fant, gan guro eu duyfronnau. A't holl 
evdnabod a ſafaſant o hirbell, a'r merched, y 
Thai a'i canlynaſant ef, o Galilæa, yn edrych 
ar y pethau hyn. Ac wele, gwr, al ens 
laſer, yr hen oedd Seneddwr, gur da, a 
chy fawn; Hwn ni chyttunaſai a'u cynghor, 
ac a'u gweithredoedd hwynt; o Arimathæa 
dinas o Iudæa, yr hwn oedd yntef, yn dif. 
gwyl am deyrnas Dduw. Hwn a aeth at 
Pilat, ac a ofynnodd gorph | vr Ieſu; Ac wed 
el ay nnu i lawr, fe a'i plygodd mewn Sindon, 
ac at dododd mewn bedd, wedi naddu mewn 
carreg. yn vr hwn, ni roddaſid dyn eirioed, 
Adydd y Paraſceve oedd hi, a'r Sabbath oedd 


vn neſſau. A'r merched yn canlyn ar ol, y 


thai a ddaethent gydag ef o Galilza; ; © wel. 


lant y Bedd, a pha fodd y dedwyd ei Gorph 
ef. A hwy gan ddychwelyd, a baretoaſant 
ver-aroglau, ac Ennaint; ac a orphwyſalant 
„ Sabbath, yn ol y Gorchymmyn. ; 
3. 


—— ß Eꝶ—E——“ — 


: ( 418 ) 
Dioddefaint ein Harglwydd Ieſu Chrift, yn 
ol S Han. pen 18, 19- 
A ddarlleir ar ddydd gwener y Croglith, 

YN vr amſer honnw; Ef a Aeth yr leſu 

allay, ef a'i Ddiſgyblion, tros y corrnant 
Cedron, le 'r oedd gar d, i'r hon yr aech ef, 
al de Hiſcyblion. Ac fe a adwaenat Iudas he- 
tyd, yr hn at bradychodd ef, y lle; Jan, 
mynych y cyrchaſai 'r leſo, gyda 'i ddiſg 
blion yno. ludas gan hy nny, wedi 1ddo 50 1 
meryd byddin, a ſwyddeogion, gan yr Arch- 
off-iriaid, ar Pliarifæaid, a ddaeth yno, a 
llugornau, a ffaglau, ac arfau. Yr Ieſu gan 
hynny yn gwybod pob peth, a eedd ar ddytod 
erno, a Acth ymlaen, ac a ddy wedodd wr- 
thynt; Pwy yr ydych, yn ei geifio? Huy, 
a attebaſant iddo ; Ieſu o Nafareth. Yr Ieſn, 
a ddywedodd wrthynt ; My fi yw. A Iudas 
hefyd, yr bwn az bradychodd ef, oed yn 
leſyll gyda hwynt. Er cynted gan hynny, ag 
y dywedodd eſe wrthynt, Myfi yw; hwy a 
Aethant vn n yſc eu ceſnan, ac a ſyrthiaſant 
ar y llawr. Dracheſn gan hynny, ef a o- 
fynnodd iddynt; Pwy yr ydych, yn ei geiſio! 
A hwy, a ddywedaſant ; leſu o Naſareth. Yr 
leſu, a attebodd; Mi a ddywedais i cini. 
mai myſl vw. Os myſt gan hy nny yr ydy ch 
vn ei geiſio, gedwch i'r rhai'n, ſyned ym- 
inaith. Fel y cyflawnid y gair, yr hwn a 


ddywedalal el, O'r rhai a roddaiſt i mi, ni 
Simon Petr gan liynny, 4 
chan- 


chollais 'r un. 


( 419 ) 


chantho gleddyf, a'i tynnod ef, ac a dara- 
wodd was yr Arch-offeiriad, ac a dorrodd 
ymmaith, ei gluſt ddehau ef; ac enw y gwas 
oedd, Malchus. Yr leſu gan hynny a ddy- 
wedodd, wrth Petr; Dod dy gleddyf, yn y 
wain. XM caregl, yr hwn a roddes fy Nlad 
i mi, onid ylaf ef? Y fyddin gan hynay, 
a'r Tribun, a ſwyddogion yr Iddewon, a 
ddaliſant yr Ieſu, ac a1 rhwymalant ef. Ac 
a'i dygaſant ef, at Annas yn gyutaf; canys 
r oedd ef yn chwegrwn Caiphas, yr hwn 
oedd Arch-offeiriad, y flwyddyn honno. A 
Caiphas oedd yr hwn, a roifai gynghor, 1'r 
Iddewon ; mai buddiol yw, farw o un dyn, 
tros y bobl. Ac yr oedd yn canlyn yr leſu, 
Simoh Petr, a diſcybl arall. A'r diſcybl 
hwnnw, oedd yn adnabyddus, gan yr Arch- 
offeiriad ; ac ef, a Aeth i mewn gyda 'r 
leſu, i gynteddlys yr Arch-Offeiriad, A 
Phetr, oedd yn ſefyll, wrth y drws allan. 
Y diſcybl arall, gan hynny, yr hon eedd, 
yn adnabyddus gan yr Arch-Offeiriad, a 
Aeth allan, ac a ddywedodd wrth y ddry- 
ſores, ac a ddug Petr, i mewn, Dy- 
wedodd ganhynny, wrth Petr, y forwyn 
ddryſores; Onid wyt tithau, o ddifcyblion 
y dyn hwn? Dywedodd yntef, Nac ydwyf. 
A'r gweifion, a'r ſwyddogion, oeddynt yn 
ſefyll wrth dan glo, o herwydd ei bod hi yn 
der, ac yn ymdwymno euhunain; Ac yr 


oedd Petr, gyda hwynt yn ſefyll, ac yn ym- 
wymas 


* 
— ——ä—à4—ͤ — — — - 


( -420 ,) 


«wymno eihun. Vr Arch-offerriad, gan 
hynny a ofynnodd i'r Teſu, am ei Ddiſey- 
blion, ac am ei Athrawiaeth. Yr leſu, 
attebodd iddo; Myhi a Laferais yn gyhoedd, 
wrth y Bod; Myfi a Athrawiaethais bob am. 
ſer, yn y Synagog, ac yn y Dem), lle mae 1 
holl Iddewon yn ymgynnull, ac yn ddirgel, 
ni ddywedais i ddim. Paham yr wyt yn 
gofyn i mi? Gofyn i'r mai a glywſant, yr 
hyn a ddywedais wrthynt ; wele, hwy a wyd— 
dant pa bethau, a ddywedais i. Ac wedi iddo 
ddywedyd y pethau — un o'r ſwyddogion, 
a'r oedd yn ſefyll ger llaw, a roddes gernod 
ir Ieſu, gan ddywedyd ; Ai felly yr wyt ti yn 
atteb yr Arch-Offeiriad? Yr leſu, a Atte- 
bodd iddo; Os yn ddrwg y dywedais, dyro 
dyſtiolaeth o'r ddrwg; Eitkr os yn dda, pa- 
ham yr wyt yn fy nharo i? Ac Annas a 
danfonodd ef yn rhwym, at Caiphas yr Arch- 
offeiriad. A Simon Petr oedd yn ſefyll, yn 
1 eihun. Hwy a ddywedaſant, gan 

ynny, wrtho ef; Onid wyt tithau hefyd, 0' 
Ddiſcyblion ef? Yntef a wadodd, ac a ddy- 
wedodd ; Nac ydwyf. Dywedodd wrtho un 
o weiſion, yr Arch-offeiriad, car i'r hwn, y 
torraſai-Petr ei gluſt; Oni welais 1 di, yn yr 
Ardd, gydag ef? Petr ganhynny, a wadodd 
drachefn; ac yn y man, canodd y ceiliog, 
Hwy a ddygaſant gan hynny 'r Ieſu, oddiwrt 
Caiphas, i'r Palas. Ar boreu ydoedd hi; 


ac nid aethant hwy i mewn i'r Palas, fel na 
* halogid 


( 421 ) 


halogid hwynt, eithr fel y gallent fwytta 'r 
Paſch> Pilat hynny, a aeth allan attynt, ac 
a ddywedodd ; Pa achwyn yr ydych chwi yn 
ei ddwyn, yn erbyn y dyn hun? Hwy a atte- 
baſant, ac a ddywedaſant wrtho ; Oni bai fod 
hwn yn ddrwg-weithredwr, ni thraddodaſem 
ef i ti. Pilat, gan hynny, a ddywedodd wr- 
thynt ; Cymmerwch clnvi ef, ac yn öl eich 
cyfraith chwi, bernwch ef. Yr Iddewon 
gan hynny, a ddywedaſant wrtho; Nid yw 
cyſreithlon i ni Ladd, un dyn. Fel y cy- 
flawnid gair yr Ieſu, 'r hwn a ddywedaſai ef; 
gan arwyddoccau o ba Angeu y byddat farw. 
ilat gan hynny a Aeth drachetn, i mewn ir 
Palas; ac a Alwodd yr Ieſu, ac a ddywedodd 
wrtho; Ai ti yw Brenin yr Iddewon? Yr 
Teſu, a e Ai o honot dy hun, yr wyt 
yn dywedyd hyn, Ai eraill a ddywedaſant i 
ti am danaft? Pilat, a Attebodd; Ai Iddew 
ydwyfi? Dy genedl dyhun, a'r Arch-Offei- 
riaid, a' th draddodafant di, i mi; beth a wnae- 
thoſt ti? Yr leſu, a Attebodd, Fy mrenhi- 
niaeth i, nid yw o'r byd hwn. Pe bai fy 
mrenhiniaeth i o'r byd hwn, fy ngweiſion yn 
ddiau, a ymdrechent, fel na 'm rhoddid i'r 
Iddewon; eithr yr awrhon nid yw fy mren- 
hiniaeth i. oddi ymma. Pilat gan hynny, a 
ddywedodd wrtho; Ai Brenin wrth hynny 
wyt ti? Yr leſu, a Attebodd; yr ydwyt 
tt yn dywedyd mai Brenin wyf fi. Er mwyn 
hyn i'm ganed fi, ac er mwyn byn y daethym 
2 i'r 


4 Oy 
m — — 


( 422 ) 


1r Byd, fel y rhoddwn dyſtiolaeth i'r gwirio. 
nedd ; Pob un a'r ſydd o'r gwirionedd, ſydd 
yn gwrando ſy lleferydd i. Pilat, a ddywe- 
dodd wrtho; Beth yw gwirionedd. Ac wedi 
iddo ddywedyd hyn, ef a Aeth allan drachefy, 
at yr IddeWw»n, ac a ddywedodd wrthynt; Nid 
wyf i yn cael dim achos ynddo ef. Eithr y 
mae gennych chwi arfer, i mi ollwng i chi 
un yn rhydd, ar y Paſch; A fynnwch chwi 
an hynny, i mi ollwng yn rhydd i chwi Fre. 
nin yr Iddewon ? Hwy oll gan hynny a lefa- 
. fant drachefn, gan deywedyd: Nid hwnnw, 
ond Barabbas. A lleidr oedd Barabbas. Yna 
gan hynny y cywmerodd Pilat yr Ieſu, ac a'i 
fllangellodd ef. A'r milwyr gan blethu coron 
o ddrain, a'i goſodaſant ar ei ben ef; aca 
toeſant wilg o borphor, m dano. Ac a 
ddaethant atto, ac a ddywedaſant; Hanffy ch 
well Brenin yr Iddewon, ac a roeſant 
iddo gernodiau. Pilat gan hynny, a Aeth 
allan dracheſn, ac a ddywedodd wrthynt; 
Wele yr wyfi yn ei ddwyn ef allan i chwi, 
fel y gwypoch nad wyfi yn cael dim achos, 
ynddo. Yr Ieſu gan hynny a Aeth allan, yn 
dwyn y goron ddrain, a'r wiſc 1 19 A 
.dy;ywedodd wrthynt; Nele y dyn. Pan wel- 


Jant ef gan hynny yr Arch-offeiriaid, 27 
gweinidogion, hwy a leſaſant gan ddywedyd, 
e e Croeſhoelia ef. Pilat, a ddywe- 
dodd wrthynt, Cymmerwch chwi ef a chro- 
eſhoeliweh; canys nid wyfi yn cael dim achos 
FEES | ps vnddo. 


(- 428) 


ynddo. Yr Iddewon a Attebaſant iddo; * 
mae gennym ni gytraith, ac yn ol y gyſraith 
fe a dzylat farw, am iddo waeutour eihun yn 
Fib Duw. Pan glybu gan hynny Pilat yr 
ymadrodd hwn, fe à ofnodd yn fwy, Ac a 
Aeth i mewn i'r Palas drach-fn, ac a ddywe- 
wedodd wrth yr leſu; O ba le yr wyt 
ti? Ond yr leſu ni roddodd dim attei 
iddo, Pilat gan hynry, a dIvwedodd 
wrtho; Oni ddywedi di wrthif fie? Oni 
vyddoſt ti fod genniſi awdurdod ith 
groeſhoeho di, a bod gennil awyduriod i'th 
ollwng yn rhydd? Yr lelu a aitebodd, Ni byd- 
dai 1 ti ddim awdurlod yn ly etbyn i, oni bat 
ei fod wedi ei re hli i ti, oddiuchod. Ain 
hynny yr hyn a'm traddodes i ti, ſvdd fwy ei 
Bechod, Ac o h nuy allan, y ceifiodd Pilat | 
ei ollwng ef yn1 dd; Fithr yr Iddewon a | 


lefaſant, gan ddy: edyd ; Os gollyngi di hen 
yn rhydd, nid wy tiyn garedig i Ceſar. Ca- 
nys pob un a'r v elo ethun yn frenin, ſydd 
yn dywedyd yn «:byn Ceſar. Ond pan glybu 
Pilat y geirau hun, cf a ddug allan yr leſu; 0 
2c a eiſteddodd ar yr orleddfainge, yn y lle a | 
cheir Lithoſtrotos, ac yn Hebraeg Gabbatha. | 
A darpar-wyl y Paſch oedd hi, yngh leb y | 
chweched awr; ac ef a ddywedodd wrth yr | 

Iidewon, Wele eich Brenin. Eithr hwy a | 
lelaſant; Vinmaith ag ef, ymmaith ag elf, | 
Croeſhoelia ef. Pilat, addywedodd wrthvnt 
A groeſhoelial fi eich Brenin chwi? Yr 
Arch-offeiriaid a attebaſant, Nid oes gennym 
00 2 110 


( 424 ) 


ni frehin ond Ceſar. Yna ganhynny ele z'i 
traddodes ef iddynt 1'w groeſhoelio. A hwy 
agymmeraſant yr Ieſu, ac a't dygaſant ef allan, 
Ac ef gan ddwyn ei Groes a Aeth allan, i'r 
He a elwir Calvaria, ac yn Hebraeg Golgo- 
tha; lle y Croeſhoeliaſant ef, a dau eraill 
gydag ef, un o bob tu; a'r Ielu yn y canol. 
A Philat heſyd a ſcrifennodd dit}, ac a't dododd 
ar y Groes, Ac yr oedd yn ſeriſennedig, 
IESU O NAZARETH BRENIN YR 
IDDE WON. Y tit] hwn gan hynny, a 
ddarllenodd llawer, o Iddewon ; oblegid agos 
i'r ddinas oedd y fan, He croeſhoeliwyd yr 
leſu; Ac yr — wedi ei ſeriſennu y He- 
braeg, Groeg, a Lladin. Arch-offeiriaid yr 
Iddewon gan hynny, a ddywedaſant wrth 
Pilat; Na ſcriſenna, Brenin yr Iddewon ; 
eithr ddarſod iddo ef ddywedyd, Brenin yr 
Iddewon ydwyfi. Pilat a Attebodd, yr hyn 
a ſcriſennais, a ſcriſennais. Y milwyr gan 
hynny wedi iddynt ei groeſhoelio ef, a gyin- 
meraſant ei ddillad ef, (ac a wnacthant bedair 

rhann, i bob mihwer un), a't baits. Ac yr oed(d 

ei bais cf yn ddiwnliad, wedt et gwau o'r cwrr 

uchaf trwyddi oll. Hwy a ddywedaſant gan 

hynny, with ei gilydd ; Na thorrwn hi, ond 

bwriwn goclhrenni am dani, eiddo pwy a ſydd 
hi. Fel y cy flawnid y Scrythur, yn dywe- 

dyd; Rhannaſant ly nillad, yn eu myſc; ac 
ar ſyngwily y bwriaſant goelbren. A'r mil. 
wyT, a wnaethant y pethau lyn. Ac yr oedd 
yn ſciyll with grocs yr Ieſu, ei Fam ef; a 
chwaer 


( 4*%5 ) 


chwaer ei Fam ef, Mair Cleophas, a- Mair 
Magdalen. Pan welodd gan hynny yr. Ielu 
ei Fam, a'r Diſcybl yn felyll, yr hwn a garal 
el; Fe a ddywedodd, wrth ei Fam; O wraig 
wele dy Fab, Wedi hynny, fe a ddywedodd 
with y Dilcybl; Wele dy Fam; Ac o'r aer 
honno allan y cymmerodd y Diſcybl hi, 1w 
eiddo eihun. Ar ol lynny yr leſu yn gwy— 
bod, ſod pethau oll wedi eu gorphien; fel y 
gorphennid y Scrythur, a ddywedodd; Mae 
lyched arnat. Lleſir gan hyuny oedd wedi 
ei olod, yn llawn o ſinegr. A hwy gan oſod 


yipwng, yn llawn o ſinegr, o'i amgylch hy ſſop. 


a1 offrymmaſant wrth ei enau ef. Pan gym- 
merodd gan hynny, r Ieſu y finegr, eſ a ddy- 
wedodd ; Gorphennwyd. A chan ogwyddo 


ei ben, fe a roddodd 1 fynu 'r yſpryd. Yr 


Iddewon gan hyany, (oblegid mae 'r Parel- 
ceve oedd hi, fel nad arhoſai y cyrph ar y 
grocs ar y Sabbath hwnnw), a ddymunaſant ar 
Pilat, gael torri eu heſceiriau hwynt, au tyn- 
nu i lawr. X milwyr gan hynny a ddaethant, 
ac a dorraſant eſceiriau y cyntaf, a'r llall, yr 
hun a groeſhoeliaſid gydag ef. Eithr wed? 
iddynt ddyfod at yr leſu; pan wellant ef 
wedi niarw eiſoes, ni thorraſant ei Eſceiriau 
ef; oud un o'r milwyr a agorodd ei yſtlys el, 
a gwaywſſon, ac y wan y daeth allan, waed a 
dwlr. A'r hwn a'i gwelodd, a dyſtiolacthodd; 


wybod, ei fod yn dywedyd gwir; fel y Cre- 
ch chwithau, Canys y pethau hyn a 


O3 wnaed, 


a . ei Dyſtolacth ef. Ac mae ef ya- 


* 
—h— ꝗ— — 


( 426 


wnaed, fel y cyflawnid yr Scrythur; Ni 
chewch chwi dorri aſgwrn o hono. A thra- 
cheſn, mie Scrythur arall yn dywedyd; Hwy 
a edrychant ar yr hwn, a wanaſant. Ac ar 
ol hynny, deiſyfodd ar Pilat, Ioſeph o Arima- 
thæa, (o ran ei fod yn Ddiſcybl i'r Ieſu, eithy 
yn guddiedig rhag oſn yr Iddewon;) gael 
dwyn ymmaith gorph, yr Ieſu. A Philat a 
ganiadodd iddo. Yna y daeth efe, ac a ddug 
ymmaiih gorph yr lefu. A dacth Nicode- 
mus hefyd, yr hwn ar y cyntaf a ddaethat at 


Fr Ieſu © hyd nos, gan ddwyn cymmyſgiad o 


-Aloes, a Myrrh, o amgylch canpwys. Hwy 
a gymmeraſant gan hynny gorph yr Ieſu, ac 
a't, rhwymaſant mewn llieiniau gydag Aro- 
glau, fel y mae arfer i'r Iddewon ar gladdu. 
Ac 1 y fangre, lle y Croeſhoeliwyd ef, yr 
oedd gardd; a Bedd newydd yn 0 Ardd, yr, 
— hwn, ni ddodafid hyn erioed. Yno gan 
ynny, o herwydd Paraſceve 'r Iddewon, 
_ fed y Bedd yn agos, hwy a ddodaſant yr 
eſu. 1 


. ot 19 0 UE MEE IRTACIC AC MIT ULTES 1ST 10000 EG 


Te fn t, neu J. yr Cymmyn, Fnaid : 
Ys eunydd, gan bob Chriſtion 


Z 
nomine Domini Amen. Iynny yu. 
In enw'r Arglwydfd, Amen. : 
* uf fi yn gorchymmyn ff Enaid, 1 
Dduw: a'm Cor) 


rph i'r Ddaeat; i Budni, 
Ys 


ac i'r Pryſe d. 


W es 


(12%) 


Yr wyf fi yn gwrthod o'm gwir fodd, ac 
vn gadael pob Daved amwſerol; y rhai nid 
ydynt ddim arall, ond pur Wagedd. 

Mae'n Ediſar genuit © waelod fy nohalon, 
am ſy Mhechodau, a byniy, o dra Cariad ar 
Dduw. . 

Yr wvf & yn Maddeu o waelod fy nghalon, 
in hol Elynion, 9 

Yr wyf i yn Credu yn Nuw, Un mewn 
Hanſod, a Thri mewn Perſonnau, y Tad, y 
Mab, a'r Yſpryd Glan: ein Creawdwr ein 
Ceidwad, ein Rhybrynwr; Hollalluog, Holl 


ddaiorns, Holl hae}, Holl ddoeth: A darfod 


ir ail Berſon, yr hwn yw Mab Duw wneu- 
thur ethun yn Ddyn, a Marw ar y Groes i'm 
Gwared fi; ac yr wvf hefyd yn Credu pob 
peth arall, y mae'r Eglwys Lan, Gatholic, 
Apoſtolic, Rhufeinaidd yn eu goſod o'm blaen 
„ 1w Credu. 

Vr wyf fi yn Gobeithio o Drugaredd Dduw, 
trwy ryglyddiannau fy Iachawdwr daionus, 


leſu Ghriſt, cael Maddevant o'm holl Becho- 


dau, a Bywyd tragwyddol. 
Yr wyf h yn th Duw, er ei fwyn ef 


eihun, yn unig, a'm holl galon, a'm holl enaid, 
ac a'm heli nerth; Yr wyf heſyd yn Cart ſy 


mydog, mal fy hun. 
ney! wr 5 n cw I- ymroi, ac yn Cymmynnu 
iy hun yn | n, yn hollawl, ac yn gyflawn 1 
drefnid ei Ewyllys addoladwy ef; Gan fod yn 
darod i wneuthur, a dieddef, i fod mewn Cle. 
No ot 


* — — 


— — 


480) 


ſyd, a Iechyd, ityw, a marw, ar yr Amſer, ac 
vu y Modd y mynno Ef. Bid ei Ewy!lys 
ben digedig ef. Amen, Amen. 

Yr wyt ft yn Gorchymimyn ſy Enaid, a' 
ewbl, ac ſydd o honof, i gyſrwng Mair For. 
wyn ozoneddus, fy Mam ddaionus i, a'm 
. Cantlaw: ac i gylrwng S. To/eph. ac i gyſrung 
fy Angel Ceidwad, a holl Saint y Nef, gan 
Ddymuno arnynt yn oſtyngeiddlon, ſeſyll yn 
fy mhlaid, ar Awr Angeu. 

Yn eiriau diweddaf i mi, gyda chyſlaivn 
Oſtyngeiddrwydd, ac Edifeirweh calon, yr 
wyl fi.yn llafaru 1%, Maria, Ioſeph, gan 
ddymuno marw yn eu Breichiau bendigedi 
hwynt. A phan nas gallo fy nhafod lafaru, 'r 
Enwau ſantteiddlawn hyn, yr wyt fa yn dy. 
muno gwneuthur hynny, a'm Calon. Os fy 
Synwyr, a'm calon, a icthant ar hynny 0 
bryd, yr wyf fi yn eu llafaru hwynt ynawr, 
tros y pryd hynny, ag eithal Serch, a Goſtyn- 
geiddrwydd calon. 


leſus, Maria, Ioſeph. 
A Nawyhat leſu! Attolygaf arnat trwy dy 
chwerw loeſon, ath ingder Angeu, a 
oddefaiſt droſof, ar y Groes ; Trugarha wrth 
ſy Enaid truan, ar ei ymadawiad o garchar y 
Corph, a Dug ef, i fangre dy Gogoniant, tal 
molianned ti, ac y Bendithied ti, yn dragy- 


wydd. Amen. 
| BYWYD 


— er OTIS 


( 4299 ) 


© BYWYD FFYDD. 1 
4 Byddwck dailynwyr o honefi, megis yr wy ; 
1 finnau o Ghrift, 1. Corinth. x1. 1. ö 


r Vyſvriweh yn ſynych ar y -eirau hyn o'r 
M Apoſtol; Y 5 ds » trwy fydd. 
ig I Rhuf. 1. 17. O pabethau mavr gynnhwy ſir | 
in yu y bywyd hwn o Flydd! Mae bywyd fiydd, | 
unn golynnied fod y dyn yn marw yn gyntaf 
iddo eihun; Marwolacth yſprydol ſydd 
n ymma vn ddechteuad 8 uUnys mer 
\r WW ydyckh, eb yr Apoſtol, Colos. ili. g. 4 
an WW bywyd a guddiwyd gid a Chrift yu Nu. 
ig I fyw mewn Fydd, ſydd i mylyrio beunydd 
rr ddeſnydd tydd; i feddwl yn wunig ar 
y- | Addewidion ad; ac i wneuthur ein barn o 
ly W bob peth ymma ar y ddaer, yn ol ei gym- 
0 WW imnwyidra yn unis a'r pethau ydynt o fiydd, | 
r, fyw trwy fydd, ſydd i arwain oddi allan, 4 
n. bywyd cyflredin; ond oddi fewn, ſydd i uno 
eihun a Dae, trwy leſu Chill, Zzwyd fydd 
a gynnclir yn bendifaddau trwy weddi my- 
Ivriod, a's Cymmun ſanttaidd, Gweddi a 
dy hdd. yn dodi i farwolaeth, yr hen ddyn; 
a ar Cymmun fantiaild, a lyd.i, ya rhoddi 
th WW bywyd i'r den newydd. 


— — 


* Nid oes un peth mir gwrthwyneb 1 
tal N frwyd Fydd, na dilyn Gr mawr new uch— | 
ry. evyr y byd rhodrelgar, neu mynych gyrchu | 

w cyſeillach, a'u cymanloedd, neu dieulio | 


D ch amler mewn golwyon THUS mewn y„ma— 
droddiox 


(430) 


droddion gwag, a llythyrau gwacl, &c. Eithr 
Or tu aralt, mae bywyd fydd yn cynnyddu 
ynony trwy yinddiddan . trwy undeb 
ar rheini ydynt gwir rhinweddus, a thrwy 
ddarllen y cyirvw ſath o ly frau yſprydol, a 
ſont yn gywir dduwiol, ac yn ennyn ynom 
wir Gariad a Sarch o Ddwy a'n Cymydog. 

Bywyd yd a leltaw yn ddirfawr gan 
drabludd tratferth, gan flinder petruſder, gan 
rhaglarn y meddw}, yin y chwantau o weled, 
o pattael, o ſeddiannu, o Joddhau, o gael 
parch a bri er Byd luen: Y pethau hyn oll 
a ddifethant y bywzd hwnnw o fydd, yr hwy 
-w bywzd yr Enaid, X dyn 84 ſydd 

artaidd, ſydd ſwyn, ad aredig, fydd 
ywir, ſydd ſyml, gwirion, a difagrith, ſydd 
ael, o gynglor da, o gyleillach dda; mac 
fe bob amler yn uniawn yn ei ardymmer, 
yn rhiwdeg ya ei ym daygrad, ac nid yw yn 
goſod un terſyn ir cynnoitth wy mae fe 
y'n barod i roddi i un dyn, dan yr amrywiacth 


o'r damweinion dynol. I fyw yn dda er 


bywyd o flydd, mae tri pheth yn anhepgor, 
i. 1 garu leſu Chriſt yn achlan. 2. i meddu 
mawr ddirmyg o'r byd, ag o bob peth oll 
maer byd vn et berchu. g. i fyw yn unig, 


ac i brilio yn unig y dydd a'r amler pre- 


ſennol. 

Fal y byddai byzryd fydd yn fwy cya» 
itebol i ſuchedd Chriſty y tri pheth hyn a 
frlylai gyd gerdded a honi; ſef ſerch gol 


tyngiad; 


a 


tyngiad ; llawenydd mewn goddefiad; ac 
ymgofleidiad tlodi. Y Seintiau oll a fuont fyw 
trwy ffydd. Ymmyſc arddenhog wyr o ffydd, 
Mi a enwaf yn neilltuol S. Paw], S. Franſis, 
a 8. Tereſa. 

Nid rhaid i ni, onid ergydio un tremynt 
Uygad ar 2 6 hyn a ddigwydd yn y Byd, i 


weled, nad oes odid neb un, yn trwy 


2 
Had. Mae llawer o bobloedd yn Gweddio, 


mae llawer yn cynired at Sacrafennau ir lan 
Eglwys, yn rhoddi cardawd neu Eluſen, ac 

n ymarfer ſarrugrwydd bywyd; ac etto er 
lon oll nid orphwyſant fyw o honynt euhun, 
gyda euhun, ac erddynt euun. Mae gan- 
ddynt hwy eu bryd a'u tuedd, eu mympwy, 
eu lliw, a'u heſgus, eu hawydd, eu gwagedd, 
eu hanghydfod, eu neillduaethau; maent yn 
anfoddlon 1 ddioddef, i gael eu habergofi, 1 
ſod mewn eiſiau neu * — o un peth, neu i 
wadu iddynt eu hun y rhydd- did o farnu eu 
Cymydogion. Maent yn eu tyb eu hun yn 
Dduwiolion, etto yn byw yn hollawl o briawd 
ſerch + ni N erioed y bywyd o Dduw, 
y bywyd o ffydd, y dyn — — yr undeb 
oddiſewn a leſu Ghriſt. 

Yr hun a ddywedodd, Eithr byw ydwyf, 
elto nid myfi, ond Chriſt had yn byw ynofis 
Galat. ii. 20. Oedd yn ddiau wr o dd, 
oedd enaid mewn llwyr gyſſur flydd, oedd 
galon wedi ei deol yn gwbl, ac yn achlan 
oddiwrth y Byd. Nid oedd gantho mwyach 

| hanſſod 


Le OS — — —'' 


( 432 ) 


' hanffod o'f eiddo eihun, na bywyd o'i eiddo 
eihun, ond Ieſu Ghriſt oll ynddo fe, ac ef 
vedd oll yn Ieſu Ghriſt. S. Pawl oedd y dyn 
hwn. O byddem .] trwy fydd, a Ni a 

ddwn ya byfryd, a llon, yn rbnvdeg, a de- 

wydd; a theyrnas Duw, a ſydd ynom ni; 
nid ofnwn na dynion, na diafoliaid, na mar. 
wolaeth. Ein cyfoeth ni, a fydd Croes ein 
Harglwydd Iefu Ghriſt, y Sacrament o leſu 
Ghriſt, o Gorph Teſu Ghriſt, a'n Golud a 
rhagorant golud neu berthedd Brenhinoedd, 
A gyfieithwyd o'r flrangaeg ac a 


Argraphwyd yn Liſle, 1771. 


+ 


Adtau neu Awlan o 


FFYDD, GOBAITH, a CHARIAD, 
A orchymmynnir i fynych arfer, y Flyddlo- 

niaid; y Thai ydynt yn byw, ymmyſc 

hereticciaid, ac Anffyddloniaid. 


Grwedd: iu dywedyd o flaen Ke hyn. 
lalluog a thragwyddol Dduw, dyro 1 t 

'r cynnydd o Fi, Gobaith, ac o Ge 

- riad" perffaith; ac ſal yr haeddem gael, y! 


hyn wyt yn ei Addaw; Owpa i ni garv ' 
hyn wyt my Geely Trwy lelv 


Al 


+ Ehbrift ein Harglwydd. Amen. 


* 6 


Ad o Fjydd. 

Y wyf fi yn cadarn Gredu ſod un Duw; 
ac yn yr un Duw hwn fod Tri Pherſon, 
y Tad, ar Nab a'r Vſpryd Glan: ac i'r Mab 
gymmeryd atto gihun natur Dyn o groth y 
; wyryf Fair, trwy weithrediad Awdurdod yr 
[- Yſpryd Glan, ac yn ein dynol Natur ni, Ef a 
n Groeſhoeliwyd ac a fu farw droſom ni, ar öl 
lu hyn Ef a adgyfododd, ac a dderchatodd i'r 
Nel oddi yno, Ef a ddaw 1 dalu adref ir 
d. Chyawn gogoniant tragwyddol, ac ir Dry- 
K gionus coſpedigaeth tragwyddol: Tleb law 
dynny, Yr wyf fi yn Credu pa beth bynnag 
befyd, mae'r Eglwys lan Gatholic yn ei oſod 
ger ſy mron iw credu, a hyn oblegid i Dduw, 
yr hwn yw, y Gwirionedd goruchal, yr hwn 
nid all twyllo, na chael, ei dwyllo, ddatguddio 

r holl bethau hyn i'r Eglwys. 


At o Obaith. 
dlo- O ſy Nuw, gan hyderu ar dy Awdurdod 
hollalluog, ac ar dy Drugaredd a'th 
Ddaioni anfeidrol, ac o herwydd dy fod ti yn 
ſyadlon yn dy Addewidion, yr wyf yn Go- 
beithio y dyri i mi faddeuant om pechodau, 
wy Rhyglyddiannau Teſu Ghriſt dy Fad; ac 
y rhoddi i mi cynnorthwy dy Ras, trwy 'r 
wn y llafuriaf, ac yr ymegniaf i barhau hyd 
y diwedd, mewn dyfal ymarfer o bob gweith- 
red dda, ac yr haeddwni dderbyn y gogoniant 
a addawaiſt yn y Net. 
P AT 


= — —— % 


134 


Ad o Gariud. 
0 Arghwydd fy Nuw, yr wyf fi yn dy gary 

di a'm holl galon, ac uwch ben p6b peth, 
oblegid, Tydi o Dduw, wyt y Daioni pennaf; 
ac o herwydd dy berffeithrwydd anſeidrol 
wyt yn deilyngal oll o bob cariad a Serch 
Ac er dy fwyn di, yr wyt fi hefyd yn caru fy 
vghymydog fal fy hun. : 

Adt o gyfludd calon. 
Oo fy Nuw, er mwyn dy Ddaioni pennal, 
a'th Berflenhrwyd anfeidrol, yr hon 

wyf li yn ei garu uwch ben pob peth, mae n 
ddrwg gennit o waelod fy ngbalon, ac mae'n 
Edifar lawn gennif, am i mi ddigio trwy fy 
mhechodan, dy Ddaioni anfeidrol di; ac yr 
wyt yn bwriadu 'n gryf trwy gymmorth dy 
Ras, byth mwy i'th ddigio di o hyn allan, ac 
; ochel yn ofalus pob achlyſur pechod. 


＋ 


Ebrill 5, 1772. 

[© IN glwys Dad, Pab Clement, XIV, gan 
1+ vmgofleidio a'i gariad tadawl holl ffydd- 
ontaid Chriſt, y rhai a breſwyliant ymmyſc 
letetieclaid, ac Anffyddloniaid, a gan amcanu 
ſeborthi a dodi ymlaen yn eu myſc hwynt, 
er arfer dduwiol a iachuſol o wneuthur Attau 
nl o'r Rhinweddau Theolygawl, / o Flydd, 
Gnbaith, a Chariad; a deilyngodd ganiattau 

| | Maddeuant 


gan 
4. 
yl 


anu 


ynt, 
au 
d. 


ttau 


uant 


1 


Me nant o faith blwyddyn, ac o gynifer 
deugain diwrnod o Benyd vnol Canonau 'r 
pril Eglwys, i bob un o ffyddloniail Chriſt a 
grybwyllwyd uchod, dros bob pryd, pan 
mewn tuedd ac ath:ylith © ddrylliad calon, y 
mynegant yn yſtyriaidd ac mewn duwiol 
wedd, yr Attau goruweh. Fa gaiiiatiazdl ſydd 
i ſefyll yn dda, dros pob amler i 44/02. 


Clement y XIV, vw, 'r dflan ganſed, 
a'r ddau, ar byn theg a deu gu Fſgob 
a ſvdd yn eiſtedd rwon, yn Cadair 


8, Par. 


P 2 C yine 


| 
| 
| 
| 
| 
1 


+14 005+0+$64065 $3441 


: 
5 
1 Cynnhwyſiad o'r Lfyfr hon. 
| | 
Tudalen, | 
| * Rhaglith at y Cymry ffyddlon in | 
| * Calendr Xi | 
| Dangofeg o'r Gwyhau ſymmudol, &c. xxiv ( 
Dangoles o'r Paſc. hyd y Fl. 1899. xxvi l 
Cot o'r Gwylian a'r Vmprytliau, &c. I ] 
Theol buchedd i bob Chriſtion 5 ( 
Yr Athrawiaeth Gbriſtnogol 6 | 
Cynghor wrth Godt 'r boten 14 
Gwoddiau pan ddihuno 15 E 
wrih wilgo amdano 17 L 
wrth Olchi 17 A 
5 Gweddiau Boreuol 15 C 
0 Bendith o flaen hwyd, , Gweddi 1 G 
0 Yſgolheigion 95 G 
”- Guweddiau 'r Nos £ G 
Rhybudd pan nas galli Gyſgn q 5 G 
Cynneſin Offrymmiad, Kc. 30 8 
Duwiol Act o "ddrylliad calon 40 * 
Gweddiau tros bõb dydd o'r wythnos 43 
Ar y Sul 43 Y 
Egwyddor Cariad 43 ' 
A, Aw lau o Rinwedd 48 Gi 
Cyfles o'n Flydd, neu Gr-do S. Athanafe 50 
Litani o Eirioled dros Prydain 5.1 Cy 


Guw * Gy 


( 497 ) 


Tudalen 
Gweddian ar ddy' Llun 63 
Y Litani dros y Meirw ffyddlon 66 
Gweddiau ar ddy' Mawrth 73 
Gweddiau ar ddy' Merchur 75 
Gweddiau ar ddy' Iou 79 
Litani am y Sacrament 81 
Gweddiau ar ddy' Gwener 88 
Litani 'r Ieſu 92 
Gweddiau ar ddy' Sadwrn 96 
Litani ferr y Forwyn fendigaid 100 
Hymnau ar Wylian Mair 103 
Gweddiau am Gvfrwng Mair 106 
Litani ein Hearglwyddes fend. Fair yn 
Loretto 110 
Eglurhad o drivſiadau 'r Allor 120 
E.glurhad o'r Seremoniau ar amſer Aberth 124 
Am yr Offeren a't Diben 126 
Cynghor am wrando 'r Offeren 134 
Gweddi wrth fyned i mewn i'r Eglwys 16 
Gweddi wrth gymmeryd dwfr Bendigaid 136 
Gweddiau o flaen yr Offeren 130 
Gweddian ar amſer yr Offeren ſanctaidd 139 
Gweddiau ar ol yr Offeren 176 
Coledtau: neu, 'r Gweddiau ar y Suliau 
trwy'r Fl. 177 
Y Colettau : neu Gweddiau ar Wyliau 
r Saint trwy'r Fl. 2.00 
Gweddiau ar ddyddiau 'r Saint yn gyt- 
fredinol 219 
Cynghorion o flaen Cyffes 225 
Gweddi o flacn Ioliad o'n Cydwybod 228 


Hollad 


( 438 ) 


Tudalen. 
Holiad o'n Cydwybod ar y 10 Orch. 231 
Gweddi am Gyftudd calon 247 
Gweddiau o flaen Cyffes 248 
Cynghor i'r Penydiwr | 253 
Y Dill a'r Dreſu o wneuthur ein Cyffes 254 
Gweddi ar amſer Gollyngdod 257 
Gweddiau ar öl Cyfles 257 
Cynghor am dderbyn y Sacrament 261 
Gweddiau o flaen y Cymmun 263 
Gweddiau ar öl y Cymmun 272 
Cynghor ar 6] y Cymmun 279 
V ſaith Pſalm Penydiol 280 
Litani 'r Saint 291 
Gweddiau ar amryw Achoſion 30¹ 
Hymn a Gweddi am Ras yr Yſpryd Glan g08 
Gweddiau duwiol 309 
Yr Emyn Te Deum neu Diolwch ar bob 
Achos 11 
Guweddi Hollawl am bob pech Anghen- 
reidiol | 314 
Cynghorion i'r Cleifion 310 
Gweddiau tros y Cleifion 319 
Litani tros y Cleifion 324 
Gweddiau tros y Cleiſion 329 
Gorchymmyn o'r Enaid ar loes Angeu gg! 
Gweddiau tros y Meirw ffyddlon 336 
Gweddiau 1 wragedd Beichiog 330 
Diolwch gwraig briod ar ol Efgor 94 
Khaglith y Myfyrdodau 345 
Mylyrdodau ar Ddioddefaint Chriſt 2 


N a Eo 


( 439 ) 


Tudalen. 
Yr Ffengyl ar ddy'gwyl Fair 25. Mawrth 955 
Yr Efengyl ar ddy'gwyl Y /{wyl 


354 
Yr Efengyl ar Sul y Paſc 355 
Yr Efengyl ar 1 Iou Dyrchafael 356 
Yr Efengyl ar 0 al-Gwynn 357 
Yr Efengyl ar Corpus Chriſti 358 
Pſallwyr y Ieſu 


359 
Rhybudd am ddarllen Dioddefaint Chriſt 98 


Dioddefaint Chriſt yn 61 S. Matthew 383 
Yn öl S. Marc 396 
Yn öl S. Luc 407 
Yn ol S. Ioan 418 
Teſtament neu Lythyr cymmyn yr Enaid 426 
Bywyd Ffydd 429 
Attau new Awlau o Flydd, &c. 432 


* 


—— — — 4 — 
* — —yV„-„— _—_—__ — —— - — 


